IHINRERE 


MATTEU 


1IWE iran Jesu Krist, mo Dañidi oọmo 
Abrahamu. 

2 Abrahamu bí Isaaki; Isaaki sỉ bí Jakobu; 
Jakobu sĩ bí Juda ati awon arakunrin rè; 

3Juda sỉ bí Faresi ati Sara tỉ Tamari; Faresi 
sỉ bí Esromu; Esromu sỉ bí Aramu; 

4 Aramu sỉ bí Aminadabu; Aminadabu sỉ bí 
Naasoni; Naasoni sỉ bí Salmoni; 

5Salmoni sỉ bí Boasi tỉ Rakabu; Boasi sỉ bí 
Obedi tỉ Rutu; Obedi sỉ bí Jesse; 

8Jesse sỉ bí Dafidi oba. Dafidi oba sỉ bí So— 
lomoni lati odọ eniti o tỉ nạe aya Uria; 

7Solomoni sỉ bí Rehoboamu; Rehoboamu 
sỉ bí Abia; Abia sỉ bí Asa; 

8 Asa sỉ bí Josafati; Josafati sỉ bí Joramu; Jo— 
ramu sỉ bí Osia; 

®Osia sỉ bí Joatamu; Joatamu si bí Akasi; 
Akasi sỉ bí Hesekiah; 

10 Hesekiah sỉ bí Manasse; Manasse sỉ bí 
Amoni; Amoni sỉ bí Josiah; 

11 Josiah sỉ bí Jekoniah ati awon arakunrin 
rè, nigba ikolọ sỉ Babiloni. 

12 Lehin ikolọ sỉ Babiloni ni Jekoniah bí Sa— 
latieli; Salatieli sỉ bí Sorobabeli; 

13Sorobabeli sỉ bí Abiudu; Abiudu sỉ bí 
Eliakimu; Eliakimu sĩ bí Asoru; 

14 Asoru sỉ bí Sadoku; Sadoku Sỉ bí Akimu; 
Akimu sỉ bí Eliudu; 

15 Eliudu sỉ bí Eleasa; Eleasa sỉ bí Matani; 
Matani sĩ bí Jakobu; 

18 Jakobu sỉ bí Josefu ọkọ Maria, lati ọdọ 
eniti a bí Jesu, tỉ a npè ni Kristi. 

17Bệni gbogbo iran lati Abrahamu wá de 
Dafidi je iran merinia; ati lati Dafidi wá de ikolo 
sỉ Babiloni je iran merinla; ati lati igba ikólọ sỉ 
Babiloni de igba Kristi o jẹ iran merinla. 

18 [Bi ibí Jesu Kristi tỉ ri niyi: li akokò tỉ a fẹ 
Maria iya rè fun Josefu, ki nwọn to pade, a ri 
¡, o lóyun lati owó Emí Mimó wá. 

19 Josefu okọ rè, tỉ ise olõto enia, ko sỉ fe do— 
jutì ¡ ni gbangba, o fẹ ikò ọ sile ni ìkokọ. 

20 Sugbọn nigbati o nrò nkan woryi, wò o, 
angeli Oluwa yọ sỉ ¡ li oju alá, o wipe, Josefu, iwo 
omo Dafidi, má fòiya lati mu Maria aya rẹ sỉ ọdọo; 
nitori eyi tỉ o yún ninu rè, lati ewó Emí Mimó nỉ. 

21Yïio sỉ bí omokunrin kan, Jesu nỉ iwo o pè 
oruko rè: nitori on ni yio gbà awon enia rè là 
kuro ninu èsẹ won. 


?2 Gbogbo eyi sỉ se, ki eyi tỉ a tỉ sọ lati oọdọ 
Oluwa wá li enu woli ki o le se, pe, 

23 Kiyesi ¡, wundia kan yio lóyun, yio sỉ bí 
mokunrin kan, nwọn oö mã pè orukọ rè ni 
Emmanueli, itumo eyi tỉ ise, Olorun wà 
pẹlu wa. 

24 Nigbati Josefu đide ninu orun rè, o se bỉ 
angeli Oluwa tỉ wi fun u, o sỉ mu aya rè sỉ odọ: 

?5On ko sỉ mò ọ titi o ñ bí akobi rè oọmọo— 
kunrin: o sỉ pè oruko rè ni JESU. 


1 NIGBATI a sỉ bí Jesu ni Betlehemu tỉ Ju— 
dea, nigba aiye Herodu oba, kiyesi, awon 
amoye kan tỉ ìha ìla-õrùn wá sỉ Jerusalemu, 
2Nwon mbère wipe, Nibo li eniti a bí tỉ ise 
oba awon Ju Wà? nitori awa tỉ ri irawo rè ni 
ìla-ðrùn, awa si wá lati foribale fun u. 
3Nigbati Herodu oba sĩ gbó, ara rè kò lele, 
ati gbogbo awon ará Jerusalernu pẹlu rè. 

4 Nigbati o sỉ pè gbogbo awon olori alufa ati 
awon akowe awon enia jo, o bí wọn lẽre ibiti 
ao gbé bí Kristi. 

5Nwon sỉ wi fun u pe, Ni Betlehemu tỉ Judea 
ni: nitori bẹli a kọwe rè lati owó woli nì wá, 

5Iwo Betlehemu nỉ ilẹ Judea, iwo kò kere 
julọ ninu awon omọ alade Juda, nitori lati inu 
rẹ ni Bãlẹ kan yio tỉ jade, tỉ yio se itoju Israeli 
awon enia mi. 

TNigbana ni Herodu pè awon amoye na sỉ 
ìkoko, o sì bi won lẹsolesọ akokò tỉ irawo na 
hàn. 

8O sĩ rán wọn lọ sỉ Betlehemu, o wipe, E lọ 
íwadi tỉ omo—owo na lẹsoleso; nigbati enyin 
ba sỉ rỉ i, ẹ pada wá isọ fun mi, ki emi kỉ o le 
wWá iforibale fun u pẹlu. 

®Nigbati nwọon sỉ gbó òrọ oba, nwon lọ; sỉ 
'WÒ 0, irawo tỉ nwon tỉ ri lati ìha ìla-õrùn wá, ö 
sãju won, titi o fi wá iduro loke ibiti onọ—owo 
na gbé wà. 

10 Nigbati nwọn sỉ rỉ irawo na, nwon yò ayo 
nianla. 

T1 INigbati nwọn sỉ wò ile, nwon ri ọmo— 
ọwo na pẹlu Maria iya rè, nwọon wole, nwon 
sỉ foribale fun u: nigbati nwon sỉ tú isura wọon, 
nwon ta a lọrẹ wura, ati turari, ati ojia. 

12 Bi Olorun tỉ kìlọ fun wọn li oju alá pe, ki 
nwọn ki o máse pada tò Herodu lọ mó, nwọn 
gbà òna miran lọ sỉ ilu wọn. 


MATTEU 2 —4 
13Nigbati nwọn si tỉ lọ, kiyesi ¡, angeli 
Oluwa yọ sỉ Josefu li oju alá, o wipe, Dide gbé 
omo-owo na pelu iya rè, ki o sỉ sálo sỉ Egipti, 
Ki iwo kỉ o sỉ gbé ibè titi emi o ñ sọ fun ọ; ni— 
tori Herodu yio wá omo—-owo na lati pa a. 

18 Nigbati o sỉ điđe, o mu ọmo—owo na ati 
iya rệ li oru, o sỉ lọ sỉ Egipti; 

15 O si wà nibè titi o fi di igba ikú Herodu; 
ki eyi tỉ Oluwa wi lati eẹnu woli nì ki o le sẹ, 
pe, Ni Egipti ni mo tỉ pè omọ mi jade wá. 

18 4{Nigbati Herodu ri pe, on di eni itanje 
lọdọ awon amoye, o binu gidigidi, o sỉ ranse, 
o sỉ pa gbogbo awon ọmọ tỉ o wà ni Betlehe— 
mu ati ni ekùn rè, lati awon ọmọo odún meji 
jalẹ gẹgẹ bi akokò tỉ o tỉ bere lẹsolesọ lọwo 
awon amoye na. 

17 Nigbana li eyl tỉ a tỉ sọ lati enu woli Jere— 
miah wa se, pe, 

18Ni Rama ni a gbó ohủn, ohùnréré, ati 
ekún, ati òfo nla, Rakeli nsọkun awon ọmọo rè 
ko gbipe, nitoriti nwọn ko sĩ. 

194Nigbati Herodu sỉ kú, kiyesi ¡, angeli 
Oluwa kan yọ sỉ Josefu li oju alá ni Egipti, 

20 Wipe, Dide, mu ọmo-owo na, ati iya rệ, 
Ki o Sỉ lọ sỉ ilẹ Israeli: nitori awon tỉ nwá emí 
omọo—owo na lati pa tỉ kú. 

21 O sĩ đide, o mu ọmo—owo na ati iya rè, o 
Sỉ wá sỉ llẹ Israeli. 

22 Sugbọn nigbati o gbó pe Arkelau joba ni 
Judea ni ipò Herodu baba rè, o bèru lati lọ 
sibè; bi Olorun si tỉ kìlọ fun u li oju alá, o yi— 
pada sỉ apa Galili. 

23 Nigbati o sỉ wá, o joko nỉ ilu kan tỉ a npè 
ni Nasareti; ki eyi tỉ a tỉ sọ li eẹnu woli ki o le 


§e, pe, A o pè e ni ará Nasareti. 
3 1NI ijo womni ni Johannu Baptisti wá, o 
nwasu nỉ ijù Judea, 

2O si nwipe, E ronupiwada; nitori ijoba 
orun kủ sỉ đèdè. 

3Nitori eyi li ẹniti woli Isaiah sọ òrọ rệ, 
wipe, Ohùn enikan tỉ nkigbe nỉ ijù, E tún òna 
Oluwa se, ẹ se oju-òna rè tó. 

% Aso Johannu na sỉ je tỉ irun ibakasie, o sỉ đì 
amure awo si ègbẹ rè; onje rệ li ếsú ati oyin 
gan. 

5 Nigbana li awon ara Jerusalemu, ati gbogbo 
Judea, ati gbogbo ẹkùn apa Jordani yiká jade tò 
ọ wá, 

8A sỉ mbaptisi wọn lọdọ rè ni odò Jordani, 
nwọon njewo èse won. 

74Sugbọn nigbati o rỉ òpọ awon Farisi ati 
Sadusi wá si baptismu rè, o wi fun won pe, 


684 


Enyin mo paramole, tali o kìlo fun nyin lati 
sá kuro ninu ibinu tỉ mbò? 

8Nitorina, ẹ so eso tỉ o yẹ fun ironupiwada: 

%Ki ẹ má si se rò ninu ara nyin, wipe, Awa 
ní Atrahamu ni baba; ki emi wi fun nyin, 
Olorun le yo omọ jade lati inu okuta wonyi 
Wá fun Abrahamu. 

10 A†i nisisiyi pẹlu, a tỉ fi ãke le gbòngbo igi 
na; nitorina gbogbo igi tỉ ko ba so eso rere, ao 
ke e lùlẹ, a o sỉ WÓ ọ jù sinu iná. 

11 Lõto li emi nñi omi baptisi nyin fun iro— 
nupiwada: sugbọn enikan tỉ o pòju mi lọ mbò 
lẹhin mi, bảta eniti emi ko to gbé; on ni yio fi 
Emí Nimó ati iná baptisi nyin. 

12Ƒniti ate rè mbe li ọwó rè, yio sỉ gbá ilẹ 
ipaka rè mó toto, yio si kó alikama rè sinu 
aba, sugbọn iyangbo nỉ yio fi iná ajõku sun. 

134Nigbana ni Jesu tỉ Galili wá sỉ Jordani 
sodo Johannu lati baptisi lọdọ rè. 

14 Sugbọon Johannu kò fun u, wipe, Emi li a 
ba baptisi lọdọ rẹ, iwo sỉ tò mi wá? 

15]esu sỉ dahùn, o wi fun u pe, jowo rè bệ 
na: ritori bệli o yẹ fun wa lati mu gbogbo 
ododo sẹ. Bệli o jowo rè. 

18 Nigbati a sỉ baptisi Jesu tan, o jade lẹse— 
kanna lati inu omi wá; sỉ wÒ o0, orun sí silẹ 
fun u, o sỉ ri Emí Olorun sọokale bi adaba, o sỉ 
bà le e: 

173i kiyesi i, ohủn kan lati orun wá, nwipe, 
Eyí ni ayanfe omọ mi, eniti inu mi dùn sỉ gidi— 
gidi. 


tNIGBANA Tỉ a dari Jesu sỉ ijù lati owó 
Emi lati dần a wö lọwo Èsu. 

2 Nigbati o sỉ tỉ gbawe li ogoji osán ati ogoji 
oru, lẹhinna ni ebi npa a. 

3Nigbati oludanwò de odọ rè, o ní, Bi iwo ba 
ise mo Olorun, pase ki okuta wonyi di akara. 

#S$ugbọn o dahùn wipe, A tỉ kọwe rè pe, 
Enia kì yio wà lãyè nipa akara nikan, bikose 
nipa gbogbo òrọ tỉ o tỉ enu Olorun jade wá. 

5Nigbana ni Êsu gbé e lọ soke sỉ ilu mimó 
ni, o gbé e le sonso tẹmpili, 

5O si wi fun u pe, Bi iwo ba ise mo Olo— 
run, bé silẹ fun ara rẹ: Á sá tỉ koọwe rè pe, Yio 
pase fun awon angeli rè nitori rẹ, li owó won 
ni nwọn o sỉ gbé ọ soke, ki iWo ki o má ba fi 
ẹse rẹ gbún okuta. 

7]esu sỉ wi fun u pe, A tún kọ ọ pe, Iwo ko 
gbodo dán Oluwa Olorun rẹ wò. 

8 Ï:su gbé e lọ sỉ ori òke giga-giga èwe, o sỉ fi 
gbogbo ilẹ oba aiye ati gbogbo ogo wọn hàn a; 

®O si wi fun u pe, Gbogbo nkan wonyli l¡ 


emi ó ñfun ọ, bi iwo ba wole, tỉ o sỉ foribale 
fun mi. 

10 Nigbana ni Jesu wi fun u pe, Pada kuro 
lehin mi, Satani: nitori a kowe rè pe, Oluwa 
Olorun rẹ ni ki iwo ki o foribale fun, on niỉ— 
kansoso nỉ ki iwo mã sìn. 

11 Nigbana li Èsu ñ i sile lọ; sỉ kiyesi ¡, awon 
angeli tò ọ wá, nwọn sỉ nse iranse fun u. 

12 INigbati Jesu gbó pe, a ñ Johannu le wọn 
lọwo, o dide lọ sĩ Galili; 

13Nigbati o sỉ jade kuro ni Nasareti, o wá 
1joko ni Kapernaumu, eyi tỉ o mbe leti okun li 
ẹkùn Sebuloni ati Neftalimu: 

14 Ki eyi tỉ a wi lati eẹnu woli Isaiah wá le 
$©, p€, 

15 Jle Sebuloni ati ilẹ Neftalimu li òna okun, 
li oke Jordani, Galili awon keferi; 

18 Awon enia tỉ o joko li òkunkun ri imolẹ 
nla; ati awon tỉ o joko nỉ ibi iku ati labe ojiji rè 
ni imole là fun. 

17 Lati igbana ni Jesu bère sỉ iwasu wipe, 
 ronupiwada; nitori ijoba orun kù si đèdẹ. 

189lJesu nrin leti okun Galili, o ri awon 
arakunrin meji, Simoni, eniti a npè ni Peteru, 
ati Anderu arakunrin rè, nwon nsọ àwon sinu 
okun: nitori nwọn je apeja. 

19O sỉ wi fun wọn pe, E mã tò mi lẹhin, 
emi ó sỉ sọ nyin di apeja enia. 

20 Nwọn sỉ ñ àwon silẹ lojukanna, nwọn sì 
tò ọ lẹhin. 

21 Bi ö sỉ tỉ tỉ ibe lọ siwaju, o ri awon ara— 
kunrin meji, Jakobu mo Sebede, ati Johannu 
arakunrin rè, ninu okò pẹlu Sebede baba 
Won, nwọon ndí àwon won; 0o sỉ pè wọon. 

22Lojukanna nwọn sỉ fi okò ati baba wọn 
silẹ, nwọn sỉ tò ọ lẹhin. 

23]esu sỉ rìn ni gbogbo ẹkùn Galili, o nkọni 
ni sinagogu wọn, o sỉ nwasu ihinrere ijoba, ö 
sỉ nẹe iwosàn gbogbo àrun ati gbogbo àisan li 
ara awon enia. 

24 Okikí rè si kàn yỉ gbogbo Siria ká; nwọn 
sỉ gbé awon alaisàn tỉ o ni onirũru àrun ati 
irora wá sodọ rè, ati awon tỉ o li emi è$u, ati 
awon tỉ o nsinwin, ati awon tỉ o li ègba; ø sỉ 
WÒ WỌOn sàn. 

25 Opolopo enia sỉ tò ọ lẹhin lati Galili, ati 
Dekapoli, ati Jerusalemu, ati lati Judea wá, ati 
lati oke ođò Jordani. 


1NIGBATI o sĩ rỉ òpo enia, o gùn ori òke 
lọ: nigbati o sỉ joko, awon ọmo-ehin rè 
tò ọ wá. 
2O si yà enu rè, o si kó wọon, Wipe, 


MATTEU 4, 5 
3 Alabukún-fun li awon òtosi li emí: nitori 
tiwon nỉ ijoba orun. 

# Alabukún-fun li awon eniti nkãnu: nito— 
Titi a ó tù wọn ninu. 

5 Alabukún-fun li awon olokàn—tutù: nito— 
Tỉ nwọon o jogún aiye. 

8 Alabukún~fun li awon eniti ebi npa ati tỉ 
ongbe ngbẹ sipa ododo: nitori nwọn ó yo. 

7 Alabukún-fun li awon alãnu: nitori nwoọn 
ó ri ãnu gbà. 

8 Alabukún-fun li awon oninu-funfun: ni— 
tori nwọn ó ri Olorun. 

$ Alabukún-fun li awon onilaja: nitori ọmo 
Olorun ni a ó ma pè wọn. 

10 Alabukúnfun li awon eniti a se inunibini 
Sỉ nitori ododo: nitori tiwon nỉ ijoba orun. 

11 Alabukún-fun li enyin, nigbati nwon ba 
nkẹgan nyin, tí nwọn ba nạe inunibini sỉ 
nyin, tỉ nwon ba nñ eke sòro buburu gbogbo 
Sỉ nyin nitori emi. 

12 E mã yò, ki enyin ki o sỉ fò fun ayò: nitori 
ère nyin pò li orun: bệni nwon sá se inunibini 
Sỉ awon wolI tỉ o tỉ mbe saju nyin. 

13 [Enyin ni iyò aiye: sưgbọn bi iyò ba di obu, 
kini a o fñi mu u dùn? kò nilari mó, bikosepe a 
đà a nù, ki o sỉ di itemole li atelese enia. 

14 Enyin ni imọole aiye. llu tỉ a tèdo lori òke 
ko le farasin. 

15 Bếni a kì itàn fñtila tan, ki a sỉ ñ ¡ sabe 
Òsuwon; bikose lori opá fitila, a sĩ ñ imolẹ fun 
gbogbo eniti mbe ninu ile. 

16 E je ki imolẹ nyin ki o mọlẹ tobệ niwaju 
enia, ki nwọn kỉ o le mã ri isẹ rere nyin, ki 
nwọn ki o le ma yìn Baba nyin tỉ mbe li orun 
logo. 

174[E máse rò pe, emi wá lati pa oñn tabi 
awon wolï run: emi kò wá lati parun, bikose 
lati muse. 

18Lõto ni mo sá wi fun nyin, Ti orun on 
aiye yio ñi koja lọ, ohun kikini kan ninu oñn kì 
yio koja, bỉ o tỉ wù ki o ri, titi gbogbo rè yio fï se. 

19 Enikeni ti o ba rú okan kikini ninu oñn 
wonyi, tỉ o ba si nkó awon enia bệ, on na lỉ a 
o pè ni kikini ni ijoba orun: sugbọn ẹenikeni tỉ 
o ba nse wọn tỉ öo ba sỉ nkó wọn, on na lỉ ao 
pè ni eni—nla nỉ ijoba orun. 

20 Nitori mo wi fun nyin, bikosepe ododo 
nyin ba koja ododo awon akowe ati tỉ awon 
Farisi, ẹnyin kì yio le de ilẹ-oba orun bỉ o tỉ 
wù kỉ 0 ri. 

Z13[Enyin tỉ gbó bi a tỉ wi fun awon ará igbã— 
ni pe, Iwo ko gbọdọ pania; enikeni tỉ o ba pania 
yio wà li ewu idajo. 


MATTEU 5, 6 

22 Sugbọn emi wi fun nyin, enikeni tỉ o binu 
Sỉ arakunrin rè lasan, yio wà li ewu idajo; ati 
enikeni tỉ o ba wi fun arakunrin rè pe, Alaini— 
lari, yio wà lỉ ewu ajo awon igbimo; sugbọn 
enikeni tỉ o ba wipe, Iwo asiwere, yio wà li 
ewu iná orun apadi. 

23 Nitorina bi iwo ba nmu èbun rẹ wá sỉ ibi 
pepe, bỉ iwo ba sỉ ranti nibe pe, arakunrin rẹ 
li ohun kan ninu sỉ ọ, 

24 Fi èbun rẹ silẹ nibè niwaju pẹpe, sỉ lọ, kó 
ba arakunrin rẹ làja na, nigbana ni ki o to wá 
ibùn èbun rẹ. 

25 Ba otà rẹ ré kánkan nigbati iwo wà li òna 
pelu rè; ki otá rẹ kỉ o má ba Ñ ọ le onidajo lọwo, 
onidajo a sỉ ñ ọ le èsọ lọwo, a sỉ gbè ọ sọ sinu 
tubu. 

28 Lõto ni mo wi fun ọ, Iwo kì yio jade kuro 
nibè, titi iwo o fi san ðkan tỉ o ba kù. 

27 Enyin tỉ gbó bi a tỉ wi fun awon ará igbã— 
ni pe, Iwo ko gbọdọ se pansaga. 

28 Sugbọn emi wïi fun nyin, Enikeni tỉ o ba 
wWÒ 0binrin kan lati se ifekufe sỉ i, o tỉ bá a se 
pansaga tan li ọkàn rè. 

2® Bi oju otún rẹ ba mu ọ kọsè, yọ ọ jade, ki o 
Sỉ sọ ọ nù; o sá li ère fun ọ, ki èya ara rẹ kan kỉ o 
segbé, jù ki a gbe gbogbo ara rẹ jù sỉ iná run 
apadi. 

30 Bị owó otún rẹ ba mu ọ kọsè, ke e kuro, 
kỉ o sỉ sọ ọ nù; o sá li ère fun ọ, kỉ èya ara rẹ 
kan ki o segbé, jù ki a gbe gbogbo ara rẹ jù sỉ 
iná orun apadi. 

3! A tỉ wi pẹlu pe, ẹnikẹni tỉ o ba kò aya rè 
sile, Jẹ kỉ o ñ iwe ìkosile le e lọwo. 

32 Sugbọn emi wïi fun nyin, Enikeni ti o ba 
kò aya rè sile, bikose nitori àgbere, o mu u se 
pansaga; enikeni tỉ o ba sỉ gbé ẹniti a kò sile 
nỉ iyaWwo, 0 se pansaga. 

38 JEnyin tỉ gbó èwe bi a tỉ wi fun awon 
ará igbãni pe, Iwo kò gbọdọ bura, bikosepe ki 
iwo kỉ o sỉ mu ibura rẹ sẹ fun Oluwa. 

34 Sugbọn emi wi fun nyin, Ẹ máse bura 
Tára, iba se ifi orun bura, nitoripe ité Olo— 
run ni, 

35 Tabi aiye, nitori apoti itise rè ni, tabi Je— 
rusalemu, nitori ilu ọba nla ni. 

38 Ki o mase fï ori rẹ bura, nitori iwo ko le 
Sọ irun kan di funfun tabi dudu. 

37 Sugbọn je ki òrọ nyin je, Bệni, bệni; 
Bệko, bệko; nitoripe ohunkohun tỉ o ba jù 
Wwonyïi lọ, nipa ibi li o tỉ wá. 

3#  Enyin tỉ gbó bỉ a tỉ wipe, Oju fun oju, 
ati ehín fun ehín: 

39 Sugbọn emi wi fun nyin, E máse kò ibi; 


sugbọn enikeni tỉ o ba gbá ọ lỉ erekẹ otún, yi 
tỉ Òsĩ si ¡ pẹlu. 

40 Bi enikan ba fẹ sùn ọ nỉ ile ejo, tỉ o sỉ gbà 
ọ li èwu lọ, jowo agbáda rẹ fun u pẹlu. 

41Enikeni tỉ yio ba ñ agbara mu ọ lọ sỉ maili 
kan, bá a de meji. 

42 Fifun eniti o bère lọwo rẹ; ati lọdọ eniti o 
nfẹ win lọwo rẹ, máse mu oju kuro. 

43 Enyin tỉ gbó bi a tỉ wipe, Iwo fe omọoni—~ 
keji rẹ, ki iwo sỉ korira ọtá rẹ. 

44 Sugbọn emi wi fun nyin, E fe awon otá 
nyin, ẹ sure fun awon eniti o nñ nyin ré, ẹ 
sõre fun awon tỉ o korira nyin, ki e sỉ gbadura 
fun awon tỉ nñ arankàn ba nyin lò, tỉ nwon 
nse inunibini sỉ nyin; 

45 Ki enyin ki o le mã jẹ ọmo Baba nyin tỉ 
mbe lỉ orun: nitoriti o nmu örùn rè ràn sara 
enia buburu ati sara enia rere, o sỉ nròjo fun 
awon olõto ati fun awon alaisõto. 

48 Nitori bi enyin ba fe awon tỉ o fe nyin, opé 
kili e¬yin ni? bệ gege ki awon agbowode nẹe? 

47Bi enyin ba si nkí kìki awon arakunrin 
nyin, Kili ẹ se jù awon elomiran lọ? bẹ gege ki 
awor: agbowode nse? 

48 Nitorina ki enyin ki o pé, bi Baba nyin tỉ 
mbe li orun tỉ pé. 


1E kiyesi ara ki eẹ máse itore anu nyin ni— 
'waju enia, ki a ba le ri nyin: bỉ o ba ri bẹ, 
ernyin ko li ère lọdọ Baba nyin tí mbe li orun. 
2Nitorina nigbati iwo ba nse itore ãnu rẹ, 
másc fun fère niwaju rẹ, bi awon agabagebe tỉ 
nạẹe ni sinagogu ati nỉ ita, ki nwọn ki o le gbà 
iyìn enia. Lõto ni mo wi fun nyin, nwon tỉ gbà 
ère vvọn na. 

3$ugbon nigbati iwo ba nge itore ãnu rẹ, 
másc je Ki owó òsi rẹ ki o mò ohun tỉ ọWó 
otún rẹ nạe; 

4 Ki itore ãnu rẹ ki o le wà ni ìkokọ; Baba rẹ 
tỉ ø sỉ riran ni ìkokọ, on tikararè yio san a fun 
ọ ni gbangba. 

S94Nigbati iwo ba ngbadura, máse dabi 
awo agabagebe; nitori nwọn fẹ ati mã duro 
gbadura ni sinagogu ati ni igun òna ita, ki enia 
ki o ba le ri wọon. Lõto ni mo wi fun nyin, 
nwọon tỉ gbà ère wọn na. 

5 Sugbọn iwo, nigbati iwo ba ngbadura, wò 
iyewu rẹ lọ, nigbati iwo ba sỉ sé ilẹkùn rẹ tan, 
gbadura si Baba rẹ tỉ mbẹ nỉ ìkokọ; Baba rẹ tỉ 
0 Sỉ riran ni ìkokọ yio san a fun ọ ni gbangba. 

7Sugbọn nigbati enyin ba ngbadura, e máse 
atunwi asan bi awon keferi; nwọn sebi a o tỉ 
itori òrọ pipo gbó tỉ wọn. 


687 


8Nitorina ki ẹnyin máse dabi wọn: Baba 
nyin sá mò ohun tỉ enyin se alaini, ki ẹ to 
bère lọwo rè. 

8Nitorina bayi ni ki enyin mã gbadura: Baba 
wa tỉ mbe li orun; Ki a bòwo fun oruko rẹ. 

10 Ki ijoba rẹ de; lfẹ tirẹ ni kỉ a se, bỉ tỉ orun, 
bệni li aiye. 

11 Fun wa li onje õðjo wa loni. 

12Dari gbese wa jì wa, bi awa tỉ ndarijì 
awon onigbese wa. 

18 Má sỉ fà wa sinu idewò, sugbọn gbà wa 
lowo bilisi. Nitori ijoba ni tirẹ, ati agbara, ati 
oøo, lailai. Amin. 

14Nitori bi ẹnyin ba ñ èsẹ awon enia jì 
won, Baba nyin tỉ mbẹ li orun yio ñ èse tỉ 
nyin jì nyin. 

15 Sugbon bi enyin ko ba ñ èsẹ awon enia jì 
wọon, Baba nyin ki yio sỉ ñ èse tỉ nyin jì nyin. 

18Ati pẹlu nigbati ẹnyin ba ngbàwe, ẹ 
máse dabi awon agabagebe ti nfajuro; nwọn a 
ba oju jẹ, nitori ki nwon ki o ba le farahàn 
fun enia pe nwon ngbàwe. Lõto ni mo wïi fun 
nyin, nwon tỉ gbà ère wọn na. 

17Sugbọn iwo, nigbati iwo ba ngbàwe, Ïï 
oróro kùn ori rẹ, ki o sỉ bọju rẹ; 

18 Ki iwo ki o máse farahàn fun enia pe iwo 
ngbàwe, bikose fun Baba rẹ tỉ o mbe nỉ ìkokọ; 
Baba rẹ tỉ o sỉ riran ni ìkokọ yio san a fun ọ nỉ 
gbangba. 

19 4E máse tò isura jo fun ara nyin li aiye, 
nibiti kòkoro ati ipãra ibà a je, ati nibiti awon 
olè irunle tỉ nwọn sỉ ijale: 

20 Sugbọn e tò isura jo fun ara nyin li orun, 
nibiti kòkoro ati ipãra ko le bà a je, ati nibiti 
awon olè kò le runle ki nwọn sỉ jale. 

21 Nitori nibiti isura nyin bá gbé wà, nibè li 
gkàn nyin yio gbé wà pelu. 

22 Oju ni fñtila ara: nitorina bi oju rẹ ba mó, 
gbogbo ara rẹ ni yio kún fun imole. 

23 Sugbọn bi oju rẹ ba sõkùn, gbogbo ara 
rẹ ni yio kun fun òkunkun. Nịje bi imole tỉ 
mbe ninu rẹ ba jé òkunkun, òkunkun na yio 
tỉ pò to! 

24Ko si eniti o le sìn oluwa meji: nitori 
yala yio korira okan, yio sỉ fẹ ekeji; tabi yio 
faramo okan, yio sỉ yàn ekeji ni iposi. Enyin 
ko le sìn Oluwa pẹlu mammoni. 

25Nitorina mo wi fun nyin, Ẹ máse $e 
aniyan nitori ẹmí nyin ohun tỉ ẹ ó je, ati fun 
ara nyin ohun tỉ ẹ o fi bora. Emí kò ha jù onje 
lọ? tabi ara ni kò jù asọ lọ? 

2§ E sá wò eïye oju orun; nwọn kì ifunrugbin, 
bệni nwọn kì ikore, nwọon kì isi ikójo sinu 


MATTEU 6, 7 
abà, sugbọn Baba nyin tỉ mbẹ li orun mbó 
Won. Enyin kò ha san jù won lọ? 

27 Tani ninu nyin nipa aniyàn sise tỉ o le ñ 
igbonwo kan kún ojo aiyé rè? 

28 Ese tỉ enyin sì ñ nse aniyan nitori aso? 
Kiyesi li tỉ mbẹ ni igbé, bi nwọn tí ndàgba; 
nwon kì isisẹ, bệni nwon kì irànwu: 

?®Mo sỉ wi fun nyin pe, a ko se Solomoni 
pãpã li osọ ninu gbogbo oøo rè to bỉ okan ninu 
wonyi. 

30 Njẹ bi Olorun ba wò koriko igbé li aso 
bệ, eyiti o wà loni, tỉ a sỉ gbá a sinu iná lọla, 
melomelo ni ki yio ñ le wò nyin li asọ, enyin 
oni—kekere igbagbo? 

31 Nitorina ẹ mase se aniyan, wipe, Kili a o 
jẹ? tabi, Kili ao mu? tabi, asọ wo li a o  wò Wwa? 

32 Nitori gbogbo nkan wonyi li awon keferi 
nwá kiri. Nitori Baba nyin tỉ mbe li orun mò 
pe, ẹnyin kò le se alaini gbogbo nkan wonyi. 

33 Sugbọn e tète mã wá ijoba Olorun na, ati 
ododo rè; gbogbo nkan wonyï li a o sỉ ñ kún u 
fun nyin. 

34 Nitorina ẹ máse se aniyan nitori ola; ola 
ni yio se aniyan ohun ara rè. Buburu tỉ ðjo to 
fun u. 


7 1E máse dani li ejọ, ki a ma bà đa nyin li 
eo. 

2Nitori irú idajo tỉ enyin ba se, on nỉ a o sỉ 
se fun nyin; irú òsuwọn tỉ ẹnyin ba ñ wòn, on 
li ao si ñ wòn fun nyin. 

3Etise tỉ iwo si nwò erún igi tỉ mbe li oju 
arakunrin rẹ, sugbọn iwo ko kiyesi ìti igi tỉ 
mbe li oju ara rẹ? 

4® Tabi iwo o tỉ se wi fun arakunrin rẹ pe, Jẹ 
ki emi yọ erún igi ti mbe li oju rẹ, sỉ WÒ o, ìti 
igi mbe li oju iwo tikarare. 

5 Iwo agabagebe, tètekó yọ ìti igi jade kuro 
li oju ara rẹ na, nigbana nỉ iwo o sỉ to riran 
gbangba lati yọ erún igi tỉ mbe li oju arakun— 
Tin rẹ Kuro. 

§ TẸ máse ñ ohun mimó fun ajá, ki ẹ má sỉ 
$© SỌ 0sÓ nyin siwaju elẹde, ki nwọn má ba ñ 
ẹsẹ tệ won mọlẹ, nwon a sỉ yipada èwe, nwọn 
a sỉ bù nyin sán. 

74[Bère, a o sỉ fifun nyin; wá kiri, enyin o sỉ 
rỉ; kànkun, a o sỉ sí ¡ silẹ fun nyin. 

8Nitori ẹnikeni tỉ o bère nrỉ gbà; eniti o ba 
sỉ wá kiri ni: eniti o ba si nkànkun, li a o sí ¡ 
sile fun. 

® Tabi okunrin wo nỉ tỉ mbe ninu nyin, bí 
omọ rè bère akara, tỉ o jẹ ñ okuta fun u? 

10 Tabi bi o bère eja, tỉ o jẹ fun u li ejò? 


MATTEU 7, 8 


11 Njẹ bi enyin tỉ ise enia buburu, ba mò bỉ 
ã tỉ ñ èbun rere fun awon ọmọo nyin, melo— 
melo ni Baba nyin ti mbe li orun yio f ohun 
rere fun awon tỉ o bère lọwo rè? 

12Nitorina gbogbo ohunkohun ti enyin ba 
nfe ki enia ki o se sỉ nyin, bếni ki enyin ki o sỉ 
§e sỉ won gege; nitori eyi li ofin ati awon woli. 

13 1E ba enu-òna hihá wole; gbòro li enu— 
òna na, ati onibú li oju òna na tỉ o lọ sỉ ibi 
iparun; òpolopo li awon eẹniti mba ibè wole. 

14 Nitori pe hihá ni eẹnu-òna na, ati toro li 
oju-òna na, tỉ o lọ sỉ ibi ìye, điẹ li awon eniti 
o nrin ¡. 

15 4E mã kiyesi awon eke woli tỉ o ntộ nyin 
Wá li awo agutan, sugbọn apanije ikõkò ni 
nwọon ninu. 

18 Eso wọn li enyin o ñ mò wọn. Enia a mã 
ká eso ajara lori egún ogàn, tabi eso opọto lara 
èwon? 

17 Gege bệ gbogbo igi rere nỉ iso esO rere; 
sugbọn igi buburu nỉ iso eso buburu. 

18 lgi rere ko le so eso buburu, bệni igi bu— 
buru ko sỉ le sO esO rere. 

19 Gbogbo igi tỉ ko ba so esO rere, a ké e 
lủlẹ, a sỉ Wó ọ sọ sinu iná. 

20 Nitorina nipa eso wọn li enyin o ñ mộ wọn. 

214{Ki ise gbogbo eniti npè mi li Oluwa, 
Oluwa, ni yio wọ ijoba orun; bikose eniti nse 
ifẹ tỉ Baba mi tỉ mbe li orun. 

22 Opolopo enia ni yio wi fun mi li ojo na 
pe, Oluwa, Oluwa, awa ko ha sotele li oruko 
rẹ? ati oruko rẹ ki a f lề awon ẹmi è$u jade? 
ati li oruko rẹ kỉ a fi se òpọ isẹ iyanu nla? 

23 Nigbana li emi o sỉ wi fun wọn pe, Emi kò 

244jNitorina enikeni tỉ o ba gbó òrọ temi 
wonyi, tỉ o ba sỉ se wọn, emi o ñ wé ológbọn 
enia kan, tỉ o kó ile rè sỉ ori àpata: 

25 Òjo sỉ rò, ikún omi sĩ đé, afefe sỉ fé nwon 
Sỉ bllu ile na; ko sỉ wó, nitoriti a fï ipilẹ rè sọolẹ 
lori àpata. 

2§ Enikeni tỉ o ba sỉ gbó òro temi wonyïi, tỉ 
kò sỉ se wọn, on li emi o ñ wé asiwere enia 
kan tỉ o kó ile rè sỉ ori iyanrin: 

2TÒjo sĩ rộ, ikún omi sỉ de, afefe sỉ fé, 
nwọn sỉ bìlu ile na, o sỉ wó; iwó rè sỉ pò jojo. 

28Nigbati o sỉ se tỉ Jesu pari gbogbo òrọ 
Wwonyï tan, ẹnu yả gbogbo enia sỉ ekó rè: 

23 Nitori o nkó wọn bỉ eniti o H ase, ki sỉ ise 
bi awon akowe. 


8 1NIGBATI o tỉ ori òke sọkale, òpo enia 
n†ò ọ lẹhin. 


25 wò o, adetè kan wá, o tẹriba fun u, o 
wipe, Olưwa, bi iwo ba fẹ, iwo le sọ mi di 
mimó. 

3 Jesu sỉ nà owó rè, o ñ bà a, o wipe, Mo fẹ; 
iwo đi mimó. Lojukanna ètẹ rè sỉ mó. 

4 Jesu sỉ wi fun u pe, Wò o, máse sọ fun eni— 
kan; sugbọn mã ba òna rẹ lọ, fi ara rẹ hàn fun 
awo1 alufa, kỉ o sỉ ñ èbun tỉ Mose palase li ẹrí 
fun wọn. 

5 4Nigbati Jesu si wò Kapernaumu, balogun 
orúr: kan tò ọ wá, o mbè ẹ, 

§O sĩ nwipe, Oluwa, omo-odo mi dubulẹ 
arùn gba ni ile, ni irora pupò. 

7]esu sỉ wi fun u pe, emi mbò wá mu u la— 
rada. 

8 Balogun orún na dahùn, o sỉ wipe, Olưwa, 
emi ko ye tỉ iwo iba ñ wò abe orule mi; sugbọn 
sọ kiki ro kan, a o sỉ mu oọmo-odọ mi larada. 

9Eniti o wà labe ase sá li emi, emi sĩ li 
oọmo-ogun lẹhin mi; mo wi fun enikan pe, 
Lọ, a sỉ lọ; ati fun ẹnikeji pe, Wá, a sỉ wá; ati 
fun 2mọo-odọ mi pe, $e eyi, a sỉ se e. 

10 Nigbati Jesu gbó, ẹnu yà a, o sỉ wi fun 
awon tỉ o ntò ọ lẹhin pe, Lốto ni mo wïi fun 
nyin, emi ko ri igbagbó nia bi irú eyi ninu 
awon enia Israeli. 

11Mo sĩ wi fun nyin, òpolopo enia nỉ yio tỉ 
ìha ila-õrũn ati ìha íwo—-ðrùn wá, nwọn a sỉ 
ba Abrahamu, ati Isaaki, ati Jakobu joko nỉ 
ilẹ-oba orun. 

12Sugbọn awon oọmọ ilẹ-oba li a o sọ sinu 
ðòkunkun lode, nibè li ekún on ipahinkeke yio 
ghe wà. 

13 Jesu sỉ wi fun balogun orún na pe, Mã lọ, 
bỉ iwo sỉ tỉ gbagbó, bếni K o ri fun ọ. A sỉ mu 
omo-odọ rè larada ni wakati kanna. 

14 4lNigbati Jesu si wò ile Peteru lọ, o ri iya 
aya rè dubule àisan ibà. 

15O sỉ ñ owó bà a li ọWó, ibà sỉ fï ¡ sile; on 
sỉ dide, o sỉ nse iranse fun wọn. 

16 4 Nigbati o sĩ đi asale, nwon gbe òpolopo 
awon eniti o ni emi èsu Wá sọdọ rè: o sỉ ñ òrọ 
rè lẻ awon eẹmi na jade, o si mu awon olo— 
kunrun larada: 

17 Ki eyi tỉ a tỉ sọ lati enu woli Isaiah wá le sẹ, 
pe, On tỉkararè gbà ailera wa, o sỉ nrủ àrun wa. 

18 4Nigbati Jesu ri òpolọopo enia lọdọ rè, o 
pase fun wọn lati lọ sỉ apa keji adagun. 

13 Akowe kan sỉ tò ọ wá, o wi fun u pe, Olu— 
kọni, emi ó mã tò ọ lẹhin nibikibi tỉ iwo nlọ. 

20Jesu sỉ wi fun u pe, Awon kòlokolo nỉ 
ihò, ati awon eiye oju orun nỉ itế; sugbọn 
Omo-enia kò ni ibi ti yio gbé ñi ori rè le. 


?! Ekeji ninu awon omo-ehin rè sỉ wi fun 
u pe, Oluwa, jẹ ki emi ki o kó lọ isinkủ baba 
mi na. 

22 Sugbọon Jesu wi fun u pe, Iwo mã tò mi 
lẹhin, sỉ je ki awon okủ ki o mã sin okú ara 
WọỌn. 

23 Nigbati o sỉ bọ sỉ okò, awon oọmo-ehin 
rè tệle e. 

24 S¡ wò o, afefe nla dide ninu okun tobệ tỉ 
riru omi ñ bò okò mọlẹ; sugbọn on sùn. 

25 Awon oọmo-ehin rè tò ọ wá, nwọn ji ¡, 
nwọon wipe, Oluwa, gbà wa, awa gbé. 

26 O sỉ wi fun wọn pe, Ẽse tỉ enyin fñ se ojo 
bệ, enyin onigbagbó kekere? Nigbana li o 
đide, o sỉ ba afefe ati okun wïi; idakerorọ si de. 

27Sugbọn eẹnu yà awon okunrin na, nwọn 
wipe, lrủ enia wo li eyi, tỉ afefe ati omi okun 
gbọ tirè? 

28 JNigbati o si de apa keji ni ilẹ awọon ara 
Gergesene, awon okunrin meji elẹemi èsu 
pade rè, nwọn nti inu ibojì jade wá, nwọn 
rorò gidigidi tobệ tỉ ẹnikan ko le koja li òna 
ibè. 

29 Sĩ wò o, nwọn kigbe soke wipe, Kini se 
tawa tirẹ, Jesu, iwo Qmo Olorun? iwo wá lati 
da wa loro kỉ o to to akokò? 

30 Agbo òpo elẹde tỉ njẹ mbe li òna jijìn sỉ 
wọn. 

3! Awon emi èsu na sỉ bè ẹ, wipe, Bi iwo ba 
lé wajade, je ki awa ki o lọ sinu agbo elẹde yï. 

32O sỉ wi fun wọn pe, Ệ mã lọ. Nigbati 
nwọn sỉ jade, nwọn lọ sinu agbo elẹdẹ na; sỉ 
wò o, gbogbo agbo elẹdẹ na ró sinu okun lỉ 
ogedengbe, nwọn sỉ segbé ninu omi. 

33 Awon eniti nsọ wọn sỉ sá, nwon sỉ mu 
òna wọn pòn lọ sỉ ilu, nwọn ròhin ohun 
gbogbo, ati ohun tỉ a se fun awon elẹmi èsu. 

34Si wò o, gbogbo ará ilu na si jade wá 
ipade Jesu; nigbati nwọn sỉ ri ¡, nwọn bè ẹ, ki 


o le lọ kuro li àgbegbe wọn. 
ọ 1O sĩ bọ sinu okò, o rekoja, o sỉ wá sỉ ilu 
on tikararè. 

2S¡ klyesi i, nwon gbé okunrin kan tỉ o li 
ègba wá sodọ rè, o dubule lori akete; nigbati 
Jesu rỉ igbagbó wọn, o wi fun elegba na pe, 
Omokunrin, tủjuka, a dari ès€ rẹ jì ọ. 

3S¡ kiyesi ¡, awon okan ninu awon akowe 
nwïi ninu ara wọn pe, okunrin yi nsọrọ—-odi. 

4Jesu sỉ mộ ìro inu wọn, o wipe, Nitori kili 
ẹnyin se nrò buburu ninu nyin? 

5 Ewo li o rọorun ju, lati wipe, A dari ẹsẹ rẹ 
ñ o; tabi lati wipe, Dide, kỉ o sỉ mã rìn? 


MATTEU 8, 9 
§ Sugbon ki enyin ki o le mò pe, Omọo enia 
li agbara li aiye lati dari èsẹ jìni, (o sỉ wi fun 
alarun ègba na pe,) Dide, si gbé akete rẹ, kỉ o 
sỉ mã lọ ile rẹ. 

7O sĩ dide, o sỉ lọ ile rè. 

8Nigbati ijo enia sỉ ri ¡, ẹnu yà wọn, nwọn 
yìn Olorun logo, tỉ o ñ irú agbara bayi fun enia. 

9 [Bi Jesu sĩ tỉ nrekoja lati ibè lọ, o ri okunrin 
kan tỉ a npè ni Matteu joko ni bode; o sì wi fun 
u pe, Mã tộ mi lehin. O sỉ đide, o tò ọ lehin. 

18 fO sĩ se, bi Jesu tỉ joko tỉ onje ninu ile, sỉ 
kiyesi ¡, òpọ awon agbowode ati elese wá, 
nwọn sỉ ba a joko pẹlu awon oọmo-ehin rè. 

11 Nigbati awon Farisi sỉ ri ¡, nwon wïi fun 
awon ọmo-ehin rè pe, se tỉ Oluko nyin fñi 
mnba awon agbowode ati awon elese jeun pò? 

12Sugbọn nigbati Jesu gbó, o wi fun wọn 
pe, Awon tỉ ara wọn le kò fe onisegun, bikose 
awon tỉ ara won kò da. 

13 Sugbon e lọ ẹ sỉ kỏ bi ã tỉ mò eyi si, Anu 
li emi nfẹ, kì ise ebọ: nitori emi kò wá lati pè 
awon olododo, bikose awon elese sỉ ironupi— 
wada. 

14 Nigbana li awon oọmo-ehin Johannu tò 
ọ wá wipe, È$e tỉ awa ati awon Farisi ñ ngbà— 
wẹ nigbagbogbo, sugbọn awon ọmo-ehin rẹ 
ko gbàwe? 

15Jesu si wi fun wọn pe, Awon omọ ile 
iyawo ha le gbàwe, nigbati okọ iyawo mbẹ 
lọdọ wọn? sugbọn ojo mbò nigbati a o gbà okọ 
iyawo lọwo wọn, nigbana nỉ nwọn ỏ gbãwe. 

16 Ko sĩ eniti ifi idãsa asọ titun lẹ ogbologbó 
èwu; nitori eyi tỉ a fi lẹ ẹ o mu kuro li œju èlẹ, 
aso na a sỉ mã ya siwaju. 

17 Bệni ko sỉ eniti ifi waini titan sinu ogbo— 
logbo igo-awo; bi a ba se bệ, igo—-awo yio bé, 
waini a sỉ tủ jade, iøgo—awo a sỉ segbe; sugbọn 
wWwaini titun ni nwọn iñ sinu igo-awo titun, 
awon mejeji a sỉ se dede. 

18 4[Bi o tỉ nsọ nkan wonyi fun wọn, kiyesi 
1, ijoye kan tò ọ wá, o sỉ tẹriba fun u, wipe, 
Omobinrin mi kủ nisisiyi, sugbọn wá ñ owó 
rẹ le e, on ó sỉ yè. 

19 Jesu đide, o sỉ ba a lọ, ati awon omo-ehin rè. 

20 Sĩ kiyesi ¡, obinrin kan tỉ o ni isun èje li 
odún mejila, o wá lẹhin rè, o ñ ọwó kàn isẹti 
asQ TỆ. 

21 Nitori o wi ninu ara rè pe, Bi mo ba sá le 
fi owó kàn asọ rè, ara mi ó da. 

22Nigbati Jesu sỉ yi ara rè pada tỉ o rỉ ¡, O 
wipe, Omobinrin, tủjuka, igbagbó rẹ mu ọ 
larada. A sỉ mu obinrin na larada ni wakati 
kanna. 


MATTEU 9, 10 

23 Nigbati Jesu sỉ de ile ijoye na, o ba awon 
afunfere ati òpọ enia npariwo. 

24O wi fun wọn pe, Bila; nitori omobinrin na 
ko kủ, sisùn li o sùn. Nwọn sĩ fi rín erin eleyà. 

25 Sugbon nigbati a sỉ se tỉ awon enia jade, 
o bọ sile, o sỉ fà omobinrin na li ọWó soke; 
bệli omobinrin na sỉ dide. 

28 Okikí sỉ kàn kả gbogbo ilẹ nã. 

27 4Nigbati Jesu sỉ jade nibè, awon okunrin 
afoju meji tò ọ lẹhin, nwọn kigbe soke wipe, 
Iwo omo Dafidi, săãnu fun wa. 

28 Nigbati o sỉ wò ile, awon afoju na tò ọ 
Wäả: Jesu bi wọn pe, Enyin gbagbó pe mo le se 
eyi? Nwọn wïi fun u pe, Iwo le se e, Oluwa. 

29 Nigbana li o fi owó bà wọn lỉ oju, o wipe, 
Ki o ri fun nyin, gẹgẹ bi igbagbó nyin. 

30 Oju wọn sĩ là; Jesu sỉ kìlọ fun wọn gidigidi, 
wipe, Kiyesi ¡, ki ẹ máse jẹ ki ẹnikan ki o mò. 

3! Sugbọn nigbati nwon lọ, nwọn ròhin rè 
yi gbogbo ilu na ká. 

324Bi nwọn tỉ njade lọ, wò o, nwọn mu 
okunrin odi kan tò ọ wá, tỉ o li ẹmi èsu. 

33 Nigbati a lẻ emi èsu na jade, odi sỉ fohùn; 
ẹnu sỉ yà awon enia, nwọn wipe, A ko ri irú 
eyi rỉ ni Israeli. 

34 Sugbọn awon Farisi wipe, agbara olori 
awon emi èsu li o ñ lẻ awon ẹmi èsu jade. 

35 Jesu sỉ rìn sỉ gbogbo ilu-nla ati iletò, o 
nkọni ninu sinagogu wọn, o sỉ nwãsu ihinrere 
ijoba, o sỉ nse iwòsan arun ati gbogbo àisan li 
ara awon enia. 

38 Sugbọn nigbati o rỉ òpọ enia, ãnu wọn 
$e e, nitoriti ãrè mu won, nwọn, sỉ tukả kiri bi 
awon agutan tỉ ko li oluso. 

37 Nigbana li o wi fun awon ọmo-ehin rè 
pe, Lõto ni ikorè pò, sugbọn awon alagbase ko 
to nkan; 

38 Nitorina ẹ gbadura sỉ Oluwa ikorè ki o le 
rản awon alagbase sinu ikorè rè. 


Í 0 1 NIGBATI o sỉ pè awon omo-ehin rè 
mejejila sỉ odọ, o fi agbara fun wọn 

lori awon ẹmi aimó, lati ma lé wọn jade ati 
lati se iwòsan gbogbo àrun ati gbogbo aisan. 

2 Oruko awon aposteli mejila na ni wonyi: 
Eyi ekini ni Simoni, eniti a npè ni Peteru, ati 
Anderu arakunrin rè; Jakobu oọmo Sebede, ati 
Johannu arakunrin rè; 

3Eilippi, ati Bartolomeu; Tomasi, ati Mat— 
teu tỉ ise agbowode; Jakobu ọmo Alfeu, ati 
Lebbeu, eniti a sỉ npè ni Taddeu; 

# Simoni ara Kana, ati Judasi Iskariotu, eniti 
o0 fï¡ hàn. 


690 


5 Awon mejejila wonyi nỉ Jesu rán lọ, o sỉ 
pase fun wọn pe,  máse lọ sỉ òna awon kefe— 
Tỉ, ẹ mả sỉ se WÒ ilu awon ará Samaria; 

8 Sugbọn ẹ kuku tộ awon agutan ile Israeli 
tỉ o rù lọ. 

7Bi enyin tí nlọ, e mã wasu, wipe, ljoba orun 
kù si dèdẹ. 

8Ƒ mã $e dida ara fun awon olokunrùn, ẹ 
Sọ aw7ọn adetè di mimó, e sỉ jí awon oku đide, 
ki ẹ si mã lề awon ẹmi èsu jade: ofẹ li ẹnyin 
ghà, ofẹ ni ki ẹ ñ funni. 

9Ƒ mả$se pèse wura, tabi fadaka, tabi idẹ 
sinu asuwọn nyin; 

10 Tabi àpo fun àjo nyin, ki ẹ máse mu ewu 
meji, tabi bata, tabi opá; onje onise yẹ fun u. 

T1 u—kilu tabi iletò—kileto tỉ ẹnyin ba wò, 
ẹ wả eniti o ba yẹ nibe ri, nibè ni ki ẹ sỉ gbẻ 
titi enyin o ñ kuro nibè. 

12 Nigbati enyin ba sỉ wò ile kan, e kí ¡. 

13 Bị ile na ba sỉ yẹ, ki alafia nyin ki o bà 
sori rè; suebọn bi ko ba ye, ki alafia nyin ki o 
pada sodọ nyin. 

1 Enikeni tỉ kò ba si gbà nyin, tỉ kò sỉ gbó 
òrọ nyin, nigbati enyin ba jade kuro nỉ ile na 
tabi nỉ ilu na, ẹ gbòn ekuru ese nyin sile. 

15 Lõto ni mo wi fun nyin, yio san fun ilẹ So— 
domu ati Gomorra li ojo iđajo jù fun ilu na lọ. 

18lWo o, mo rán nyin lọ gegẹ bi agutan 
sãrin ikõkò; nitorina ki enyin ki o gbón bi ejò, 
ki ẹ sỉ se oniwà tutù bi àdaba. 

17 Sugbọn ẹ sora lọdọ enia; nitori nwọn o ñ 
nyin le ajo igbimọo lọwo, nwọn o sỉ nà nyin 
ninu sinaøgogu wọn. 

18A o sỉ mu nyin lọ siwaju awon bãle ati 
awon oba nitori oruko mi, fun erí sỉ wọn ati sỉ 
aworI keferi. 

19 Nigbati nwọn ba sỉ fi nyin le wọn lọwo, ẹ 
másc sàniyan pe, bawo tabi kili enyin o wi? 
nitoriti a o ñ ohun tỉ ẹnyin o wïi fun nyin ni 
Wwakati kanna. 

20 Nitoripe ki ise enyin li o nsọ, sugbọn Emi 
Baba nyin ni nsọ ninu nyin. 

?1 Arakunrin yio si fi arakunrin rè fun pipa, 
ati baba yio si ñ omọ rè fun pipa: awon ọmo 
yio s: dide sỉ awon obi wọn nwọn o sỉ mu kỉ a 
pa wọn. 

?2Gbogbo enia yio sỉ korira nyin nitori 
oruko mi; sugbọn eniti o ba foritì ¡ titi ñ de 
opin. on na nỉ a ó gbalà. 

23 Sugbọn nigbati nwon ba se inunibini sỉ 
nyin nỉ ilu yi, ẹ sá lọ sỉ omiran: lõto ni mo sả 
wi fun nyin, enyin kì ó le rekoja gbogbo ilu 
Israeli tan titi Qmo enia ó fi de. 


691 


24Omo-ehin kì ijù oluko rè lọ, bệni omo— 
ođọ eni ki ijù oluwa rè lọ. 

25O to fun omo-ehin ki öo đabi oluko rè, ati 
omo-odo ki o dabi oluwa rè. Bi nwọon ba pè 
bãle ile ni Beelsebubu, melomelo ni awon ara 
ile rè? 

28 Nitorina ẹ má fòiya wọn; nitoriti ko sỉ 
ohun tỉ a bò, tỉ ki o farahàn; ati eyi tỉ o farasin, 
tỉ a ki yio mò. 

27Ohun tỉ mo ba wi fun nyin li òkunkun, 
øn nỉ ki enyin ki o sọ ni imole; ati eyi tỉ enyin 
gbó sỉ etfÍ ni ki ẹ kede rè lori ile. 

28 E má fòiya awon eniti ipa ara, sugbọn tỉ 
nwon ko le pa okàn: sugbọn e kuku fòiya eniti 
o le pa ara ati okàn run li oọrun apadi. 

29Ologose meji ki a ntà ni owo idẹ kekere 
kan? bệni ko sỉ okan ninu wọn tỉ yio subu silẹ 
lẹhin Baba nyin. 

30 Sugbọn gbogbo irun ori nyin li a kà pé 
sansan. 

3! Nitorina ẹ má fòiya; enyin ni iye lori jù 
òpo ologose lọ. 

32Nitorina enikeni tỉ o ba jewo mi niwaju 
enia, on li emi o jewo pẹlu niwaju Baba mi tỉ 
mbe lỉ orun. 

33 Sugbọon bi enikan ba sỉ sẹ mi niwaju enia, 
on na li emi o sẹ pẹlu niwaju Baba mi tỉ mbẹ 
li run. 

34E máse rò pe emi wá rán alafia sỉ aiye, 
emi ko wá rán alafia bikose idà. 

35 Mo wá lati yà omokunrin ni ipa sỉ baba 
rè, ati omobinrin ni ipa sĩ iya rè, ati ayamo sỉ 
iyako rè. 

38 Awon ara-ile enia sỉ li ota rè. 

37 Eniti o ba fẹ baba tabi iya jù mi lọ, kò yẹ nỉ 
temi: eniti o ba sỉ fe omokunrin tabi omobinrin 
jù mi lọ, kò sỉ yẹ ni temi. 

38 Eniti kò ba sỉ gbé agbelebu rè, ki o sỉ mã 
tò mi lẹhin, kò yẹ ni temi. 

3 Eniti o ba ri emi rè, yio sọ ọ nù; eniti o ba 
sỉ sọ emí rè nù nitori mi, on nỉ yio sỉ rỉ ï. 

40 Eniti o ba gbà nyin, o gbà mi; eniti o ba 
sỉ gbà mi, o gbà eniti o rán mi. 

41Eniti o ba gbà wolĩ li oruko wolĩ, yio je 
ère Wwolĩ; eniti o ba sỉ gbà olododo li oruko 
olododo yio je ère olododo. 

42 Enikeni tỉ o ba ñ kìki ago omi tutù fun 
gkan ninu awon onirelẹ Wonyi mu nỉitori 
oruko omo-ehin, lõto ni mo wi fun nyin, kì o 
padanù ère rè. 

Í Í 1O sĩ se, nigbati Jesu pari asẹ rè tan 
fun awon oọmo-ehin rè mejejila, ö tỉ 


MATTEU 10, 11 
ibè rekoja lati ma kọni, ati lati ma wasu ni ilu 


wọn gbogbo. 

2?Nigbati Johannu gburo isẹ Kristi ninu 
tubu, o rán awon ọmo-ehin rè meji, 

3O sỉ wipe, Iwo lỉ eniti mbò, tabi ki a mã 
Teti elomiran? 

4 Jesu sỉ dahùn o wi fun wọn pe, E pada lọ, 
ẹ Sỉ sọ ohun wonyi tỉ enyin gbó, tỉ ẹ sỉ ri fun 
Johannu: 

5 Awon afoju nriran, awon amukun sỉ nrìn, 
a nwè awon adetè mó, awon aditi ngboràn, a 
njí awon okú dide, a sỉ nwasu ihinrere fun 
awon òtosi. 

8 Alabukun-fun sỉ li enikeni tỉ kì yio ri ohun 
ikose ninu mi. 

74[Nigbati nwon si lọ, Jesu bẹre sỉ sọ fun 
awon enia niti Johannu pe, Kili enyin jade lọ 
iwò ni ijù? lfefe tỉ afefe nmì? 

8 Ani kili enyin jade lọ iwò? okunrin tỉ a WÒ 
li asọ felefele? wò o, awon eniti nwò asọ 
felefele mbe li an oba. 

% Ani kili enyin jade lọ ise? lati lọ iwò wol1? 
Lõto ni mo wi fun nyin, o sỉ jù wolĩ lọ. 

10 Nitori eyiyi li eniti a tỉ kọwe nitori rệ pe, 
'Wò o, mo rán onse mi siwaju rẹ, eniti yio tún 
òna rẹ se niwaju rẹ. 

11 Lõto ni mo wi fun nyin, Ninu awon tỉ a 
bí ninu obinrin, kò sỉ ẹniti o tỉ idide jù 
Johannu Baptisti lọ; sugbọn eniti o kere julọ 
ni ijoba orun o pò ju u lọ. 

12 Lati igba ojo Johannu Baptisti wá, titi o fi 
đi isisiyi ni ijoba orun di ifi agbara wo, awon 
alagbara sỉ fi ipá gbà a. 

13 Nitori gbogbo awon wolT ati ofin li o wi 
tẹlẹ ki Johannu ki o to de. 

14 Bi enyin o ba gbà a, eyi ni Elijah tỉ mbò 
Wá. 

15 Eniti o ba li etf lati fi gbó, ki o gbó. 

18 Sugbon kili emi iba ñ iran yi wé? O dabi 
awon ọmọo kekeke tỉ njoko li ojà tỉ nwọn sỉ 
nkọ si awon egbẹ wọn, 

17 Ti nwon si nwipe, Awa fun fère fun nyin 
ẹnyin kò jó; awa si sòfo fun nyin, enyin kò 
sokun. 

18 Nitori Johannu wá, kò jẹ, bệni kò mu, 
nwon sỉ wipe, o li emi èsu. 

19Omo-enia wá, o njẹ, 0 sỉ nmu, nwọn 
wipe, Wò o, ojeun, ati omuti, orề awon agbo— 
wode ati awon clese. Sugbọn a dare fun 
ogbón lati odọ awon ọmo rè wá. 

20 JNigbana li o bèrẹ sỉ iba ilu wọonni wi, 
nibiti o gbé se òpolọopọo isẹ agbara rè, nitoriti 
nwon kò ronupiwada; 


MATTEU 11, 12 
21 Egbẻ ni fun iwo, Korasini! egbẻ ni fun 
iwo, Betsaida! ibasepe a tỉ se isẹ agbara tỉ a se 
ninu nyin ni Tire on Sidoni, nwọn iba tỉ ro— 
nupiwada laïlai ninu a$o òfọ ati ninu ẽru. 

22 Sugbọn mo wïi fun nyin, yio san fun Tire 
pelu Sidoni li ojo idajo jù fun enyin lọ. 

23 Ati iwo Kapernaumu, a o ha gbé ọ ga 
soke orun? a o rè ọ sile sỉ Ipo-oku: nitori 
ibasepe a tỉ se ise agbara tỉ a se ninu rẹ ninu 
Sodomu, on iba wà tỉti di oni. 

24 Sugbọn mo wi fun nyin, yio san fun ilẹ 
Sodomu lỉ ojo idajo jù fun iwo lọ. 

25 Lakokò na ni Jesu dahùn, o sỉ wipe, Mo 
dupe lowo rẹ Baba, Oluwa orun on aiye, ni— 
toriti iwo pa nkan wonyi mó kuro li oju awon 
glópbọn ati amoye, iwo si fñ wọn hàn fun 
awon omọo-owó. 

28 Gege bệ na ni, Baba, nitori bèli o tó li 
oju rẹ. 

27 Ohun gbogbo li a fñifun mi lati do Baba 
mi Wá: kò sỉ sỉ eniti o mò mo, bikose Baba; 
bệni kò sỉ ẹniti o mò Baba bikose QỌmọ, ati 
eẹnikeni tỉ mo fe ñ ¡ hàn fun. 

28 TE wả sọdọ mi gbogbo enyin tỉ ngisé, tỉ a 
Sỉ đi erù wuwo le lori, emi o si ñ isimi fun 
nyin. 

29 E gbà àjaga mi sỉ orùn nyin, ki ẹ si mã kó 
ekó lọdọ mi; nitori oninu tutu ati onirelẹ okan 
li emi; enyin o sỉ ri isimi fun okàn nyin. 

30 Nitori àjaga mi rọrun, erù mi sỉ fuye. 

Í 2 1LAKOKÒ na ni Jesu là ãrin oko ọkà 

lọ lỉ ojo isimi; ebi si npa awon ọmo— 
chin rè, nwọn sỉ bère si ima ya ipé okà, nwon 
Sỉ nịe. 

2 §Sugbọn nigbati awon Farisi ri i¡, nwoọn wi 
fun u pe, Wò o, awon ọmo-ehin rẹ nse eyi tỉ 
kò ye lati se li ojo isimi. 

3O sĩ wi fun wọn pe, Enyin kò tỉ kà ohun tỉ 
Dafidi se, nigbati ebi npa a, ati awon tỉ mbẹ 
lọdo rè: 

# Bi o tỉ wò ile Olorun lọ, tỉ o sỉ je akara iñ— 
hàn, eyiti kò tó fun u lati jẹ, ati fun awon tỉ 
mbe lọdọ rè, bikose fun kìki awon alufa? 

$ Tabi ẹnyin ko tỉ kà a ninu oñn, bỉ o tỉ se 
pe lọjo isimi awon alufa tỉ o wà ni tempili 
mbà gjọ isimi je tỉ nwọn sỉ wà li aijebi? 

8Sugpbọn mo wi fun nyin pe, eniti o jù 
tẹmpili lọ mbe nihin. 

7 Sugbọn enyin iba mò ohun tỉ eyi je: Anu li 
emi nfe ki ise bọ; enyin kì ba tỉ đá awon 
alailese lẹbi. 

8 Nitori Qmo-enia jé Oluwa gjo isimi. 


692 


9Nigbati o sỉ kuro nibè, o lọ sinu sinagogu 
Won. 

10 4Sĩ kiyesi ¡, okunrin kan wà nibè, tỉ oWÓ rè 
kan rọ. Nwon sĩ bi ¡ pe, O ha tó lati mu—ni—la— 
Tada li ojo isimi? ki nwọn ki o le fẹ e li efè. 

11 O si wi fun wọn pe, okunrin wo nỉ iba se 
ninu nyin, tỉ o li agutan kan, bỉ o ba sỉ bó sinu 
ihò I: ojo isimi, tỉ ki yio đì ¡ mu, ki o sỉ fà a 
soke? 

12 Njẹ melomelo li enia san jù agutan lọ? 
nitorina li o se tó lati mã se rere li ojo isimi. 

13 Nitorina li o wi fun okunrin na pe, Na 
0Wó rẹ, on sỉ nà a; oọwó rè sỉ pada bò sipò rè 
seøe bi ekeji. 

14 INigbana li awon Farisi jade lọ, nwọn sỉ 
gbìmo nitori rè, bi awon iba tỉ se pa a. 

15 Nigbati Jesu si mò, o yệ ara rè kuro nibè; 
òpo ijo enia tò ọ lẹhin, o sĩ mu gbogbo wọn 
larada. 

18 O sĩ kìlo fun wọn pe, ki nwọon ki o máse 
fñi on hàn: 

17 Ki eyi tỉ a tỉ enu Wolĩ Isaiah wïi ki o ba le 
$©, pe, 

18 WO iranse mi, eniti mo yàn; ayanfe mi, 
eniti inu mi dùn sỉ gidigidi: Emi o ñ emí mi 
fun 1, yio sỉ ñi idajo hàn fun awon keferi. 

19 On kì yio jà, kì yio sỉ kigbe; bếli ẹnikeni 
kì yio gbó ohùn rè ni igboro. 

29 Iyè fifó ni on kì yio sé, owu fitila tỉ nru 
gñn nì on kì yio sỉ pa, titi yio ñ mu idajo dé 
isegun. 

21 Oruko rè li awon keferi yio ma gbẹkele. 

22 Nigbana li a gbé okunrin kan tỉ o li emi 
èsu, tỉ o foju, tỉ o sỉ yadi, wá sọđọ rè; o sỉ mu u 
larada, tỉ afo]u ati odi na sòrọ tì o sĩ riran. 

23ƑEnu sỉ yà gbogbo enia, nwon si wipe, 
Omo Dafidi kó yi? 

24Sugbọn nigbati awon Farisi gbó, nwọn 
wipe, Okunrin yi kò lề awon ẹmi è$§u jade, 
bikcse nipa Beelsebubu, olori awon emi èsu. 

2 Jesu sỉ mò ìronu wọn, o sỉ wi fun wọn 
pe, ljoba ki ijoba tỉ o ba yapa sỉ ara rè, a sọ ọ di 
aho:o; ilukilu tabi ilekile tỉ o ba yapa sỉ ara rè 
kì yio duro. 

2£ Bị Satani ba si nié Satani jade, o yapa sỉ 
ara rè; ijoba rè yio ha se le duro? 

27Bi o ba sỉ sepe nipa Beelsebubu li emi ñ 
niẻ awon ẹmi èsu jade, nipa tali awvon ọmo 
nyin f niề won jade? nitorina ni nwon o ñ ma 
se onidajo nyin. 

2# Sugbọn bi o ba se pe Emí Olorun l¡ï emi ñi 
nlẻ awon emi èsu jade, nje ijoba Olorun de ba 
nyi. 


693 


29 Tabi enikan yio tỉ se wÒ ile alagbara lọ, ki 
o sỉ kó o li erù, bikosepe o kỏ dè alagbara na? 
nigbana nỉ yio sỉ kó o nỉ ile. 

30 Eniti kò ba wà pẹlu mi, o nạe odi sỉ mi; 
eniti kò ba sỉ bá mi kopò, o nfọnka. 

31 fNitorina ni mo wi fun nyin, gbogbo irú 
èse—kese ati oro—odi li a o darijì enia; sugbọn 
oro-odi si Emí Mimó, on li a ki yio darijì enia. 

32 Enikeni tỉ o ba nsoro-odi si Qmo-enia, a 
o đari rè jì ¡; sugbọn ẹnikeni tỉ o ba nsọro—-odi 
sỉ Emí Mimó, a ki yio dari rè jì í li aiye yi, ati li 
aiye tỉ mbò. 

33 SO igi di rere, eso rè a sỉ di rere; tabi sỌ 
igi di buburu, eso rè a sỉ đi buburu: nitori nipa 
eso li ä fi mọ igi. 

34 Enyin oọmọo paramole, enyin tỉ ise enia 
buburu yio tỉ se le sòro rere? nitori ninu 
òpolọpo ohun inu li enu isọ. 

35 Enia rere lati inu isura rere okàn rè ni imu 
ohun rere jade wá: ati enia buburu lati inu 
isura buburu ni imu ohun buburu jade wá. 

38 Sugbọn mo wi fun nyin, gbogbo òrọ 
wère tỉ enia nsọ, nwọn o jihìn rè li ojo idajọ. 

37 Nitori nipa òrọ rẹ li a o ñ da ọ lare, nipa 
Òrọ rẹ li a o sỉ f da ọ lẹbi. 

38 Nigbana li awon kan ninu awon akowe 
ati Farisi dahùn wipe, Olukọoni, awa nwá àmi 
lọdọ rẹ. 

39 Sugbọn o dahùn o sỉ wi fun wọn pe, Iran 
buburu ati iran pansaga nwá àmi; kò sỉ àmi tỉ 
ao fi fun u, bikose àmi Jona wol1. 

40 Nitori bỉ Jona tỉ gbé osán mẹta ati oru 
mẹta ninu eja; bệli Omo-enia yio gbẻ osán 
mẹta on oru mẹta nỉ inu ilẹ. 

41 Awon ara Ninefe yio dide pẹlu iran yï li 
ojo idajo, nwọn, o sỉ đa a lẹbi: nitori nwọn 
ronupiwada nipa iwasu Jona; sỉ Wò o, eniti o 
pò ju Jona lọ mbeẹ nihinyl. 

42 Obabinrin gusù yio đide pẹlu iran yi li 
ojo idajo, yio sỉ da a lẹbi: nitori o tỉ ikangun 
aiye wá igbó ogbón Solomoni; sỉ wò o, eniti o 
Pò ju Solomoni lọ mbe nihinyi. 

43Nigbati ẹmi aimó kan ba jade kuro lara 
enia, a ma rìn kiri ni ibi gbigbẹ, a ma wá ibi 
isimi, kì sỉ iri. 

44Nigbana ni o wipe, Emi o pada lọ sỉ ile 
mi, nibiti mo gbé tỉ jade wá; nigbati o sỉ đe, o 
bá a, o sofo, a gbá a mó, a sỉ $e e li Q§Ọ. 

45 Nigbana li o lọ, o sỉ mu ẹmi meje miran 
pẹlu ara rè, tỉ o buru jù on tikararè lọ; nwọn 
bọ sỉ inu rệ, nwọn sĩ ngbé ibè; igbehin oọkun— 
rin na sỉ buru jù isaju rè lọ. Gege bệni yio ri 
fun iran buburu yi pẹlu. 


MATTEU 12, 13 
48 INigbati o nsòro wonyi fun awon enia, 
WỒ 0, iya rè ati awon arakunrin rè duro lode, 
nwon níẹ ba a sòrọ. 

47 Nigbana li ẹnikan wïi fun u pe, WoO o, iya 
Tẹ ati awon arakunrin rẹ duro lode, nwon nfẹ 
ba ọ sòrọ. 

48 Sugbọn o dahùn o sỉ wi fun eniti o sọ fun 
upe, Tani iya mi? ati tani awon arakunrin mi? 

49O si nà owó rè sỉ awon oọmo-ehin rè, o 
wipe, Ẹ wÒ iya mi ati awon arakunrin mi! 

50 Nitori enikeni tỉ o ba nạe ife Baba mi tỉ 
mbe li orun, on na li arakunrin mi, ati ara— 


binrin mị, ati iya mi. 
Í 3 1L] ojo kanna nỉ Jesu tỉ ile jade, o sỉ 
joko leti okun. 

? Opolopo enia pejo sọdo rè, tobệ tỉ o fñ bọ 
sinu okò, o joko; gbogbo enia sỉ duro leti okun. 

3O sĩ f owe ba wọn sòro ohun pipọ, o wipe, 
'Wo o, afuinrugbin kan jade lọ lati funrugbin; 

4Bi o sỉ ti nĩủn u, diẹ bó sỉ e@ba-òna, awon 
eiye sỉ wá, nwọn sỉ sà a jẹ. 

5 Diẹ sỉ bọ sori ilẹ apata, nibiti kò li erupè 
pipo; nwọn sỉ sọ jade lọgan, nitoriti nwọn ko 
ni ijinle; 

SNigbati örùn sỉ goke, nwọn jona: nitoriti 
nwọn kò ni gbongbo, nwọn sỉ gbẹ. 

7 Diẹ sỉ bó sãrin ègún; nigbati ègún si dàgba 
soke, o fun wọn pa. 

8 Sugbọn omiran bó si ilẹ rere, 0 sỉ sO eSO, 
omiran ogororun, omiran ogotota, omiran 
ogbogbòn. 

9 Eniti o ba li etí, ki o gbó. 

10 Awon oọmo-ehin rè sỉ tò ọ wá, nwọn bỉ ¡ 
pe, se tỉ iwo ñ nñ owe ba wọn sòrg? 

11O si đahùn wïi fun wọn pe, Enyin li a ñ— 
fun lati mò ohun ijinle ijoba orun, sugbọn 
awon li a kò fifun. 

12 Nitori enikeni tỉ o ba ni, on li a ó Ñfun, 
on osïỉ nỉ li òpolọpọ; sugbọn ẹnikeni tỉ ko ba 
sỉ ni, lọwo rè li a o sỉ gbà eyi na tỉ o ni. 

13Nitorina ni mo se nñ owe ba Wọn sòrọ; 
nitori nỉ riri, nwọon kò rỉ, ati ni gbigbọ, nwọn 
kò gbó, bệni kò yé wọn. 

14 Sỉ ara wọn ni orò Isaiah woli si tỉ sẹ, tỉ o 
wipe, Ni gbigbó enyin ó gbó, kì yio sỉ yé nyin; 
ati riri enyin o ri, enyin kì yio sỉ moye. 

15 Nitoriti àiya awon enia yi sebọ, etí wọn 
sỉ wuwo òran igbó, oju wọn ni nwọn sỉ đì; 
nitori ki nwọon ki o má ba ñ oju wọn ri, ki 
nwọn ki o má ba ñ etí won gbó, ki nwọn Ki o 
má ba ñi àiya won mò, ki nwọon ki o má ba yi— 
pada, ki emi ki o má ba mu wọn larada. 


MATTEU 13 

18 Sugbọn ibukun ni fun oju nyin, nitoriti 
nwon ri, ati fun etí nyin, nitoriti nwon gbó. 

17Lõto ni mo sá wïi fun nyin, òpolopọ wolĩ 
ati olododo nỉ nfe ri ohun tỉ enyin ri, nwon kò 
Sỉ ri wọn; nwọn si nfẹ gbó ohun tỉ ẹ gbó, 
nwọn ko sỉ gbó wọn. 

18 JNitorina ẹ gbó owe afunrugbin. 

19 Nigbati enikan ba gbó òrọ ijoba, tỉ kò ba 
sỉ yé e, nigbana li eni—-bubtru ni wá, a sỉ mu 
eyi tỉ a fún sỉ àiya rè kuro. Eyi li ẹniti o gbà 
'irugbin lẹba òna. 

20 Eniti o sỉ gbà irugbin lori apata, on li o 
gbó òrọ na, tỉ o sỉ fi ayò gbà a kánkan. 

2! Sugbọon ko ni gbongbo ninu ara rè, o Sỉ pẹ 
điẹ li akokò kan; nigbati wahalà tabi inunibini 
sỉ đide nitori òro na, lojukanna a kọsè. 

22 Eyi pẹlu ti o gbà irugbin sarin egún li 
ẹniti o gbó òrọ na; aniyan aiye yi, ati itanje 
orò sỉ fún òro na pa, bệli o sỉ jẹ alaileso. 

23Sugbọn eniti o gbà irugbin sỉ ilẹ rere li 
eniti o gbó Òrọ na, tỉ o sỉ yé e; on li o sỉ so eso 
pelu, o sỉ so omiran ogororun, omiran ogọtọta, 
omiran ọgbogbòn. 

24 4Owe miran li o pa fun wọn, wipe; ljọ— 
ba orun dabi okunrin tỉ o fún irugbin rere sỉ 
oko rè: 

25 Sugbọn nigbati enia sùn, ọtá rè wá, o fún 
èpo sinu alikama, o sỉ ba tirè lọ. 

28 Sugbọn nigbati ẽhu rè sọ jade, tỉ o sỉ sO 
eso, nigbana li èpo buburu fi ara hàn pẹlu. 

27Bệli awon ọmo-odo bãle na tò ọ wá, 
nwọn wi fun u pe, Oluwa, irugbin rere ki iwo 
fún sinu oko rẹ? nibo li o ha tỉ li èpo buburu? 

28 O si wi fun wọn pe, Otá li o se eyi. Awon 
omo-odọ rè sỉ bi ¡ pe, Iwo ha fé ki a lọ fà wọn 
tu kuro? 

2O si wipe, Bệko, nigbati ẹnyin ba ntu 
èpo kuro, ki enyin ki o má bà tu alikama pẹlu 
wọn. 

30 E je ki awon mejeji ki o dàgba pò tỉti đi 
igba ikorè: li akokò ikorè emi o sỉ wi fun 
awon olukore pe, E tèteko kó èpo jọ, ki ẹ di 
Wọn ni ití lati ñ iná sun wọn, sugbọn ẹ kó ali— 
kama sinu abà mi. 

31 4Owe miran li o pa fun wọn, wipe, ljioba 
orun dabi wóro irugbin mustardi kan, eyiti 
okunrin kan mu tỉ o sỉ gbìn sinu oko rè: 

32 Eyiti o kére jù gbogbo irugbin lọ; sugbọn 
nigbati o dàgba, o tobi jù gbogbo ewebe lọ, o 
sỉ đi igi, tobe tỉ awon eiye oju orun si wá, 
nwọn ngbé ori èka rè. 

33JOwe miran li o pa fun wọn pe, ljoba 
orun dabi iwukara, tỉ obinrin kan mu, tỉ o sin 


694 


sinu osuwọon iyefun mẹta, titi gbogbo rè fñi di 
wiwu. 

34Gbogbo nkan wonyïi ni Jesu ñ powe fun 
awon ijo enia; kò sỉ ba wọn sòro bikose li owe: 

3° Ki eyiti a tỉ enu woli sọ ki o ba le sẹ, wipe, 
Emi ó yà ẹnu mi li oWwe; emi ó sọ nkan wonni 
jade tỉ o tỉ ñ ara pamó lati isèdalẹ aiye wá. 

3£ Nigbana ni Jesu rán ijo enia lọ, o sỉ wÒ 
ile; awon ọmo-ehin rè sỉ tò ọ wá, wipe, Sọ ¡di 
owe èpo tỉ oko fun wa. 

3O dahùn o si wi fun wọn pe, Qmo-enia 
li eniti nĩunrugbin rere; 

3# Oko li aiye; irugbin rere li awon omọo 
ijoba; èpo sĩ li awon ọmọ eni buburu nỉ; 

39 Ota tỉ o fún wọn li Èsu; igbehin aiye ni 
ikorè; awon angeli sỉ li awon olukore. 

49 Nitorina gege bỉ a tỉ kó èpo jo, tỉ a sỉ fi iná 
sun wọn; bệni yio rỉ ni igbehin aiye. 

4l Omo-enia yio rán awon angeli rè, nwọn 
o si kó gbogbo ohun tỉ o mu—-ni—kosè nỉ ijoba 
rè kuro, ati awon tỉ o ndẹsẹ. 

42 Yio sỉ sọ won sinu iná ileru: nibẹ li ekún 
on ipahinkeke yio gbe wà. 

43Nigbana li awon olododo yio ma ràn bi 
õrun ni ijoba Baba wọn. Eniti o ba li etí ki o 
ghó. 

44 đljoba orun sỉ dabi isura tỉ a fi pamó sinu 
oko, tỉ okunrin kan ri, tỉ o pa a mó; nitori ayÒ 
rè, 2 lọ, o si ta gbogbo ohun tỉ o ni, o sỉ rà oko na. 

45đAti pẹlu, ijoba run sỉ dabi okunrin 
onisowo kan, tỉ nwá perli tỉ o dara: 

48 Nigbati o ri perli olowo iyebiye kan, o lọ, 
o s¡ tà gbogbo nkan tỉ o ni, o sỉ rà a. 

%7 4 Ati pẹlu, ijoba orun sỉ dabi àwọn, tỉ a sọ 
sinu okun, tỉ o sỉ kó onirũru ohun gbogbo. 

%8 Nigbati o kún, eyi tỉ nwon fà soke, nwon 
joko, nwọn sỉ kó eyi tỉ o dara sinu agbòn, 
sugbon nwọn kó buburu danù. 

49 Gege bếni yio sỉ ri nigbehin aiye: awon 
angeli yio jade wá, nwọn o yà awọon enia bu— 
buru kuro ninu awọon olõtọ, 

30 Nwọn o sỉ sọ wọn sinu iná ileru; nibẹ li 
ẹkún on ipahinkeke yio gbé wà. 

31 Jesu bi wọn pe, Gbogbo nkan wonyi yé 
nyin bi? Nwọn wi fun u pe, Bệni, Oluwa. 

52O sĩ wi fun wọn pe, Nitorina ni olukuluku 
akowe tỉ a kó sipa ijoba orun se dabi okunrin 
ka+ tí ise bãle, tỉ o nmu otun ati ogbó nkan jade 
nỉnu isura rè. 

53 4Nigbati o se, tỉ Jesu pari owe wonyi tan, 
o ti ibè lọ kuro. 

54 Nigbati o sỉ de ilu on tikalare, o kó wọn 
nỉau sinagogu wọn, tobỹ tỉ ẹnu yà gbogbo 


695 


wọn, nwọn si wipe, Nibo li okunrin yi tỉ mu 
ogbón yïỉ ati ise agbara wonyi wá? 

55 Omo gbenagbena kọ yi? iya rè kó a npè 
nỉ Maria? ati awon arakunrin rè kó Jakobu, 
Jose, Simoni, ati J]uda? 

56 Ati awon arabinrin rè, gbogbo wọn ki o 
mba wa gbé nihinyi? nibo lỉ okunrin yi tỉ mu 
gbogbo nkan wonyi wa? 

57 Bệni nwọon kose lara rè. Sugbọn Jesu wi 
fun wọn pe, Kò si woli tỉ o wà laili olá, bikose 
nỉ ilu ati ni ile on tikararè. 

58Ón kò si se ÒpQ ise agbara nibè, nitori 


aigbagbó wọn. 
Í 4 1LI akokò na ni Herodu tetrarki gbó 
okikí Jesu, 

2O sỉ wi fun awon oọmo-odo rè pe, Johan— 
nu Baptisti li eyi; o jinde kuro ninu okú; nito— 
Tina nỉ isẹ agbara se hàn lara rè. 

3'Herodu sá tỉ mu Johannu, o đè e, o sỉ fï ¡ 
sinu tubu, nitori Herodia aya Filippi arakunrin rè. 

®Johannu sá tỉ wi fun u pe, ko tó fun ọ lati 
nỉ i. 

5 Nigbati o sỉ nfe pa a, o bèru ijo enia, nito— 
riti nwọn kà a sỉ woÏĩ. 

6 Sugbọon nigbati a nse iranti ojo ibí Herodu, 
omobinrin Herodia jó lãrin wọn, inu Herodu 
sỉ dùn. 

TNitorina li o se ñ ibura se ileri lati fun u li 
ohunkohun tỉ o ba bère. 

8 Eniti iya rè tỉ kó tẹlẹ ri, o wipe, Fun mi li 
ori Johannu Baptisti nihinyi ninu awopokọ. 

®Inu oba sỉ baje: sugbọn nitori ibura rè, ati 
awon tỉ o bá a joko tì onje, o ni ki a ñ fun u. 

10 sỉ ranse lọ, o bé Johannu li ori ninu 
tubu. 

11 A sỉ gbé ori rè wá ninu awopokọ, a sỉ ñ— 
fun ọmobinrin na; o sỉ gbé e tò iya rè lọ. 

12 Awon oọmo-ehin rè si wá, nwọon gbé okú 
rệ sin, nwọn sỉ lọ, nwọn sỉ wi fun Jesu. 

13 INigbati Jesu si gbó, o dide kuro nibè, o 
ba tỉ okò lọ sỉ ibi ijù, on nikan; nigbati awon 
enia sỉ gbó, nwọn sỉ tỉ ilu wọn rìn tò ọ lỉ ẹse. 

14 Jesu jade lọ, o ri òpolọpọ enia, inu rè sỉ 
Vó sỉ wọn, o sỉ se dida arùn ara wọn. 

15 INigbati o di asalẹ awon oọmo-ehin rè tò 
ọ wá, wipe, lbi ijù li eyi, ojo sỉ koja tan: rán ijo 
enia lọ, ki nwọn ki o le lọ si iletò lọ irà onje 
fun ara wọn. 

18 Jesu sỉ wi fun wọn pe, Nwọn kò ni ilo; ẹ 
fun wọn li onje. 

17Nwọon sỉ wi fun u pe, Awa kò nỉ jù isu 
akara marun ati eja meji nihinyi. 


MATTEU 13— 15 
18 O sỉ wipe, Ẹ mu wọn fun mi wá nihinyi. 
19 O sỉ pase ki ijo enia joko lori koriko, o sỉ 
mu i§u akara marun ati eja meji na; nigbati o 
gbé oju soke orun, o sure, o sỉ bù u, o ñ akara 
na fun awon oọmo-ehin rè, awvon oọmo-ehin 
rè sỉ ñfun ijo enia. 

20 Gbogbo wọn sỉ jẹe, nwon sỉ yó; nwọn sỉ 
ko ajekù tỉ o kù jo, agbòn mejila kún. 

?!Awon tỉ o sỉ jẹ ẹ to ìwon egbệdogbọn 
okunrin, li aikà awon obinrin ati avon omode. 

22 1Lojukanna Jesu sỉ rò avon oọmo-ehin rè 
lati bọ sinu okò, ki nwọn ki o siwaju rè lọ sỉ 
apakeji, nigbati on tú ijo enia ká. 

23Nigbati o sỉ tú ijo enia ká tan, o gùn ori 
òke lọ, on nikan, lati gbadura: nigbati ale sỉ lẹ, 
on nikan wà nibè. 

24 Sugbọn nigbana li okò wà larin adagun, tỉ 
irumi ntì ¡ siwa sehin: nitoriti afefe se ọWOo 
òdi sỉ wọn. 

25 Nigbati o di isọ kẹrin oru, Jesu tò wọn lọ, 
o nrìn lori okun. 

2 Nigbati awon ọmo-ehin rè ri ¡ tỉ o nrìn 
lori okun, èru bà wọn, nwọn wipe, Iwin nỉ; 
nwọn fï iberu kigbe soke. 

27 Sugbọn lojukanna ni Jesu wi fun wọn pe, 
Ệ tújuka; Emi ni; ẹ má bèru. 

28 Peteru si dá a lohùn, wipe, Oluwa, bỉ 
iwo ba ni, pase ki emi tò ọ wá lori omi. 

29O si wipe, Wá. Nigbati Peteru sọkale lati 
inu okò lọ, o rìn loju omi lati tò Jesu lọ. 

30 Sugbọn nigbati o ri tỉ afefe le, eru ba a; o sỉ 
bère sỉ irì, o kigbe soke, wipe, Oluwa, gbà mi. 

31! Lojukanna Jesu sỉ nà oọWó rè, o dì ¡ mu, o 
sỉ wi fun u pe, Iwo onigbagbó kekere, ẽse tỉ 
iwo fñi nsiyemeji? 

32 Nigbati nwọn sỉ bó sinu okò, afefe đá. 

33Nigbana li awon tỉ mbẹ ninu okò wá, 
nwon sỉ ñ ori balẹ fun u, wipe, Lõto mo Olọ— 
run nỉ iwọ ise. 

34 INigbati nwọn sĩ rekoja sỉ apakeji, nwon 
de ilẹ awon ara Genesareti. 

35Nigbati awon enia ibè si mò pe on ni, 
nwon ranse lọ sỉ gbogbo ilu na yiká, nwọn si 
gbé gbogbo awon olokunrùn tò ọ wá. 

36 Nwon bè e pe, ki nwọn ki o sá le fi owó 
kàn iseti asọ rè: ìwon gbogbo awon tỉ o sỉ fi 


owó kàn a, di alara dida sásá. 
Í 5 1 NIGBANA li awon akowe ati awon 
Farisi tỉ Jerusalemu tò Jesu wá, wipe, 
2 Êse tỉ awon ọmọo-ehin rẹ fi nrú oñn ato— 
wodowo awon alàgba? nitoriti nwọn Kì iwệ 
owó wọn nigbati nwọn ba njẹun. 


MATTEU 15, 16 

3 Sugbọn o dahùn, o sỉ wi fun wọn pe, Ẽse 
tỉ enyin pẹlu nñ oñn atowodowo nyin rú oũn 
Olorun? 

4Nitori Olorun sòñn, wipe, Bòwo fun baba 
øn iya rẹ: ati eniti o ba soro baba ati iya rè ni 
buburu, ẹ je ki o kú ikú rè. 

5 Sugbọn enyin wipe, Enikeni tỉ o ba wi fun 
baba tabi iya rè pe, Ebun li ohunkohun tỉ iwo 
iba ñ jère lara mi, 

8Ti ko sỉ bòwo fun baba tabi iya rè, o bó. 
Bẹli enyin sọ oñn Olorun di asan nipa oñn 
atowodowo nyin. 

7TEnyin agabagebe, otitọ ni Isaiah sọtele 
nipa tỉ nyin, wipe, 

8Awon enia yi nñ ẹnu wọn sunmọ mi, 
nwọn sỉ nñ ete won bọola fun mi; sugbọn okàn 
Won jìna sỉ mi. 

9Sugbọn lasan ni nwọn ntẹriba fun mi, 
nwọn ni oÑn enia kóni fun ekọ. 

10 O sỉ pè ijo enia, o sỉ wi fun wọon pe, Ẹ 
gbó kỉ o sỉ ye nyin; 

T1 Ki ise ohun tỉ o woni li enu lọ, ni isọ enia 
di alaimó; bikose eyi tỉ o tỉ enu jade wá, eyini 
nỉ isọ enia đi alaimó. 

12 Nigbana li awon omo-ehin rè wá, nwọn 
sỉ wi fun u pe, Iwo mò pe, awon Farisi binu 
lẹhin igbati nwon gbó òrọ yi? 

13O si dahùn, o wi fun wọn pe, lgikigi tỉ 
Baba mi tỉ mbẹ li orun kò ba gbìn, a o fà a tu 
kuro. 

14 E jowo wọn sỉ: afoju tỉ nfộọnahàn afoju ni 
nwọon. Bỉ afoju ba sỉ nfọnahàn afoju, awon 
mejeji ni yio subu sinu ihò. 

15 Nigbana ni Peteru dahùn o sỉ wi fun u 
pe, Sọ itumo owe yï fun wa. 

18 Jesu si wipe, Enyin pẹlu wà li aimoye 
sibe? 

17 Enyin ko mò pe, ohunkohun tỉ o ba bọ sỉ 
eẹnu lọ sỉ inu, a sỉ yà a jade? 

18 Sugbọn nkan wonni tỉ o tỉ enu jade, inu 
gkàn li o tỉ wá; nwọn a sỉ sọ enia di alaimó. 

19 Nitori lati inu okàn nỉ iro buburu tỉ ijade 
Wá, ipania, pansaga, àgbere, olè, èrÍ &ké ati 
ro buburu; 

20 Ohun wonyi ni isọ enia di alaimó: sugbọn 
ki a jeun li aiwewó kò sọ enia di alaimó. 

213Jesu sỉ tỉ ibè kuro, o sỉ lọ sỉ àgbegbe 
Tire on Sidoni. 

22 Si wò o, obinrin kan ara Kenaani tỉ ekũn 
na wá, o sí kigbe pè e, wipe, Oluwa, iwo omo 
Dafñidi, sãnu fun mi; omobinrin mi li emi èsu 
ndá lóró gidigidi. 

23 Sugbọn kò sỉ đá a lohùn orọ kan. Awon 


oọmo-ehin rè wá, nwon bè ẹ, wipe, Rán a lọ 
kuro, nitoriti o nkigbe tò wá lẹhin. 

24Sugbọn o dahùn wipe, A kò rán mi, 
bikcse sỉ awon agutan ile Israeli tỉ o nủ. 

2 Nigbana li o wá, o sỉ tẹriba fun u, wipe, 
Oluza, rần mi lọwọ. 

2 Sugbọon o dahủn, wipe, Ko tó ki a mu 
akara awon ọmọ, ki a ñ ¡ fun ajá. 

2O si wipe, Bẹni, Oluwa: awon ajá a ma je 
ninu erún tỉ o tỉ ori tabili oluwa wọn bó silẹ. 

2# Nigbana ni Jesu dahùn o sỉ wi fun u pe, 
Obinrin yi, igbagbó nla ni tire: ki o ri fun ọ 
gege bi iwo tỉ nfe. A sỉ mu ọmobinrin rè lara— 
da rú wakati kanna. 

2! Jesu sĩ tỉ ibè kuro, o wá sỉ eti okun Galili, 
o gùn ori öke lọ, o sỉ joko nibè. 

3 Opo enia sỉ tò ọ wá tỉ awon tỉ amukun, 
afoju, odi, ati aro, ati pọ awon miran, nwọn 
Sỉ sò wọn kale lẹba esẹ Jesu, o si mu wọn la— 
rada: 

3t Tobẽ, tỉ enu và ïjo enia na, nigbati nwoọn 
Tỉ ti odi nfohùn, tí aro ndi òtotọ, tỉ amukun 
nrìn, tỉ afoju sỉ nriran: nwọn sỉ yìn Olorun 
Israeli logo. 

32 Jesu sỉ pẻ awon oọmo-ehin rè sỉ odọ, o sỉ 
Wwipe, Anu ijo enia nẹe mi, nitoriti o di ïjọ 
mẹta nisisiyi tỉ nwọn tỉ wà lọdọ mi, nwon ko 
sỉ li ohun tỉ nwon o je: emi kö sỉ fẹ rán wọn lọ 
li ebi, ki ãrè má bà mu wọn li òna. 

33 Awon oọmo-ehin rè sỉ wi fun u pe, Nibo 
li awa o tỉ ri akara to li aginj, tỉ yio  yó òpọ 
enia yi? 

34Jesu wi fun wọn pe, lsu akara melo li 
enyin ni? Nwọn wipe, Meje, pẹlu eja kekeke 
điẹ. 

#5 O sỉ pase kỉ a mu ijo enia joko nỉ ilẹ. 

3 O sỉ mu isu akara meje, ati eja na, o sure, 
o bủ u, o sỉ ñfun awon ọmo-ehin rè, awon 
oọmo-ehin rè sỉ ñfun ijo enia. 

3? Gbogbo nwọn sỉ jẹ, nwọn sỉ yó: nwọn sỉ 
kó ajekù tỉ o kù jo, agbòn meje kún. 

38 Awon tỉ o jeun to egbaji okunrin, lì aikà 
awon obinrin ati awvon ọmode. 

39 O sỉ rán ijo enia lọ; o sỉ bó sinu okò, o lọ 
sỉ e¿kùn Magdala. 


Í óÓ 1 AWON Farisi pẹlu awon Sadusi sỉ 
b Wá, nwọn ndán a wò, nwọn sỉ nfẹ ki 
oø fi àmi hàn fun wọn lati orun wá. 

? Sugbon o dahũn o sỉ wi fun won pe, Nigbati 
ó ba đi asale, enyin a wipe, Ojo ó dara: nitoriti 
0jti orun pón. 

3 Ati li owurò enyin a wipe, Ojo kì yio dara 


697 


loni, nitori tỉ oju orun pón, o sỉ sú dèdẹ. AI! 
ẹnyin agabagebe, enyin le mộ àmi oju run; 
sugbon enyin ko le mò àmi akokò wonyi? 

4 Jran buburu ati pansaga nfẹ àmi; a kì yio sỉ 
fi àmi fun u, bikose àmi tỉ Jona woli. O sí ñ 
wọon sile, o kuro nibe. 

5 Nigbati awon ọmo-ehin rệ sỉ de apakeji, 
nwọn gbagbẻ lati mu akara lọwọ. 

§ INigbana ni Jesu wi fun wọn pe, E kiye— 
sara, ki ẹ sỉ mã sora niti iwukara awon Farisi 
ati tỉ awon Sadusi. 

7TNwọn si mbá ara wọn saroye, wipe, Ni— 
toriti awa ko mu akara lọwQ nỉ. 

8Nigbati Jesu sỉ woye, o wi fun wọn pe, 
Enyin onigbagbỏ kekere, ẽse tỉ enyin ñ mba 
ara nyin saroye, nitoriti enyin ko mu akara 
lọwo? 
isu akara marun tỉ ẹgbedogbọn enia, ati iye 
agbòn tỉ enyin sỉ kójọ. 

10 E kò sĩ ranti isu akara meje tí ẹgbaji enia, 
ati iye agbòn tỉ enyin kójo? 

11 Êha tỉ se tỉ kò ñi yé nyin pe, emi kò tỉ itori 
akara sọ fun nyin pe, ẹ kiyesi ara nyin niti 
iwukara tỉ awon Farisi ati tỉ awon Sadusi. 

12 Nigbana li o to yề won pe, ki ise iwukara 
tỉ akara li o wipe ki nwọon kiyesara rè, sugbọn 
ẹkó tỉ awon Farisi ati tỉ awvon Sadusi. 

13 JNigbati Jesu de igberiko Kesarea Filip— 
pi, o bi awon omo-ehin rè lẽre, wipe, Tali 
awọon enia ni emi Qmo-enia ipe? 

14Nwon si wi fun u pe, Omiran ní, Johan— 
nu Baptisti; omiran wipe, Elijah; awon ẹlo— 
miran ni, Jeremiah, tabi ọkan ninu awon 
woli. 

15 O bi wọn lẽre, wipe, Sugbọn tali ẹnyin 
nñi mi pè? 

16 Simoni Peteru dahùn, wipe, Kristi, Omo 
Olorun alãye ni iwo ise. 

17Jesu sỉ dahùn o sỉ wi fun u pe, Alabu— 
kun-fun ni iwo Simoni Omo Jona: ki i$se eran 
ara ati èje li o sá ñ eyi hàn ọ, sugbọn Baba mi 
tỉ mbe lỉ orun. 

18 Emi si wi fun ọ pẹlu pe, Iwo ni Peteru, 
ori apata yỉ li emi ó sỉ kọ ijo mi le; ẹnu-òna 
ipo—oku kì yio sỉ le bori rệ. 

18Emi ó sỉ fun ọ ni kọokoro ijoba orun: 
ohunkohun tỉ iwo ba dè li aiye, a o sỉ dè e lỉ 
orun: ohunkohun tỉ iwo ba tủ lỉ aiye, a o sỉ tủ 
u li orun. 

20 Nigbana li o kìlọ fun awon ọmọ-ehin rè 
pe, ki nwọon ki o mâse sọ fun enikan pe, on ni 
Kristi na. 


MATTEU 16, 17 
21 4Lati igbana lọ ni Jesu tỉ bèrẹ sỉ iihàn 
awon omo-ehin rè, bi on ko tỉ le sailọ sỉ ]e— 
rusalemu, lati jẹ òpo ìya lọwo awon àgbagbà 
ati awon olori alufa, ati awon akowe, ki a sỉ pa 
on, ati ni ijo kẹta, ki o sỉ jinde. 

22Nigbana ni Peteru mu u, o bèrẹ sỉ iba a 
wi pe, Ki a ma ri ¡, Oluwa, kì yio ri bệ fun ọ. 

23Sugbọn o yipada, o sỉ wi fun Peteru pe, 
Kuro lẹhin mi, Satani, ohun ikosè ni iwo je 
fun mi: iwo ko rò ohun tỉ ise tỉ Olọrun, bikose 
eyi tỉ ise tỉ enia. 

24 Nigbana ni Jesu wi fun awon ọmo-ehin 
rè pe, Bi ẹnikan ba nfe lati tò mi lẹehin, ki o sẹ 
ara rệ, ki o sỉ gbé agbelebu rè, ki o sỉ mã tò mi 
lẹhin. 

25 Nitori enikeni tỉ o ba fe gbà emi rè là, yio 
Sọ ọ nủ: sugbọn enikeni tỉ o ba sọ emí rè nủ 
nitori mi, yio rỉ ¡. 

28Nitoripe ère kini fun enia, bi o jèrè 
gbogbo aiye, tỉ o sỉ sọ emí rè nủ? tabi kili enia 
Iba fi se pasiparo emí rè? 

2TNitori Qmo-enia yio wá ninu ogo Baba 
rè Dẹlu awon angeli rè; nigbana ni yio san a 
fun olukuluku gẹge bi ise rè. 

28Lõto ni mo wi fun nyin, Elomiran wà 
ninu awon tỉ o duro nihinyi, tỉ Kì yio ri ikú, 
titi nwọn o ñ ri Omo—~enia tỉ yio ma bộ nỉ ijo— 
ba rè. 


Í 7 1LEHIN ijo mẹfa Jesu mu Peteru, ati 
Jakobu, ati Johannu arakunrin rè, o sỉ 
mu wọn wá sori öke giga li apakan, 

2 Ara rè sỉ yipada niwaju Won; oju rè sỉ nràn 
bi ðrùn; asọ rè si fủn, o dabi imole. 

3Si wo o, Mose ati Elijah yọ sỉ wọn, nwọn 
mba a sòrọ. 

4 Peteru si dahùn, o sỉ wi fun Jesu pe, Olu— 
wa, o dara fun wa lati mã gbé !hin: bi iwo ba 
fẹ, awa o pa agó mẹta sihin; okan fun ọ, ati 
okan fun Mose, ati okan fun Elijah. 

5Bi o tỉ nwi lọwo, wo o, awosanma didán 
$iji bò wọn: sỉ wo o, ohùn kan lati inu awo— 
sanma wá, tỉ o wipe, Eyiyi li ayanfe mo mi, 
ẹniti inu mi dun sỉ gidigidi; ẹ mã gbó tirè. 

§Nigbati awvon ọmo-ehin rè gbó, nwọn da 
oju wọn bolẹ, ẹru si bà wọn gidigidi. 

7Jesu sỉ wá, o ñ oọwó bà wọn, o sỉ Wipe, ẹ 
dide, eẹ má bèru. 

8 Nigbati nwọn sỉ gbé oju wọn soke, nwọn 
kò ri ẹnikan, bikose Jesu nikan. 

9Bi nwọn sỉ tỉ nti ori òke sọkale, Jesu kìlo 
fun wọn pe, Ẹ máse sòro iran na fun enikan, 
tii Qmo-enia yio fi tun jinde kuro ninu okủ. 


MATTEU 17, 18 

10 Awon omo-ehin rè sỉ bi ¡ lẽre, wipe, Ẽse tỉ 
awon akowe ha fi wipe, Elijah ni yio tèteko de? 

11Jesu si dahùn o wi fun wọn pe, Lõto ni, 
Elijah yio tèteko de, yio sỉ mu nkan gbogbo 
pada sỉ ipò. 

12Sugbọn mo wi fun nyin pe, Elijah tỉ de 
na, nwọon kò sỉ mò ọ, sugbọn nwọn tỉ se 
ohunkohun tỉ o wù wọn sỉ ¡. Gege bệ na pẹlu 
li Qmo-~enia yio jìya pupò lọdọ wọn. 

13 Nigbana li o yẻ awon omọo-ehin rè pe, 
J]ohannu Baptisti li eniti o nsòrọ rè fun won. 

18 Nigbati nwọn sỉ de odọ ijo enia, okun— 
rin kan sỉ tọ ọ wá, o kunle fun u, o sỉ wipe, 

15 Oluwa, sãnu ọmo mi, nitori o ni warapa, 
o Sỉ njoro gidigidi: nigba pupọ ni ima subu 
sỉnu inả, ati nigba pupọ sinu omi. 

18 Mo sỉ mu u tò awon oọmọo-ehin rẹ wá, 
nwọn kò sỉ le mu u larada. 

17Jesu si dahùn, o wipe, A! iran alaigbàgbó 
ati arekereke yi, emi o tỉ ba nyin gbé pẹ to? 
emi o sỉ tỉ mu sũru fun nyin pẹ to? gbẻ ọmọ 
na tò mi wä nihin. 

18 Jesu sỉ ba a wi, ẹmi èsu na sỉ jade kuro 
lara rệ; a sỉ mu ọmọo na larada nỉ wakati 
kanna. 

19 Nigbana li awon omo-ehin Jesu tò ọ wá 
lehin, nwọn bỉ ¡ pe, Ễse tỉ awa kò ñ le lé e 
jade? 

2Jesu si wi fun wọn pe, Nitori aigbagbó 
nyin nỉ: lõto ni mo sá wïi fun nyin, Bi enyin ba 
nỉ igbagbó bi wóro irúgbin mustardi, enyin o 
wïi fun òke yi pe, Si nihin lọ si òhun, yio sĩ sĩ; 
kò sỉ sỉ nkan tỉ ẹ ki yio le se. 

2! Sugbọn irú eyi ki ijade lọ bikose nipa 
adura ati àwè. 

22 Nigbati nwọn mbe ni Galili, Jesu wi fun 
Won pe, A o ñ Qmo-—enia le awon enia lọwo: 

23 Nwọon o sỉ pa a, nỉ ijo kẹta yio sỉ jinde. 
Inu wọn sỉ baje gidigidi. 

24 'Nigbati nwọn de Kapernaumu, awon tỉ 
nghà owodè tò Peteru wá, wipe, oluko nyin ki 
isan owodè? 

25O wipe, Bệni. Nigbati o sỉ wÒ ile, Jesu 
siwaju rè, o bỉ ¡ pe, Simoni, iwo tỉ rò o sỉ? 
lọwo tali awon oba aiye ima gbà owodè? lọwo 
awon oọmo wọn, tabi lọwo awon alejò? 

28Peteru wi fun u pe, Lọwo awon alejò. 
Jesu wi fun u pe, Njẹ awon omọo bó. 

27 Sugbọn ki a má bã bí wọn ninu, iwo lọ sỉ 
okun, kỉ o sỉ sọ ìwọ sỉ omi, ki o sỉ mu eja tỉ o 
ba kỏ fà soke; nigbati iwo ba sỉ yà a li enu, iwo 
o rỉ sekeli kan nibè: on nỉ ki o mu, ki o sỉ ñfun 
wọon fun temi ati tirẹ. 


69 


8 
Í 9 1LAKOKÒ na li awon omo-ehin 
J]esu tò ọ wá, nwọn bỉ ¡ pe, Tali eniti 
o pòïu ni ijoba orun? 

2]Jesu sĩ pe omo kekere kan sọdọ rè, o mu u 
dưro larin wọon, 

3O si wipe, Lõto ni mo wi fun nyin, 
bikosepe enyin ba pada, ki ẹ sỉ dabi awon 
omọo kekere, enyin kì yio le wole ijoba orun. 

# Nitorina enikeni tỉ o ba rè ara rè silẹ bi mo 
kekere yi, on na ni yio pòju nỉ ijoba orun. 

5 l:niti o ba si gbà irủ ọmo kekere yi kan, li 
oruko mi, o gbà mi, 

8Sugbọn enikeni tỉ o ba mu okan ninu 
awon kekere wonyi tỉ o gbà mi gbó kosè, o ya 
fun 4a ki a so olọ nla mó ọ li orùn, ki a sỉ rì ¡ sỉ 
Ibú omi okun. 

7[Egbẻ ni fun aiye nitori ohun ikosè! ohun 
ikosè ko le se ki o ma de; sugbọn egbé ni fun 
oluvarè na nipase eniti ohun ikosè na tỉ wá! 

8 8i oWó rẹ tabi esẹ rẹ ba sỉ mu ọ kosè, ke e 
kuro, kỉ o sỉ sọ ọ nù; o sàn fun ọ kỉ o se ake— 
woọ, tabí akese lọ sinu ìye, jù ki o li ewỏ meji 
tabi esẹ meji, ki a gbé ọ jù sinu inả ainipekun. 

% Bi oju rẹ ba sỉ mu ọ kọsè, yọ ọ jade, kỉ o sỉ 
Sọ ọ nù; o sàn fun ọ kỉ o lọ sinu ìye li olojukan, 
jù ki o li oju meji, kỉ a gbé ọ sọ sinu inả orun 
apãdi. 

10Kiyesara ki eẹnyin mả gàn okan ninu 
awcn kekeke wonyïi; nitori mo wi fun nyin 
pe, nigbagbogbo li orun li awon angeli wọn 
nwò oju Baba mi tỉ mbe li orun. 

†! Nitori Qmo-enia wá lati gbà awon tỉ o tỉ 
nù là. 

12 Enyin tỉ rò o si? bi okunrin kan ba nỉ 
0gorun agutan, bi okan nù ninu wọn, kì yio fi 
mọkandilogorun iyokù silè, kì yio lọ sori òke 
lọ iwả eyi tỉ o nù bị? 

13Njẹ bi o ba sỉ ri ¡ lõtọ ni mo wi fun nyin, 
0 vò nitori agutan na yỉ, jù mọkandilogorun 
iyokù lọ tỉ ko nù. 

14 Gege bệni kì ise ifẹ Baba nyin tỉ mbe li 
orun, kỉ okan ninu awon kekeke wonyi kỉ o 
segDẻ. 

15Pelupelu bi arakunrin rẹ ba sè ọ, lọ sọ 
èse rè fun u tỉ iwo tirè meji: bi o ba gbó tire, 
iwc mu arakunrin rẹ bò sipò. 

18 Sugbọon bi kò ba gbó tirẹ, nigbana ni Ki 
iwo ki o mu enikan tabi meji pẹlu ara rẹ, ki 
gbcgbo òro li ẹnu elẹri meji tabi mẹta ba le fi 
idi mule. 

17 Bi o ba sỉ kò lati gbó wọn, wïi fun ijo enia 
Olorun: bi o ba sĩ kò lati gbộ tỉ ijo enia Olọ— 
Tur., jẹ kỉ o dabi keferi si ọ ati agbowodè. 


18 Lõto ni mo wi fun nyin, Ohunkohun tỉ 
enyin ba đè li aiye, a o đè e li orun, onunko— 
hun tỉ enyin ba sỉ tủ li aiye, a o tủ u lỉ orun. 

19 Mo wïi fun nyin èwe pe, Bỉ ẹni meji ninu 
nyin ba fi ohùn sokan li aiye yi niti ohunko— 
hun tỉ nwon o bère; a o se e fun wọn lati odọ 
Baba mi tỉ mbe li orun wäả. 

20 Nitori nibiti eni meji tabi mẹta ba kó ara 
won jo li oruko mi, nibè li emi o wà li ãrin 
Wọn. 

214Nigbana ni Peteru tò ọ wá, o Wipe, 
Oluwa, nigba melo li arakunrin mi yio sè mi, 
tỉ emi o sỉ fijì ¡? titi đi igba meje? 

22 Jesu wi fun ủ pe, Emi kò wï fun ọ pe, Titi 
đi igba meje, bikose Titi di igba ãdorin meje. 

23 đNitorina ni ijoba orun fi dabi ba kan tỉ 
nfẹ gbà ìsirò lọwo awon ọmo-odọ rè. 

24 Nigbati o bère sỉ gbà isiro, a mu okan tò ọ 
wá, tỉ o je ẹ li egbãrun talenti. 

25 Nịẹ bi ko tỉ ni ohun tỉ yio ñ san a, oluwa rè 
pase pe kỉ a tà a, ati obinrin rè, ati awon oọmo 
rè, ati ohun gbogbo tỉ o ni, kì a sỉ san gbese na. 

28 Nitorina li oọmo-odo na wole o sỉ tẹriba 
fun u, o nwipe, Oluwa, mu sũru fun mi, emi 
ó sỉ san gbogbo rè fun ọ. 

27 Oluwa oọmọo-odọ na sỉ sãnu fun u, o tủ u 
sile, o fi gbese na jì i. 

28 Sugbọn nigbati oọmo-odọ na jade lọ, o sỉ 
ri okan ninu awon oọmo-odo epbẹ rè, tỉ o je ẹ 
li ogorun owo iđdẹ: o gbé ọwó le e, o fủn u li 
orùn, o wipe, San gbese tỉ ïwo jẹ mi. 

29 Omo-odo egbẹ rè kunle lẹba ẹsẹ rè, 0 sỉ 
mbè ẹ, wipe, Mu sũru fun mi, emi ó sỉ san 
gbogbo rè fun ọ. 

30 On kò sỉ fẹ; o lọ, o gbé e sọ sinu tubu tỉti 
yio ñ san gbese na. 

31 Nigbati awon iranse egbẹ rè rỉ eyi tỉ a se, 
ãnu se wọn gidigidi, nwọn lọ nwọn sỉ sọ 
gbogbo ohun tỉ a se fun oluwa wọn. 

32 Nigbati oluwa rè pè e tan, o wi fun u pe, 
AI iwo iranse buburu yi, Mo ñ gbogbo gbese 
nì j ọ, nitoriti iwo bè mi: 

33 Iwo kì isi sãnu iranse egbẹ rẹ geøe bi mo 
tỉ sănu fun ọ? 

34 Oluwa rè sỉ binu, o ñ ¡ fun awon onitu— 
bu, titi yio ñ san gbogbo gbese eyi tỉ o je ẹ. 

35 Bế na gẹge ni Baba mi tỉ mbe li run yio sỉ 
se fun nyin, bi olukuluku kò ba ñ tọkàn-tokan 


rè đari èsẹ arakunrin rè j\ i. 
Í ọ 1O sĩ se, nigbati Jesu pari òro wonyi 
tan, o kuro ni Galili, o sỉ lọ sỉ ẹkùn 
J]udea lỉ oke odò Jordani. 


MATTEU 18, 19 
2 Opo ïjo enia sỉ tò ọ lẹhin, o sỉ mu wọn la— 
rada nibè. 

3Awon Farisi sỉ wá sọdọ rè, nwon ndán a 
wò, nwọn sỉ wi fun u pe, O ha tó fun okunrin 
ki o kò aya rè sile nitori òran gbogbo? 

4O dahùn o sỉ wi fun wọn pe, Enyin ko tỉ 
kà a pe, eniti o dá won nigba àtetekose o da 
wọon tỉ ako tỉ abo, 

5O sĩ wipe, Nitori eyi li okunrin yio se ñ 
baba ati iya rè sile, yio famó aya rè; awon me— 
jeji a sỉ di ara kan. 

SNitorina nwọn ki ise meji mó bikose ara 
kan. Nitorina ohun tỉ Olorun ba so sọkan, kỉ 
enia ki o máse yà wọn. 

7Nwon wi fun u pe, Ẽse tỉ Mose ñ ase fun 
wa, wipe, ki a ñ iwe ikosile fun u, kỉ a sỉ kò ọ 
sile? 

8O wi fun wọn pe, Nitori lile àiya nyin ni 
Mose se je fun nyin lati mã kò aya nyin sile, 
sugbọn lati igba àtetekose wá kò rỉ bệ. 

®Mo sĩ wi fun nyin, enikeni tỉ o ba kò aya 
rè sile, bikosepe nỉitori àgbere, tỉ o sỉ gbé 
Omiran nỉ iyawo, o se pansaga: enikeni tỉ o ba 
sỉ gbé ẹniti a kò silẹ nỉ iyawo, o se pansaga. 

10 Awon oọmo-ehin rè wïi fun u pe, Bi òran 
okunrin ba rỉ bayi sỉ aya rè, kờ sànfani lati gbé 
iyawo. 

11 Sugbon o wi fun won pe, Gbogbo enia kò 
le gbà òrọ yi, bikose awon eniti a fi bùn. 

12 Awon iwefa miran mbe, tỉ a bí bẽ lati inu 
iya won wá: awon iwefa miran mbe tỉ awon 
araiye sọ di iwefa: awon iwefa sỉ wà, awon tỉ 
O0 Sọ ara wọn đi iwefa nitori ijoba orun. Eniti o 
ba le gbà a, kỉ o gbà a. 

134Nigbana li a gbẻ awon ọmọo-owo wá 
sodọ rè ki o le fñ owó le wọn, kỉ o sỉ gbadura: 
awon ọmo-ehin rè sỉ ba wọn wi. 

14 Sugbọn Jesu ni, Jowo awon ọmo kekere, 
ẹ má sỉ se da wọn lẹkun ati wá sọdọ mỉ; nitori 
tỉ irú wọn nỉ ijoba orun. 

15 O sĩ f owó le wọn, o sỉ lọ kuro nibè. 

18 Sĩ kiyesi ¡, enikan tò o wá, o sỉ wi fun u 
pe, Olukoni rere, ohun rere kili emi o se, ki 
emi ki o le ni ìye ainipekun? 

17 O sỉ wi fun u pe, Ese tỉ iwo fi pè mi li eni 
rere? eni rere kan kò sỉ bikose enikan, eyini l¡ 
Olorun: sugbọn bi iwo ba nfẹ wò ibi ìye, pa 
ofñn mó. 

18 O bi ¡ lẽre pe, Ewo? Jesu wipe, lwo kò 
gbọdọ pa enia; Iwo kò gbọdo se pansaga; Iwo 
kò gbodo jale; Iwo kò gbọdo jeri eke; 

19 Bọwo fun baba on iya rẹ; ati ki iwo fẹ 
aladugbo rẹ bỉ ara rẹ. 


MATTEU 19, 20 

20 Omodekunrin na wi fun u pe, Gbogbo 
nkan wonyi ni mo tỉ pamó lati igba ewe mi 
wá: Ki o kù mi kủ? 

21Jesu wi fun u pe, Bi iwo ba nfẹ pé, lọ tà 
ohun tỉ o ni, kỉ o sĩ f tọre fun awon talakả, iwo 
0 Sỉ ni isura li orun: sỉ wá ki o mã tò mi lẹhin. 

22 Sugbọon nigbati omodekunrin na gbó òrọ 
na, o jade lọ pẹlu ibanuje: nitoriti o li orò pupò. 

23 INigbana ni Jesu wi fun awon ọmo-ehin 
rè pe, Lõto ni mo wïi fun nyin pe, o soro gidi~ 
gidi fun olorò lati wọ ijoba orun. 

24Mo sỉ wi fun nyin èwẹ, O rorun fun iba— 
kasie lati wò oju abere, jù fun olorò lati wò 
ijoba Olorun lọ. 

?5 Nigbati awon omo-ehin rè gbó ọ, ẹnu yà 
wọon gidigidi, nwọn wipe, Nịeẹ tali o ha le lã? 

28 Sugbọn Jesu wò wọn, o sỉ wi fun won pe, 
Enia li eyi soro fun; sugbọn fun Olorun ohun 
gbogbo nỉ sise. 

274Nigbana ni Peteru dahùn, o sỉ wi fun u 
pe, Wò o, awa tỉ ñ gbogbo rè sile, awa sỉ niò ọ 
lẹehin; njẹ kili awa o ha ni? 

28 Jesu si wi fun won pe, Lõto ni mo wi fun 
nyin, pe enyin tỉ ẹ nộ mi lẹhin, ni igba atun— 
bi, nigbati Omo-enia yio joko lori ité ogo rè, 
enyin o sỉ joko pẹlu lori ité mejila, enyin o ma 
se idajo awon èya Israeli mejila. 

29 Ati gbogbo eniti o f ile silẹ, tabi arakun— 
rin, tabi arabinrin, tabi baba, tabi iya, tabi aya, 
tabi omọ, tabi ilẹ, nitori oruko mi, nwọn o ri 
Òrorun gbà, nwọn o si jogún ìye ainipekun. 

30 Sugbọn òpọ awon tỉ o siwaju ni yio 


kehin; awon tỉ o kehin ni yio sỉ siwaju. 

20 1QBA orun sá dabi okunrin kan tỉ 
ise bãle ile, tỉ o jade ni kutukutu owu— 

rọ lati pè awon alagbase sinu ogba ajara rè. 

2 Nigbati o sĩ ba awon alagbase pinnu rè sỉ 
owo idẹ kokan li ðjo, o rần wọn lọ sinu ogba 
ajara rệ. 

3O sỉ jade lakokö wakati ekẹta ojo, o ri 
awon alairise miran, nwọn duro nibi oja, 

#O si wi fun wọn pe; E lọ si ọgba ajara 
pẹlu, ohunkohun tỉ o ba tó emi o fifun nyin. 
Nwọn si mu òna wọn pòn lọ sibè. 

5 O tún jade lọ lakokò wakati kẹfa ati kẹsan 
ojọ, o sỉ se bế. 

8 O s¡ jade lọ lakokö wakati kokanla ojo, o ri 
awon alairise miran tỉ o duro, o si wi fun wọn 
pe, Êse tỉ enyin fi duro lati onimoni li airise? 

TNwọn wi fun u pe, Nitoriti kò sỉ eni tỉ o 
fun wa l¡ agbase; O wi fun wọn pe, E lọ pẹlu 
sinu ogba ajara; eyi tỉ o ba tó li enyin o ri gbà. 


700 


8Nigbati o đi oju ale oluwa ogba ajara wi 
fun iriju rè pe, Pè awon alagbase nì, ki o sỉ ñ 
owc agbase wọn fun wọn, bère lati eni ikehin 
lọ sỉ tỉ isaju. 

9 Nigbati awon tỉ a pè lakokò wakati kokanla 
ojo de, gbogbo won gbà owo idẹ kokan. 

10 Sugbon nigbati awon tỉ o tỉ saju de, nwọn 
sebi awon o gbà jủ bệ lọ; olukuluku wọn sỉ 
gbà owo idẹ kokan. 

1ï Nigbati nwọn gbà a tan, nwon nkủn sỉ 
bãle na, 

12Wipe, Awon ará ikehin wonyi sise kìki 
wakati kan, iwo sỉ mu wọn bá wa dọgba, awa 
tỉ o tỉ rũ erủ, tỉ a sỉ faradà õru ojo. 

13O sỉ da okan ninu wọn lohùn pe, Oré, 
emi ko sise sỉ ọ: iwo ki o ba mi pinnu rè sỉ 
owo idẹ kan l¡ õjo? 

18 Gbà eyi tỉ ise tirẹ, ki o si ma ba tire lọ: 
em. o sỉ ñfun ikehin yi, gegẹ bi mo tỉ fñifun ọ. 

15 Kò ha tó ki emi ki o f nkan tỉ ise tỉ emi se 
bỉ ö tỉ wù mi? oju rẹ korÒ nitoriti emi se ẹni 
rere? 

18 Bệli awon ikehin yio di tỉ iwaju, awon 
eẹni iwaju yio sĩ di tỉ ikehin: nitori òpolopo li a 
pè, sugbọon die li a o ri yàn. 

174 Jesu sỉ ngoke lọ sỉ Jerusalemu, o sỉ pè 
aw¿n ọmo-ehin rè mejila sỉ apakan li òna, o 
sỉ wi fun wọn pe, 

18 Wò o, awa ngoke lọ sỉ Jerusalemu; a o Sỉ 
ñ (mo-enia le awon olori alufa, ati awon 
akowe lọwo, nwọn o sỉ da a lẹbi ikú. 

19 Nwọn o sỉ fà a le awon keferi lọwo lati fï ¡ 
se cleyà, lati nà a, ati lati kàn a mọ agbelebu: 
ni :jo kẹta yio sỉ jinde. 

204Nigbana nỉ iya awon omọ Sebede ba 
awon omo rè tò ọ wá, o bè ẹ, o sỉ nfeẹ ohun 
kan li QWÓ rè. 

Z1 O sỉ bi ¡ pe, Kini iwo nfẹ? O wïi fun u pe, 
}e id awon ọmọ mi mejeji ki o mã joko, ọkan li 
owó otún rẹ, okan li owó òsi ni ijoba rẹ. 

32 Sugbọon Jesu dahủn, o si wipe, Enyin ko 
mộ ohun tí enyin mbère. Enyin le mu ninu 
ago tỉ emi ó mu, ati kỉ a ñ baptismu tỉ a o ñ 
ba) tisi mi baptisi nyin? Nwọn wi fun u pe, 
Aw/a le se e. 

?3O sỉ wi fun wọn pe, Lõto li eẹnyin o mu 
ninu ago mi, ati ninu baptismu tỉ a o ñ baptisi 
mi li a o sỉ fi baptisi nyin; sugbọn lati joko li 
owó otún ati li owó òsi mi, ki ise tỉ emi lati ñ 
funni, bikosepe fun kìki awon eniti a tỉ pèse 
rè sile fun lati odọ Baba mi wá. 

24Nigbati awvon mẹwa iyokủ gbó ọ, nwọn 
binu si awon arakunrin wọn mejeji. 


701 


25 Sugbọn Jesu pè wọn sọdọ rè, o sỉ wipe, 
Enyin mò pe awon oba Keferi a ma lò agbara 
lori won, ati awon eni-nla ninu wọn a ma ñ 
glá teri wọn ba. 

28 Sugbon ki yio ri bệ lãrin nyin: sugbọn 
enikeni tỉ o ba fẹ pò ninu nyin, e je kỉ o se 
iranse nyin; 

27 Ati enikeni tỉ o ba fẹ se olori ninu nyin, 
je ki o ma se oọmọ-odo nyin: 

28 Ani gege bi Qmọ-enia kö tỉ wá kỉ a se 
iranse fun u, bikose lati se iranse funni, ati lati 
fi emi rè se iràpada opolopọo enia. 

23Bi nwọn tỉ nti Jeriko jade, òpọ enia tò ọ 
lehin. 

39 Si kiyesi ¡, awon okunrin afoju meji joko 
leti òna, nigbati nwọn gbỏ pe Jesu nrekoja, 
nwon kigbe soke, wipe, Oluwa, iwo mo Da— 
fiđi, sãnu fun wa. 

3! Awon enia sỉ ba won wi, nitori ki nwon kỉ o 
ba le pa nu wọon mỏ: sugbọn nwọn kigbe jù bệ 
lọ, wipe, Oluwa, iwo Omo Dafdi, sãnu fun wa. 

32 Jesu sỉ dẹsẹ duro, o pè wọn, o sỉ wipe, 
Kili enyin nfẹ ki emi ki o se fun nyin? 

33 Nwọon wi fun u pe, Oluwa, kỉ oju wa kỉ 0 
le là. 

3 Bệni Jesu sãnu fun wọn, o sỉ ñ owó tó wọn 
li oju: lọgan oju wọn sỉ là, nwọn sỉ tò ọ lehin. 
2 | 1NIGBATI nwọn sunmọ eti Jerusale— 

mu, tỉ nwọon de Betfage li òke Olifi, 
nigbana nỉ Jesu rán awon ọmo-ehin rè meji lọ. 

2O wi fun wọn pe, E lọ sĩ iletò tỉ o kọoju sỉ 
nyin, lọgan enyin o ri kẹetekete kan tỉ a so ati 
omo rè pẹlu: ẹ tủ wọn, kỉ ẹ sỉ fà wọn fun mi wá. 

3 Bi enikeni ba sỉ wi nkan fun nyin, ẹnyin o 
wipe, Oluwa nỉ iñ wọn se; lọgán nỉ yỉo sỉ rán 
wọon wá. 

4 Gbogbo eyỉ li a se, ki eyi tỉ a tỉ sọ lati ẹnu 
Wwolĩ wá kỉ o le sẹ, pe, 

5E sọ fun omobinrin Sioni pe, Kiyesi ¡, Oba 
rẹ mbộ wả sọdọ rẹ, o nỉ irele, o joko lori kẹ— 
tẹkete, ati lori omọo kẹetekete. 

5 Awon ọmo-ehin na si lọ, nwọn se bi Jesu 
tỉ wi fun wọn. 

TNwọn sỉ fà kẹtekete na wá, ati omo rè, 
nwọon sỉ té asọ wọn sỉ chin wọn, nwọn sỉ gbé 
Jesu kà a. 

8 Òpọ ijo enia té asọ wọn sỉ òna; elomiran 
sé eka igi wéwẻ, nwọn sỉ fún wọn sỉ òna. 

%Jjo enia tỉ nlọ niwaju, ati eyi tỉ niò wọn 
lehin, nkigbe wipe, Hosanna fun mo Dañdi: 
Olubukun li ẹniti o mbò wá li oruko Oluwa; 
Hosanna loke ọrun. 


MATTEU 20, 21 


10Nigbati o de Jerusalemu, gbogbo ilu mì 
tỉti, wipe, Tani yi? 

11 ljo enia sỉ wipe, Eyi ni Jesu woli, lati Na— 
sareti tỉ Galili. 

12 đ Jesu sĩ wộ inu tẹmpili Olorun lọ, o sỉ lé 
gbogbo awon eniti ntà, ati awon tỉ nrà ni 
tempili jade, o sỉ yi tabili awon onipasiparo 
owo danh, ati ijoko awon tỉ ntà eiyele. 

13O sĩ wi fun wọn pe, A tỉ kọ ọ pe, lle adura 
li a ó ma pè ile mi; sugbọn enyin sọ ọ đi ihò 
olosà. 

18 Ati awon afoju ati avon amukun wá sodọ 
Tè nỉ tempili; o sỉ mu wọn larada. 

15 Sugbon nigbati awon olori alufa ati awon 
akowe ri ohun iyanu tỉ o se, ati bi awon ọmọ 
kekeke tỉ nke ni tempili, wipe, Hosanna fun 
mo Dañdi; inu bi wọn gidigidi, 

1§Nwọon si wi fun u pe, Iwo gbó eyiti awon 
woryïi nwïi? Jesu sỉ wi fun wọon pe, Bếni; enyin 
kò tỉ kà a ninu iwe pe, Lati ẹnu awon 
omọo-owó ati awon ọmo-omu ñnỉ iwo tỉ mu 
iyìn pé? 

17 4O sĩ fñ wọn sile, o jade kuro ni ilu na lọ 
sĩ Betani; o wò sibè. 

18 Nigbati o di owurò, bi o tỉ npada bò sỉ 
J]erusalemu, ebi npa a. 

19 Nigbati o ri igi òpọto li òna, o lọ sibè, kò 
sỉ ri ohun kan lori rè, bikose kìki ewé, o sỉ wÏ 
fun u pe, Ki eso ki o má so lori rẹ lati oni lọ 
titi lailai. Lojukanna igi oọpọto na gbẹ. 

20Nigbati awon omo-ehin rệ ri ¡, ẹnu yä 
wọn, nwọn wipe, lgi opọoto yỉ mà tete gbẹ? 

?! Jesu dahùn o sỉ wi fun wọn pe, Lõto ni mo 
wi fun nyin, Bi enyin ba ni igbagbó, tỉ ẹ kò ba sỉ 
siyemeiji, enyin kì yio se kiki eyi tỉ a se sỉ igi 
opoto yi, sugbọn bi enyin ba tie wi fun òke yÏ 
pe, Sidi, ki o sỉ bó sinu okun, yio se. 

?2Ohunkohun gbogbo tỉ enyin ba bère 
ninu adura pẹlu igbagbó, enyin o ri gbà. 

234INigbati o sỉ de inu tẹmpili, awon olori 
alufa ati awon àgba awon enia wä sọdọ rệ bi 
o tỉ nkỏ awon enia; nwọn wipe, Ase wo nỉ 
iwo ñ nẹe nkan wonyï? tali o sỉ fun ọ lĩ ase 
yi? 
24Jesu si dahun o sỉ wi fun wọn pe, Emi ö 
sỉ bi nyin lẽre ohun kan pẹlu, bi enyin ba sọ 
fun mi, emi o sỉ sọ fun nyin ase tỉ emi ñ nge 
nkan wonyi: 

25 Baptismu Johannu, nỉibo li o tỉ wả? lati 
orun wá nỉ, tabi lati odọ enia? Nwọn sĩ ba ara 
wọn gbèro, wipe, Bi awa ba wipe, Lati orun 
wá ni, on o wi fun wa pe, Ẽha tỉ se tỉ enyin ko 


ñ gbả a gbó? 


MATTEU 21, 22 

28 Sugbọn bỉ awa ba sỉ wipe, Lati ọdọ enia; 
awa mbèru ijo enia, nitori gbogbo wọn kà Jo— 
hannu sỉ wol1. 

27TNwọn sỉ da Jesu lohùn, wipe, Awa ko 
mọ. O si wi fun wọn pe, Nje emi kì yio sỉ wi 
fun nyin ase tỉ emi ñ nge nkan wonyi. 

28 1Sugbọn kili enyin nrò? okunrin kan wà 
tỉ o lï omọ okunrin meji; o tò ekini wá, o sỉ 
Wwipe, Omo, lọ isise loni ninu ogba ajara mi. 

2O sĩ dahùn wipe, Emi kì yio lọ: sugbọn o 
ronu nikehin, o sỉ lọ. 

30O sỉ tò ekeji wá, o sỉ wi bệ gege. O sỉ 
dahùn wi fun u pe, Emi o lọ, baba: kò sĩ lọ. 

3! Ninu awon mejeji, ewo li o se ife baba 
rè? Nwon wïi fun u pe, Eyi ekini. Jesu sỉ wi 
fun wọn pe, Lõto ni mo wi fun nyin, awon 
agbowode ati awon pansaga siwaju nyin lọ sỉ 
ijoba Olorun. 

32 Nitori Johannu ba òna ododo tò nyin wá, 
enyin kò sỉ gbà a gbó: sugbọn awon agbo— 
wode ati awon pansaga gbà a gbó: sugbọn 
enyin, nigbati enyin sỉ rỉ i, ẹ kò ronupiwada 
nikehin, ki ẹ le gbà a gbó. 

33 JE gbó owe miran; Bãle ile kan wà tỉ o 
gbìn ajara, o sỉ sọgba yi ¡ ká, o wà ibi ifunti 
sinu rè, o kó ile-iso, o sỉ ñ se agbatoju fun 
awon olusogba, o sỉ lọ sỉ ajò. 

34Nigbati akokò eso sunmọo etile, o ràn 
awon ọmo-odo rè si awon olusogba na, kỉ 
nwon kỉ o le gbà wá ninu eso rè. 

35 Awon olusogba sỉ mu awon ọmọ—odọ rè, 
nwọn lù ekini, nwọn pa ekeji, nwọn si sọ 
eketa li okuta. 

38 O sỉ tun rán awon ọmo-odọ miran tỉ o jù 
awon tỉ isaju lọ: nwọn sỉ se bế si wọn gẹge. 

37Sugbọn ni ikehin gbogbo wọn, o rán 
omọ rè sỉ wọn, o wipe, Nwọn o se ojusãju 
fun omọ mi. 

38 Sugbọn nigbati awon olusogba rỉ mo na, 
nwọn wi fun ara wọn pe, Eyiyi li arole;  wá, 
ẹje kỉ a pa a, kỉ a sỉ kó ogún rè. 

39 Nwọn sỉ mu u, nwọn wó ọ jade kuro 
ninu ogbà ajara na, nwọn sỉ pa a. 

40 Nje nigbati oluwa ọgbà ajara ba de, kini 
yỉo se sỉ awon olusogba wonni? 

41 Nwọn wi fun u pe, Yio pa awon enia bu— 
buru wọomni run nỉ ipa òsi, yio sỉ ñ ọgbà ajara 
rè se agbatoju fun awon olusogba miran, 
awon tỉ o ma fï eso rè fun u lakokò. 

42 Jesu wi fun wọn pe, Enyin ko tỉ kà a ninu 
iwe mimó pe, Okuta tỉ awvon omọole kò sile, 
on na li o sỉ đi pàtaki igun ile: eyi ni isẹ Olu— 
wa, 0 Sỉ je iyanu li oju wa? 


702 


43 Nitorina emi wi fun nyin pe, A o gbà ijo— 
ba Olorun lọowo nyin, a o sỉ ñfun orilẹ—ede tỉ 
yio ¡na mu eso rè wá. 

#4 Enikeni tỉ o ba subu lù okuta yi yio fó: 
sughọn cnikeni tỉ o ba subu lù, yio lò ọ lũiu. 

45 Nigbati awon olori alufa ati awon Farisi 
gbó owe rè nwọn woye pe awon li o mba wi. 

4 Sugbọn nigbati nwon nwá òna ati gbé 
ọwó le e, nwọn bèru ijo enia, nitoriti nvọn kà 


a sỉ wol1. 
22 1Jesu sỉ dahùn, o sỉ tún ñ owe sòro 
fun wọn pe, 

?ljoba orun dabi oba kan, tỉ o se igbeyawo 
fun oọmọ rè. 

3O sĩ rán awon omo-odọ rè lọ ipè awon tỉ a 
ti pè tẹlẹ sỉ ibi iyawo: sugbọn nwọn kò fẹ wá. 

®O sĩ tún rán awon oọmọ—-odọo miran, wipe, 
Ẹ wi fun awon tỉ a pè pe, Wò o, mo se onje mi 
tan: a pa malu ati gbogbo eran abopa mi, a sỉ 
se ohun gbogbo tan: ẹ wá sỉ ibi iyawo. 

? Sugbon nwọn ko ñ pè nkan, nwọn ba tỉ— 
wọn lọ, okan sỉ òna oko rè, omiran sỉ òna 
ÒWò tè: 

5 Awon iyokù si mu awon ọmo-odọ rè, 
nwon se àbuku si wọn, nwọn sỉ lù wọn pa. 

!Nigbati ọba sỉ gbó eyi, o binu: o sỉ rán 
awon ogun rè lọ, o pa awon apania wonni 
rưa, o sỉ kun ilu wọn. 

8 Nigbana li o wi fun awon ọmo~odo rè pe, A 
Se ase iyawo tan, sugbọn awon tỉ a tỉ pè kò yẹ. 

8 Nitorina e lọ sỉ òna opópo, iyekiye eniti ẹ 
ba rỉ,  pè wọn wá sỉ ibi iyawo. 

10 Bệli awon ọmọ-odọ womni sỉ jade lọ sỉ 
òna opópo, nwọn sỉ kó gbogbo awon eniti 
nwon rỉ jọ, ati buburu ati rere: ibi ase ïyawo sỉ 
kún fun awon tỉ o wá jeun. 

11 INigbati oba na wá iwò awon tỉ o wá jeun, 
o ri okunrin kan nibè tỉ kò wò aso iyawo: 

12O sĩ bi ¡ pe, Oré, iwọ tỉ se wÒ lhin wá 
laïni aso iyawo? Kò sĩ le fohùn. 

13 Nigbana li oọba wi fun awon iranse rệ pe, 
ÿ di ¡ tọwo tẹse, ẹ gbé e kuro, kỉ ẹ sỉ sọ ọ sinu 
òxunkun lode; nibè li e€kún on ipahinkeke yio 
gbé wà. 

14 Nitori òpolopo li a pè, sugbọn die lỉ a yàn. 

15 Nigbana li awon Farisi lọ, nwon gbìmg 
bi nwon o tỉ se rÍ òro gbámo ọ li enu. 

18 Nwọn sĩ rán awon oọmo-ehin wọn pẹlu 
awon omo-ehin Herodu lọ sọdọ rè, wipe, 
Olukoni, awa mò pe olotito ni iwo, iwÒ sĩ 
Tkoni li òna Olorun li otito, bếni iwo kỉ iwoju 
cnikeni: nitoriti iwo kì ise ojusaju enia. 


703 


17 Njẹ wi fun wa, Iwo tỉ rò o sỉ? o tó lati mã 
san owode fun Kesari, tabi ko tó? 

18 Sugbon Jesu mò iro buburu wọn, o sỉ wi 
fun wọn pe, Ễse tỉ enyin ñ ndán mi wö, enyin 
agabagebe? 

18 E fi owode kan hàn mi. Nwọn sỉ mu owo 
idẹ kan tò ọ wá. 

20 O sỉ bi wọn pe, Aworan ati akole tali eyi? 

2! Nwọn wïi fun u pe, T¡ Kesari ni. Nigbana 
li o wi fun wọn pe, Njẹ ẹ ñ ohun tỉ ise tỉ Ke— 
sari fun Kesari, ati ohun tỉ ise tỉ Olorun fun 
Olorun. 

22 Nigbati nwọn sĩ tỉ gbó òro wonyỉ, ẹnu yà 
won, nwọn ïñï ¡ sile, nwọn sỉ ba tiwon lọ. 

23 {Ni ijọ kanna li awon Sadusi tò ọ wá, 
awon tỉ o wipe ajinde okú kò sỉ, nwọn sỉ bỉ i, 

24Wipe, Olukoni, Mose wipe, Bi eẹnikan ba 
kú li ailomo, ki arakunrin rè ki o su aya rè 
lopó, kỉ o le gbe irú dide fun arakunrin rè. 

25 Awon arakunrin meje kan tỉ wà lọdọ wa: 
eyi ekini lẹhin igbati o gbé aya rệ nỉ iyawo, o 
kú, bi kò tỉ ni irúomọ, o ñ aya rệ sile fun ara— 
kunrin rệ: 

28 Gegẹ bệli ekeji pelu, ati ẹketa titi o ñ de 
ekeje. 

2TNikehin gbogbo wọn, obinrin na kú 
pẹlu. 

28 Njẹ li ajinde oku, aya tỉ tani yio ha se ninu 
awon mejeje? nitori gbogbo wọn li o sá nỉ i. 

28Jesu dahùn o sỉ wi fun wọn pe, Enyin 
sìna, nitori enyin kò mò iwe-mimó, ẹ kò sỉ 
mò agbara Olorun. 

30 Nitoripe li ajinde okú, nwọn kì igbeya— 
wo, a kì sỉ f wọn funni ni igbeyawo, sugbọn 
nwọn đabi awon angeli Olorun li ọrun. 

31 Sugbọon niti ajinde okú, enyin kò tỉ kà eyi 
tỉ a sọ fun nyin lati odọ Olorun wá wipe, 

32Emi li Olorun Abrahamu, ati Olorun 
Isaaki, ati Olorun Jakobu? Olorun ki ise Qlọ— 
run awon okú, bikose tỉ awon alãye. 

33 Nigbati awon enia gbó eyi, enu yà wọn sỉ 
ẹkó rệ. 

34 4Sugbọon nigbati awon Farisi gbó pe, o pa 
awon Sadusi li enu mó, nwọn pè ara wọn jọ. 

35 Nigbana li okan ninu wọn, tỉ ise amofn, 
ndán a wò, o sỉ bỉ ¡ lẽre òrọ kan, wipe, 

36 Olukoni, ewo li asẹ nla ninu oñn? 

37 Jesu sỉ wi fun u pe, Ki iwo kỉ o ñ gbogbo 
àiya rẹ, ati gbogbo okàn rẹ, ati gbogbo inu rẹ, 
fé Olorun Oluwa rẹ. 

38 Eyi li ekini ati ofn na. 

39 Ekeji sỉ dabi rè, Iwo fẹ omonikeji rẹ bi 
ara rẹ. 


MATTEU 22, 23 
40 Ninu awon oñn mejeji yi ni gbogbo ofin 
ati wolĩ rò mó. 

#14Bi awon Farisi tỉ kó ara wọn jọ, Jesu bi 
won, 

42Wipe, Enyin tỉ rõ tỉ Kristi sỉ? ọmọ tani 
ise? Nwọn wi fun u pe, Omo DaRidi nỉ. 

43O wi fun wọn pe, ha tí se tỉ DaRidi nipa 
emí ñ npè e li Oluwa, wipe, 

44 OLUWA wi fun Oluwa mi pe, Iwo joko li 
owó otún mị, tỉti emi o ñ sọ awon otá rẹ di 
apoti itisẹ rẹ? 

45 Nje bi Dafidi ba npẻ e li Oluwa, ẽha tỉ rỉ 
tỉ o ñ se omọ rè? 

48 Kö sỉ sỉ ẹnikan tỉ o le da a li ohùn òrọ 
kan, bệni kò sỉ ẹniti o jẹ bỉ ¡ lẽre ohun kan mó 


lati ojo na lọ. 
23 1NIGBANA ni Jesu wi fun ijo enia, 
ati awon omọo-ehin rè, 

2Pe, Awon akowe pẹlu awon Farisi joko nỉ 
ipò Mose: 

#Nitorina ohunkohun gbogbo tỉ nwọn ba 
Wipe kỉ ẹ kiyesi, ẹ mã kiyesi wọn kỉ ẹ sỉ mã se 
Won; sugbọn ẹ má se gẹge bỉ ise wọn: nitoriti 
nwọn a ma wi, sugbọn nwọn kỉ ise. 

4Nitori nwọn a di erù wuwo tỉ o sỉ soro lati 
rủ, nwọn a sỉ gbé e kà awon enia li ejika; 
sugbọn awọon tikarawon ko je ñ ika wọn kân 
ẹrủ na. 

5§Sugbọn gbogbo isẹ wọn nỉ nwọn nạe ni— 
tori ki awon enia kỉ o ba le ri wọn: nwọn sọ 
filakteri wọn di gbigbòro, nwọn ñ kún isẹti 
30 WỌn. 

8 Nwọn fe ipò olá ni ibi ase, ati ibujoko ola 
ni sinagogu, 

7 Ati ikíni li jà, ati ki awvon enia mã pè wọn 
pe, Rabbi, Rabbi. 

8 Sugbọn ki a máse pè enyin ni Rabbi: nito— 
ripe enikan ni Olukọ nyin, ani Kristi; ará sỉ ni 
gøbogbo nyin. 

3 E má si se pẻ enikan ni baba nyin li aiye: 
nitori enikan ni Baba nyin, ẹniti mbe li ọrun. 

10 Ki a má sỉ se pè nyin ni olukọoni: nitori 
okan li Olukoni nyin, ani Kristi. 

11 Sugbọn eniti o ba pòju ninu nyin, on nỉ 
yio jẹ iranse nyin. 

12Enikeni tỉ o ba sỉ gbé ara rè øa, lỉ a o rè 
sile; enikeni tỉ o ba sỉ rè ara rè sile li ao gbé ga. 

13 Sugbọon egbé ni fun nyin, enyin akowe 
ati Farisi, agabagebe; nitoriti ẹnyin sé ijoba 
gorun mó awọon enia: nitori enyin tikaranyin 
kò wole, bệli enyin kò je ki awon tỉ nwole kỉ 
o wole. 


MATTEU 23, 24 

14 Egbé ni fun nyin, enyin akowe ati Farisi, 
agabagebe; nitoriti enyin je ile awon opỏ run, 
ati nitori asehan, ẹ ngbadura gigun: nitorina li 
enyin o se jebi pòju. 

15 Egbé ni fun nyin, enyin akowe ati Farisi, 
agabagebe; nitoriti enyin nyi okun ati ilẹ ká 
lati sọ enia kan di alawose; nigbati o ba sỉ di 
bệ tan, enyin a sọ ọ đi omọ orun apadi nigba 
meji ju ara nyin lọ. 

18 Egbẻ ni fun nyin, enyin amòna afoju, tỉ o 
nwipe, Enikeni tỉ o ba ñ tempili bura, kö sỉ 
nkan; sugbọn enikeni tỉ o ba ñ wura tẹmpili 
bura, o đi ajipgbese. 

17 Enyin alaimoye ati afoju: ewo li o pòju, 
Wura, tabi tempili tỉ nsọ wura di mimó? 

18 Ati pe, Enikeni tỉ o ba ñ pẹpẹ bura, kö sỉ 
nkan; sugbọn enikeni tỉ o ba ñ èbun tỉ o wà 
lori rệ bura, o di ajigbese. 

19 Enyin alaimoye ati afoju: ewo li o pòju, 
èbun, tabi pẹpe tỉ nsọ èbun di mimó? 

20 Nịẹ eniti o ba sỉ ñ pẹpe bura, o ñ ¡ bura, 
ati ohun gbogbo tỉ o wà lori rè. 

?! Eniti o ba sỉ fi tempili bura, o fi ¡ bura, ati 
eniti o ngbẻ inu rè. 

22 Eniti o ba sỉ fñ run bura, o ñ ité Olorun 
bura, ati eẹniti o joko lori rè. 

23 Egbé ni fun nyin, enyin akowe ati Farisi 
agabagebe; nitoriti enyin ngbà idamewa minti, 
ati anise, ati kumini, enyin sỉ tỉ ñ òran tỉ o tobi— 
ju ninu oñn sile laise, idajo, ãnu, ati igbagbó: 
wonyïi li o tó tỉ enyin iba se, laisi ñi iyoku sile 
laise. 

24 Enyin afoju amòna, tỉ nsé kantikanti tỉ o 
sĩ nghé ibakasie mi. 

25 Egbé nỉ fun nyin, enyin akowe ati Farisi, 
agabagebe; nỉitoriti enyin níộ ode ago ati 
awopokỏ mó, sugbọn inu wọn kủn fun ireje ati 
wbia. 

28 Iwo afoju Farisi, teteko fò eyi tỉ mbẹ ninu 
ago ati awopokó mó na, kỉ ode wọn kỉ o le mỏ 
pelu. 

2ï Egbé ni fun nyin, enyin akowe ati Farisi, 
agabagebe; nitoriti enyin dabi ibojì funfun, tỉ 
o dara li ode, sugbọn ninu nwọn kún fun 
cegungun okú, ati fun ẹgbin gbogbo. 

28 Gegẹ bếli ẹnyin pẹlu farahän li ode bỉ 
olododo fun enia, sugbọn nỉnu ẹ kún fun aga— 
bagebe ati èsẹ. 

29 Egbẻ nỉ fun nyin, enyin akowe ati Farisi, 
agabagebe; nitoriti enyin kó ibojì awon woli, 
enyin sỉ se isaä okủ awon olododo li sọ, 

30 Enyin si wipe, Awa iba wà li ojọo awon 
baba wa, awa kì ba li owó nỉnu èje awon wolĩ. 


704 


31 Njẹ enyin li eleri fun ara nyin pe, enyin li 
awon omọ awon eniti o pa awon wol1. 

3Nje enyin kuku kủn òsuwọn baba nyin 
de oke. 

3 Enyin ejò, enyin omọ paramole, enyin o 
tỉ se yọ ninu ebi orun apadi? 

#⁄4JjNitorina ẹ kiyesi ¡, Emi rán awon wolĩ, 
ati amoye, ati akowe sỉ nyin: omiran ninu won 
1 enyin ỏ pa, tỉ enyin ó sỉ kàn mọ agbelebu; ati 
Omiran ninu wọn li enyin o nà ni sinagogu 
nyin, tỉ enyin o sỉ se Inunibini sỉ lati ilu đe ilu: 

35 Ki gbogbo èje awon olõto, tỉ a tỉ ta silẹ li 
aiye, ba le wá sori nyin, lati èjẹ Abeli olododo 
titi de èje Sakariah mo Barakiah, eniti enyin 
pa larin tempili ati pẹpẹ. 

38 Lõto ni mo wi fun nyin, Gbogbo nkan 
wonyi nỉ yio wá sori iran yi. 

#ƒJerusalemu, Jerusalemu, iwọ tỉ o pa 
awon woli, tỉ o sỉ sọ okuta lũ awon tỉ a rán sỉ 
ọ ra, igba melo li emi nfẹ rado bò awon omọo 
rẹ, bi agbebò ti irado bò awon oọmọ rè labe 
apả rệ, sugbọn enyin kò fẹ! 

38 SawÒ o, a fi ile nyin sile fun nyin li ahoro. 

39 MO si wi fun nyin, Enyin kì yio rỉ mi mó 
lati isisiyi lọ, titi enyin o fñi wipe, Olubukủn li 
ẹniti o mbò wá li oruko Oluwa. 


2 4 1JESU si jade lọ, o tỉ tẹmpili kuro: 
awon omo-chin rè sỉ tò ọ wá lati ñ 
kikó tempili hàn a. 

?Jesu sỉ wi fun wọn pe, Enyin kò ri gbogbo 
nkan wonyi? lõto ni mo wi fun nyin, Kì yio sỉ 
okuta kan nihinyi tỉ a o ñ sile lori ekeji, tỉ a kì 
yio wö lule. 

34Bi o sĩ tỉ joko lori òke Oliii, awon ọmọ— 
chin rè tò ọ wá nikökọ, wipe, Sọ fun wa, 
nigbawo nỉ nkan wonyi yio sẹ? kini yio sỉ se 
àrni wÍwa rẹ, ati tỉ opin aiye? 

4 Jesu sỉ dahùn, o sỉ wi fun wọn pe, E kiye— 
sara, kỉ enikeni ki o máse tân nyin je. 

5Nitori opolopo yio wá li oruko mi, wipe, 
Emi ni Kristi; nwọn ỏ sỉ tàn òpolọpọ je. 

®Enyin o sỉ gburo ogun ati idagìri ogun: ẹ 
k.yesi i kỉ enyin ki o máse jaiyä: nitori gbogbo 
nkan wonyï ko le se kỉ o ma sẹ, sugbọn opin 
ki ise isisiyi. 

TNitoripe orile-ède yio dide sỉ orile-ède, 
ati lẹ-oba sỉ ilẹ—oba: ìyan, ati ajakale—-arủn, 
ati iselè yio sỉ wà nỉ ibi pipọ. 

8 Gbogbo nkan wonyi ni ipilese iponju. 

3 Nigbana ni nwọn o ñ nyin fumni lati je ni 
Ìya, nwon o sỉ pa nyin: a o sỉ korira nyin lọdọ 
gbogbo orile-ède nitori oruko mỉ. 


705 


10 Nigbana li òpolopọ yio kosè, nwọn o sĩ ma 
sòfofo ara won, nwon o sỉ mã korira ara wọn. 

11 Wolĩ eke pipo nỉ yio sỉ dide, nwọn o sỉ 
tàn opolopọ je. 

12 Ati nitori èsẹ yio di pipọ, ife opolopọ yio 
đi tutù. 

13 Sugbon eniti o ba foritì ¡ titi đe opin, on 
na li a o gbalà. 

14A o sỉ wasu ihinrere ijoba yỉ ni gbogbo 
aiye lati se ri fun gbogbo orile-ède; nigbana 
li opin yio sỉ de. 

15 Nitorina nigbati ẹnyin ba ri irira isọda— 
horo, tỉ a tỉ enu wolĩ Danieli sọ, tỉ o ba duro 
nỉ ibi mimó, (eniti o ba kà a, kỉ òye kỉ o yẻ ©:) 

18 Nigbana ni ki awon tỉ mbe ni Judea kỉ o 
sálọo sĩ ori òke: 

17 Ki eniti mbe lori ile ki o mase sọkalẹ wá 
imu ohunkohun jade ninu ile rè: 

18 Ki eniti mbẹ li oko mase pada sehin wá 
lati mu asỌ rè. 

19 Sugbon egbẻ nỉ fun awon tỉ o lỏyun, ati fun 
awon tỉ o nñ mủ fun omọ mu nỉ ïjo wonni! 

20 E sỉ mã gbadura ki sisá nyin ki o mả$e j€ 
igba otutù, tabi ojo isimi: 

2! Nitori nigbana nỉ iponju nla yio wà, irú 
eyi tỉ kò sỉ lati igba ibere ojo ìwa di isisiyi, 
bệkọ, irủ rè kì yio sỉ sỉ. 

22 Bi kò si sepe a ké ojo womni kuru, kò sỉ 
đa tỉ iba le là a; sugbọn nitori awon ayanfe li 
a of ké ojo wonni kuru. 

23 Nigbana bi ẹnikan ba wi fun nyin pe, Wo 
o, Kristi mbe nihin, tabi lọhun; ẹ máse gbà a 
ghó. 
44Nitori awon eke Kristi, ati eke wolĩ yio 
dide, nwọn o sỉ ñ àmi ati ohun iyanu nla hàn; 
tobẽ bỉ o le se se nwon o tàn awon ayanfe pãpã. 

25Wo o, mo wi fun nyin tẹle. 

28 Nitorina bi nwon ba wi fun nyin pe, Wo 
o, o wà li aginjù; ẹ má lọ sibè: wo o, o wà ni 
iyewu; ẹ máse gbàpbó. 

2TNitori gẹøe bỉ manamana tỉ ikọ lati 
ila—õrun, tỉ isi mọle de ìwo—-õrun; bếni wiwa 
Omo-enia yio ri pẹlu. 

28 Nitori ibikibi tỉ oku ba gbé wà, ibè li 
awon igủnnugủn ikojo pò sỉ. 

284{Lojukanna lehin iponju ojọ wonni li 
õrùn yio sõkun, osupả kì yio sỉ ñ imole rè hàn, 
awon irawo yio tỉ oju orun jả sile, agbara oju 
orun li a o sỉ mì titi: 

30 Nigbana li àmi Qmo-enia yio sỉ f ara 
hàn li orun; nigbana ni gbogbo eya aiye yio 
kãnu, nwon o sỉ ri Omo-enia tỉ yio ma tỉ oju 
grun bộ tỉ on tỉ agbara ati ogo nla. 


MATTEU 24 
31 Yio sĩ rán awon angeli rè tỉ awon tỉ ohùn 
ipè nla, nwọn o sỉ kó gbogbo awon ayanfe rệ 
lati ori igun mererin aiye jọ, lati ikangun orun 
kan lọ de ikangun keji. 

32Nje ẹ kó owe lara igi opọto; nigbati eká 
rè ba yọ tỉtun, tỉ o ba sỉ ru ewé, enyin mò pe 
igba erùn sunmọ etile: 

33Gege bệ li enyin, nigbati enyin ba ri 
gbogbo nkan wonyi, ki ẹ mò pe o sunmọ etile 
tan lehin ilekun. 

34Lõto ni mo wi fun nyin, iran yi ki yio 
rekoja, titi gbogbo nkan wonyi yỉo ñ se. 

35Orun on aiye yio rekojá, sugbọn òrọ mi 
kì yio rekoja. 

38 1Sugbọn niti ojo ati wakati na, kò sỉ eni— 
kan tỉ o mò ọ, awon angeli orun kò tilẹ mò ọ, 
bikose Baba mi nikansoso. 

37 Gege bi ojo Noa sỉ tỉ rỉ, bệni wiwa Qmo— 
cnia yio sỉ ri. 

38 Nitori bi ojọ wọonni tỉ wà siwaju kikủn 
omi, tỉ nwọn rịe, tỉ nwoọn nmu, tỉ nwọn ngbé 
iyawo, tỉ a sỉ nfa iyawo funni, titi o ñ đi ojo tỉ 
Noa ñ bó sinu okò, 

3#Nwọn kò sỉ mò titi omi ñ de, tỉ o gbá 
gbogbo wọn lọ; gẹgẹ bệni wiwa Qmọo-enia 
yio ri pẹlu. 

40 Nigbana li eni meji yio wà li oko; a o mu 
okan, a o sỉ ñ èkejì sile. 

41 Awon obinrin meji yio jùmo ma lò lọ 
Pò; a o mu okan, a o sỉ ñ ekeji sile. 

42 Nitorina ẹ mã sọna: nitori enyin kò mò 
wakati tỉ Oluwa nyin yiỉo de. 

43 Sugbọn ki ẹnyin ki o mò eyi pe, bãle ile 
iba mò wakati na tỉ olè yio wá, iba ma sọna, 
on Kì ba tỉ jé ki a runle ile rệ. 

44 Nitorina kỉ enyin kỉ o mura sile: nitori ni 
wakati tỉ enyin kò rò tẹle li Qmo—enia yio de. 

45 Tani ise olõto ati olọgbọn ọmo-odo, eniti 
oluwa rè ñ se olori ile rệ, lati ñ onje wọn fưn 
wọn li akokò? 

4 Alabukún-fun li ọmọo-odo na, nigbati 
oluwa rè ba đe, eniti yio bá a ki o mã se bệ. 

47Lõto ni mo wi fưn nyin pe, Ôn o ñ se 
olori gbogbo ohun tỉ o nỉ. 

%8 Sugbọn bi omo-odo buburu na ba wi li 
okàn rè pe, Oluwa mi fà àbo rè sehin; 

48 Ti o si bère sỉ ilù awon ọmo-odọo clegbe 
rè, ati sỉ ijẹ ati sỉ imu pẹlu awon òmuti; 

50 Oluwa oọmo-odọ na yio de li gjo tỉ kò 
reti, ati ni wakati tỉ kò daba. 

51!Yio sĩ jẹ ẹ nỉ lya gidigidi, yio yàn ipa rè 
pẹlu awon agabagebe, nibẹ li ekún on ipa- 
hinkeke yỉo gbé wà. 


MATTEU 25 

2 5 1NIGBANA li a o ñ ijoba orun wé 
awon wundia mẹwa, tỉ o mu fitila 

won, tỉ nwon sỉ jade lọ ipade okọ iyawo. 

2 Marun ninu wọn se ologbọn, marun sỉ se 
alaigbon. 

3Awon tỉ o se alaigbón mu ñtila wọn, 
nwọn kò sỉ mu oróro lọwo: 

# Sugbọn awon ologbọn mu orỏro ninu ko— 
lobo pẹlu ñtila wọn. 

5Nigbati oko iyawo pẹ, gbogbo wọn tõgbé, 
nwọn sỉ sùn. 

§Sugbọn lãrin oganjo, igbe ta soke, wipe, 
Wo o, okọ, iyawo mbò; ẹ jade lọ ipade rè. 

TNigbana ni gbogbo awon wundia wonni 
đide, nwọon, sỉ tủn ñtila wọn se. 

8 Awon alaigbọn sỉ wi fun awon ologbon pe, 
Tun wa ninu oróro nyin; nitori ñtila wa nkủ lọ. 

9§ugbọn awon olópbọn da wọn li ohùn, 
wipe, Bệko; ki o má ba $e alaito fun awa ati 
enyin: ẹ kuku tò awon tỉ ntà lọ, kỉ ẹ sỉ rà fun 
ara nyin. 

10 Nigbati nwọn sỉ nlọ rà, oko iyawo đe; 
awon tỉ o sỉ mura tan bá a wole lọ sỉ ibi iyawo: 
a sĩ tì ilekun. 

11 Ni ikehin li awon wundia iyokù sỉ de, 
nwọn nwipe, Oluwa, Oluwa, silekun fun wa. 

12Sugbọn o dahùn, wipe, Lõto ni mo wi 
fun nyin, emi kò mò nyin. 

13 Nitorina, ẹ ma sọna, bi enyin ko tỉ mộ 
gjo, tabi wakati tỉ Qmọ-enia yio de. 

14 4Nitori ijoba orun dabi okunrin kan tỉ o 
nọ sỉ àjo, eniti o pè avọn omo—odo rè, o sỉ kó 
crù rè fun wọn. 

15O sỉ ñ talenti marun fun okan, o ñ meji 
fun enikeji, ati okan fun eniketa; o ñfun olu— 
kuluku geøe bỉ agbara rè tỉ rỉ; lẹsẹkanna o mu 
òna àjo rè pòn. 

16 Nigbana li eyi tỉ o gbà talenti marun lọ, ọ 
ñi tirệ sòwo, o sỉ jère talenti marun miran. 

1? Gege beli eyi tỉ o gbà meji, on pẹlu sỉ jère 
meji miran. 

18 Sugbọn eyi tỉ o gbà talenti kan lọ, o wà 
ile, o sỉ rÌ owo oluwa rè. 

19 Lẹhin igba tỉ o pẹ titi, oluwa awon ọmo— 
gdọ wonni de, o ba wọn siro. 

20 Eyi tỉ o gbà talenti marun sỉ wá, o sỉ mu 
talenti marun miran wả pẹlu, o wipe, Oluwa, 
iwo ñ talenti marun fun mi: sỉ wò o, mo jère 
talenti marun miran. 

?1 Oluwa rè wi fun u pe, O seun, iwo oọmọ— 
gdọ rere ati olõto: iwo se olõto, ninu ohun 
đic, emi o mu ọ se olori ohun pipọ: iwo bộ 
sinu ayò Oluwa rẹ. 


706 


22 Eyi tỉ o gbà talenti meji pẹlu sỉ Wá, o 
wipe, Oluwa, iwo ñ talenti meji fun mi: wo o0, 
mo jère talenti meji miran. 

?3Oluwa rè sỉ wi fun u pe, O seun, iwo 
oọmo-odo rere ati olõto; iwo se olõto ninu 
ohun die, emi o mu ọ se olori ohun pipỌ: iwo 
bó sinu ayò oluwa rẹ. 

24 Eyi tỉ o gbà talenti kan sỉ wả, o ni, Olu— 
Wwa, mo mò ọ pe onroro enia nỉ iwo ise, iwo 
nkore nibiti iwo kò gbe funrugbin sỉ, iwo sỉ 
ngà nibiti iwo kò féka sỉ: 

25 Emi sỉ bèru, mo si lọ pa talenti rẹ mó 
nỉnn ile: wo o, nkan rẹ niyi. 

2£ Oluwa rè si dahùn o wi fun u pe, Iwo 
oọmo-odọ buburu ati onilora, iwo mò pe emi 
nkore nibiti emi kò funrugbin si, emi sỉ ngà 
nibiti emi kò féka sỉ: 

2“Nitorina iwo iba ñ owo mi sỉ ọwỏ awon 
tỉ npowodà, nigbati emi ba de, emi iba sỉ gbà 
nkan mi pelu elé. 

28 Nitorina ẹ gbà talenti na li owó rè, sỉ 
fifun eniti o ni talenti mẹwa. 

23 Nitori ẹnikeni tỉ o ba ni, li a o ñfun, yio sỉ 
nỉ lọpolopọ: sugbọn li ọwỏ eniti kò nỉ lï a o 
tile gbà eyi tỉ o ni. 

3E sỉ gbé alailere ọmọ-odọ na sọ sinu 
ðkunkun lode: nibe li ekún on ipahinkeke yio 
gbé wà. 

31 JNigbati Qmo-enia yio wả ninu ogo rè, 
ati gbogbo awon angeli mimó pẹlu rè, nigba— 
na ni yỉo joko lori ité ogo rệ: 

32 Niwaju rè li a o sỉ kó gbogbo orile ède jo: 
yio sỉ yà wọn sĩ òtọ kuro ninu ara wọn gege bỉ 
olusọo-agutan tỉ iyà agutan rè kuro ninu 
€WUre: 

33 On o si ñ agutan sỉ oọwó otủn rè, sugbọn 
awon ewure sỉ ọwó òÒsi. 

34 Nigbana li Oba yio wi fun awon tỉ o wà li 
ọwỏ otun rẹ pe, E wá, cnyin alabukun-fun 
Baba mi, ẹ jogủn ijoba, tỉ a tỉ pèse sile fun 
nyin lati ojo ìwa: 

35 Nitori ebi pa mi, enyin sỉ fun mỉ li onje: 
ongbe gbẹ mi, enyin sỉ fun mi li ohun mimu: 
mo je alejò, enyin sỉ gbà mi sỉ ile: 

3® Mo wà nỉ ìhoho, enyin sỉ dasọ bò mi: mo 
se aisan, enyin sỉ bojuto mi: mo wà ninu 
tubu, enyin sỉ tò mi wá. 

3ƒ Nigbana li awon olõto yio da a lohun 
w:pe, Oluwa, nigbawo li awa ri tỉ ebi npa ọ, tỉ 
awa fun ọ li onje? tabi tỉ ongbe ngbẹ ọ, tỉ awa 
fun ọ li ohun mimu? 

38 Nigbawo li awa rỉ ọ li alejò, tỉ a gbà ọ sỉ 
ile? tabi tỉ iwo wà ni ìhoho, tỉ awa daso bò ọ? 


707 


39 Tabi nigbawo li awa rỉ tỉ iwo se aisan, tỉ a 
bojuto ọ? tabi tỉ iwo wa ninu tubu, tỉ awa sỉ tò 
gọ wá? 

40 Oba yỉo sỉ dahùn yio sỉ wi fun wọn pe, 
Lõto ni mo wi fun nyin, niwon bỉ enyin tỉ se e 
fun okan ninu awon arakunrin mi wonyi tỉ o 
kere juloọ enyin tỉ se e fun mi. 

41Nigbana nỉ yio sỉ wi fun awon tỉ ọwó Òsỉ 
pe, Ẹ-lọ kuro lọdo mi, enyin eni egun, sinu 
iná ainipekun, tỉ a tỉ pèse sile fun Esu ati fun 
awon angeli rè: 

42 Nitori ebi pa mi, enyin kò sĩ fun mi li onje: 
ongbe gbẹ mi, enyin kò sỉ fun mi li ohun mimu: 

43 Mo je alejò, enyin kò gbà mi sỉ ile: mo wà 
ni ìhoho, enyin kò sỉ dasọ bỏ mỉ: mo sàisan, 
mo sỉ Wà ninu tubu, ẹnyin kò bojuto mi. 

44Nigbana ni awon pẹlu yio dahlủn wipe, 
Oluwa, nigbawo li awa ri tỉ ebi npa ọ, tabi tỉ 
ongbe ngbẹ ọ, tabi tỉ iwo jẹ alejò, tabi tỉ iwo 
wà ñi ìhoho, tabi ninu aisan, tabi ninu tubu, tỉ 
aWa kò sỉ se iranse fun ọ? 

45 Nigbana ni yio da wọn lohun wipe, Lõto 
nỉ mo wi fun nyin, niwon bi enyin kò tỉ se e 
fun okan ninu awon tỉ o kere julQ wonyi, 
enyin kò se e fun mi. 

46 Awon wonyïi ni yio sỉ koja lọ sinu ìya ai— 
nỉpekun: sugbọn awon olõtọ sỉ ìye ainipekun. 


26 


TỆ p€, 

2Enyin mò pe lehin ojo meji ni ajo irekoja, 
a o sỉ ñ Omo-enia le ni lọwo, lati kàn a mọ 
agbelebu. 

3Nigbana li awon olori alufa, awon akowe, 
ati awon àgba awon enia pejo li ãñn olori alu— 
fa, eniti a npè ni Kaíafa, 

4Nwon sỉ jo gbìmo lati ñ ètan mu Jesu, ki 
nWOn Sỉ pa a. 

5Sugbọn nwọn wipe, Ki ise li ojo ajọ, kỉ 
ariwo kỉ o má ba wà ninu awon enia. 

8 4Nigbati Jesu sỉ wà ni Betani ni ile Simoni 
adetè, 

7?Obinrin kan tỏ ọ wá tỉ on tỉ ìgò ororo 
ikunra alabasfa iyebiye, o sỉ nđà a sỉ i lori, bi o 
tỉ joko tì onje. 

8 Sugbọn nigbati awon omo-ehin rè rỉ i, inu 
wọn ru, nwon wipe, Nitori kili a se nñ eyi sòfo? 

%9 Á ba sá tà ikunra yi ni owo iyebiye, a ba sỉ 
fifun awon talakà. 

10 Nigbati Jesu mò, o wi fun wọn pe, se tỉ 
enyin ñ mba obinrin na wi? nitori isẹ rere li o 
se sỉ mi lara. 


1O SI $e, nigbati Jesu pari gbogbo 
òrọ wonyi, o wi fun awon oọmọ-ehin 


MATTEU 25, 26 
11Nigbagbogbo li ẹnyin sá ni talakà pẹlu 
nyin; sugbọn enyin kò ni mi nigbagbogbo. 

12Nitori li eyi tỉ obinrin yỉ đà ororo ikunra 
yỉ sỉ mi lara, o se e fun sisinku mi. 

13Lõto ni mo wi fun nyin, Nibikibi tỉ a ba 
gbé wasu ihinrere yi ni gbogbo aiye, nibe pelu 
li ao sỉ ròhin eyi tỉ obinrin yi se, ni iranti rè. 

14 [Nigbana li okan ninu awon mejila, tỉ a 
npẽ ni Judasi Iskariotu tò awon olori alufa lọ, 

15O si wipe, Kili enyin o ñfun mi, emi o sỉ fi 
¡ le nyin lọwo? Nwọn si ba a se adehùn ogbòn 
owo fadaka. 

18 Lati igba na lọ lỉ o sỉ tỉ nwá òna lati f ¡ le 
wọn lọwọ. 

17{JNigba ojo ikini ajo aiwukara, awon 
omọ-ehin Jesu tò ọ wá, nwọn sỉ wi fun u pe, 
Nibo ni iwo nfe kỉ a pèse sile dè ọ lati je irekoja? 

18 O si wipe, Ẹ wộ ilu lọ sỉ ođọ okunrin kan 
bayi, ẹ sỉ wi fun u pe, Olukoni wipe, Akokò 
mi sunmọ etile; emi o se ajo irekoja ni ile rẹ 
pẹlu awon omo-ehin mi. 

19 Awon ọmo-ehin na sỉ se gẹge bỉ Jesu tỉ ñ 
ase fun wọn; nwọn sỉ pèse irekoja sile. 

29 Nigbati ale sỉ lẹ, o joko pẹlu awon mejila. 

2! Bỉ nwọn sỉ tỉ njeun, o wipe, Lõto, ni mo 
wi fun nyin, okan ninu nyin yio ñ mi hàn. 

?2Nwọn si kãnu gidigidi, olukuluku wọn 
bèrẹ sĩ ibi ¡ lere pe, Oluwa, emi nị bị? 

23O si dahủn wipe, Eniti o bá mi tọwo bọ 
inu awo, on na ni yio fi mi hàn. 

24Omo-enia nlọ bỉ a tỉ kọwe nipa tirệ: 
sugbọn egbé ni fun okunrin na, lati odọ eniti 
a gbé tỉ ñ Qmo-enia hàn! iba san fun okunrin 
na, bi o sepe a ko bí ï. 

25Nigbana nỉ Judasi, tỉ o fi ¡ hàn, dahùn wipe, 
Rabbi, emi ni bi? O sĩ wi fun u pe, Iwo wi i. 

28 Bi nwọn sỉ tỉ njeun, Jesu mu akara, o sỉ 
sure, o sỉ bu u, o sỉ ñfun awon omọo-ehin rè, o 
wipe, Gbà, je; eyiyi li ara mi. 

27O sỉ mu ago, o dupe, o sỉ ñfun wọn, o 
wipe, Gbogbo nyin ẹ mu nỉnu rè; 

28 Nitori eyi li èje mi tỉ majemu tỉtun, tỉ a ta 
sile fun òpọ enia fun imukuro èse. 

29 Sugbọn mo wïi fun nyin, lati isisiyi lọ emi 
kì yio mu ninu eso ajara yi mó, titi yio ñ đi ojo 
na, nigbati emi o si bá nyin mu titun ni ijoba 
Baba mi. 

30 Nigbati nwọn sỉ kọ orin kan tan, nwọn 
jade lọ sori òke OHR. 

3! Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Gbogbo 
nyin nỉ yio kọosè lara mi li oru yi: nitoriti a tỉ 
kowe rệ pe, Emi o kọlù oluso—-agutan, a o sỉ tú 
agbo agutan na ká kiri. 


MATTEU 26 

32 Sugbon lehin igba tỉ mo ba jinde, emi o 
saju nyin lọ sĩ Galili. 

33 Peteru sỉ dahùn o wi fun u pe, Bi gbogbo 
enia tile kosè lara rẹ, emi kì yio kọsè lai. 

34 Jesu wi fun u pe, Lõto ni mo wi fun ọ pe, 
Li oru yi kỉ akuko kỉ o to kọ iwọ o sẻ mi nigba 
mẹta. 

35 Peteru wi fun u pe, Bi o tile đi ati ba ọ 
kủ, emi kò je sé ọ. Gege bếni gbogbo awon 
omo-ehin wi pelu. 

38 {INigbana ni Jesu bá wọn wá sỉ ibi kan tỉ a 
npẻ ni Getsemane, o sỉ wi fun awon omo-chin 
rè pe, E joko nihinyi nigbati mo ba lọ igbadura 
lọhủnyi. 

37O si mu Peteru ati awon ọmọo Sebede 
mejeji pẹlu rệ, o si bèrẹ sỉ banuje, o sỉ bère si 
rèwèsì. 

38 Nigbana li o wi fun wọn pe, Qkàn mi 
mã ba mi sóna. 

3O sỉ lọ siwaju diẹ, o sỉ dojubole o sỉ 
ngbadura, wipe, Baba mi, bi o ba le se, je kỉ 
ago yỉ kỉ o koja kuro lori mi, sugbọn kì í se bi 
emi tỉ níẹ, bikose bi iwo tỉ fẹ. 

40 O sĩ tò awon oọmo-ehin rè wá, o bả wọn, 
nwon nsủn, o sỉ wi fun Peteru pe, Kinla, 
enyin ko le bá mi sóna ni wakati kan? 

1 E mã sọna, kỉ ẹ si mã gbadura, ki enyin ki 
o má ba bọ sinu idewö: lõto li emi nfe sugbọn 
o se alailera fun ara. 

42O sĩ tủn pada lọ li erinkeji, o sỉ ngbadura, 
wipe, Baba mi, bi ago yi kò ba le ré mi kọja 
bikosepe mo mu u, ifẹ tirẹ ni kỉ a se. 

43O si wá, o sỉ tun bả wọn, nwọn nsùn: 
nitoriti oju wọn kun fun orun. 

44O sỉ ñ wọn sile, o sỉ tủn pađa lọ o sĩ gba— 
dura li erinketa, o nsọ òrọ kanna. 

45 Nigbana li o tò awon ọmo-ehin rệ wá, o sỉ 
wi fun wọn pe, E mã sùn wayi, ki ẹ sỉ mã simi: 
Wo o0, wakati kủ fefe, tỉ a o si ñ Qmo-enia le 
awon clese lọwọ. 

48 E dide, ki a mã lọ: wo o, eniti o ñ mi hàn 
sunmọ tosi. 

474Bi o sỉ tỉ nsọ lọwo, wo o, Judasi, okan 
ninu awon mejila de, ati òpọ enia pẹlu rè tỉ 
awon tỉ iđã pẹlu ogọ lati ọđọ awon olori alufa 
ati awon àgba awon enia wá. 

48 Eniti o sỉ ñ ï hàn tỉ ñ mi fun won, wipe, 
Enikeni tỉ mo ba ñ ẹnu ko li enu, on na nỉ: 
mủ u. 

49Lojukanna o wả sọdọ Jesu, o sĩ wipe, 
Alaña, Olukoni; o sỉ ñ ẹnu ko o lỉ ẹnu. 

50 Jesu sỉ wi fun u pe, Qré, nitori kini iwo f 


708 


wả: Nigbana nỉ nwọon wä, nwọn sỉ gbé ọwó le 
Jesu, nwọn si mu u. 

5!1Si wo o, okan ninu awon tỉ o wà pẹlu 
Jesu nã owó rè, o sỉ fà iđà rè yỌ, o sỉ sá okan tỉ 
ise omo-odo olori alufa, o sỉ ke e li eti sọnủ. 

5¿ Nigbana nỉ Jesu wi fun u pe, Fi idà rẹ sỉ 
ipò rè: nitoripe gbogbo awon tỉ o mu idà ni 
yio tỉ ipa idà segbé. 

53]wo sebi emi ko le kepè Baba mi, on iba sỉ 
fun mi jù legioni angeli mejila lọ lojukanna yi? 

54 Sugbọn iwe-mimó yio ha tỉ se tỉ yio ñ se, 
pe bếni yio ri? 

55Ni wakati na ni Jesu wi fun ijo enia pe, 
Emi li eẹnyin jade tò wá bi olè, tỉ enyin ti idà 
ati ogọ lati mu? li ojojumo li emi mba nyin 
joko ni tẹmpili tỉ emi nkó nyin, enyin kò sỉ 
gbé oọwó le mi. 

$6 Sugbọn gbogbo eyi se, ki iwe-mimó 
awon wolĩ ba le se. Nigbana nỉ gbogbo awon 
omo-ehin rè ñ i sile, nwọn sỉ sá lọ. 

57  Awon tỉ o sỉ mu Jesu, fà a lọ sỉ ile Kaia— 
fa, olori alufa, nibiti awon akowe ati awon 
agbàgba gbé pejo sỉ. 

8 Supbọn Peteru tò ọ lẹhin li òkere titi ñ de 
agbala olori alufa, o bó si ile, o sỉ bá awon 
omro-odọ na joko lati ri opin rè. 

59 Nigbana li olori alufa, ati awon alàgba, ati 
gbogbo aj igbimo nwá eleri eke sỉ Jesu lati pa 4; 

50 Sugbọn nwọn ko ri ohun kan: otito li òpọ 
elẹri eke wá, sugbọn nwọn kò ri ohun kan. 
Nikehin li awon elẹri eke meji Wá; 

8! Nwọn wipe, okunrin yi wipe, Emi le wó 
tẹinpili Olorun, emi o sỉ kó ọ nỉ ijo mẹta. 

52 Olori alufa sỉ đide, o sỉ wi fun u pe, Iwo ko 
dahũn kan? kili eyi tỉ awvon wonyi nịjeri sỉ ọ? 

53 Sugbọn Jesu dake. Olori alufa dahùn o sỉ 
wi fun u pe, Mo ñ Olorun alãye bè ọ pé, kỉ 
iwo kỉ o sọ fun wa bi iwo ba se Kristi mo 
Olorun. 

54 Jesu wi fun u pe, Iwo wi ¡: sugbọn mo wi 
fun nyin, Lehin eyi li enyin o ri Qmo-enia tỉ 
yio joko li wó ọtún agbara, tỉ yio sỉ ma tỉ inu 
av/osanma orun wả. 

85 Nigbana li olori alufa fà aso rè ya, o Wipe, 
O sọ orọ-odi; eleri kili a sỉ nwá? wo o, enyin 
gbó oro-odi na nỉsisiyi. 

58 Enyin tỉ rö o sĩ? Nwọon dahùn, wipe, O 
jebi ikủ. 

87 Nigbana ni nwọn tutö sỉ ¡ loju, nwon kàn a 
lẹsé; awon elomiran fi atélowó won gbá a loju; 

58 Nwọon wipe, Sotele fun wa, iwo, Kristi, 
tali eniti o nủ ọ nỉ? 

594[Peteru joko lode li ãñn: nigbana nỉ 


709 


gmọbinrin kan tộ ọ wá, o wipe, Iwo pẹlu wä 
pẹlu Jesu tỉ Galili. 

70 Sugbon o sé li oju gbogbo wọn, o wipe, 
Emi kò mò ohun tỉ iwo nwi. 

71 Nigbati o sĩ jade sỉ iloro, omobinrin mi—~ 
Tan sỉ ri i, o sỉ wi fun awon tỉ o wà nibè pe, 
okunrin yi wà pẹlu Jesu tỉ Nasareti. 

72 O sĩ tun fi èpe sé, wipe, Emi kò mò oọkun— 
Tin na. 

T3 Nigbati o pẹ điẹ, awon tỉ o duro nibè tò ọ 
wá, nwọon wi fun Peteru pe, Lõto okan ninu 
wỌn nỉ iwo ise; nitoripe ohũn rẹ ñ ọ hàn. 

74 Nigbana li o bère sỉ ibura ati sỉ iré, wipe, 
Emi kò mò okưnrin na. Lojukanna akuko sỉ kọ. 

75 Peteru sỉ ranti Òrọ tỉ Jesu wi fun u pe, Ki 
akuko kỉ o to kọ, iwo o sé mi lẹrinmeta. O sỉ 
bọ sỉ ode, o sọkun kikorò. 


2 7 1NIGBATI o di owurỏ, gbogbo awon 
olori alufa ati awon àgbãgba gbìmo sỉ 
]esu lati pa a: 

2Nigbati nwon sỉ đè e tan, nwọn mu u lọ, 
nwon sỉ ñ ¡ le Pontiu Pilatu lọwo tỉ ise Bãle. 

34jNigbana ni Judasi, ẹniti o fï ¡ hàn, nigbati 
ori pe a dá a lẹbi, o ronupiwada, o si mu ogbòn 
owo fadaka na pada wá ođdọ awon olori alufa ati 
awon àgbãgba. 

4O wipe, emi sè li eyiti mo fi èje alaisè hàn. 
Nwọn sĩ wipe, Kò kản wa, mã bojuto o. 

5O si dà owo fadaka na sile ni tẹmpili, o sỉ 
jade, o sỉ lọ iso. 

5 Awon olori alufa si mu owo fadaka na, 
nwọn sỉ wipe, Ko tỏ kỉ a ñ ï sinu isura, nito— 
ripe owo èje ni. 

7Nwọn sĩ gbìmo, nwọn sỉ ñ rà iẹ amòkoko, 
lati ma sinkủ awon alejò ninu rè. 

8 Nitorina li a se npè ilẹ na ni Hẹ èje, titi đi 
gio oni. 

9 Nigbana li eyi tỉ Jeremiah wolĩ sọ wả sẹ, pe, 
Nwọn si mu ogbòn owo fadaka na, iye owo 
eniti a điyele, eniti awon ọmọ Israeli diyele; 

10 Nwọn sỉ ñ rả ile, amòkoko, gẹgẹ bỉ Olu— 
wa tỉ làna sile fun mi. 

11 Jesu sỉ duro niwaju Bãle: Bãle sỉ bi ¡ lẽre, 
wipe, Iwo ha li Oba awon Ju? Jesu sỉ wi fun u 
pe, Iwo wi i. 

12 Nigbati a sỉ nkà sỉ ¡ lorùn lati owó awon 
olori alufa, ati awon ảgbãpba wá, on kò dahùn 
kan. 

13Nigbana ni Pilatu wi fun u pe, Iwo ko 
gbó ðpọo ohun tỉ nwọn njeri sỉ ọ? 

12On kò sỉ đả a ni gbolohun kan; tobẽ tỉ 
ẹnu yà Bale gidigidi. 


MATTEU 26, 27 
15 Nigba ajo na, Bãle a mã đá ondè kan sile 
fun awon enia, enikeni tỉ nwọon ba fẹ. 
16§Nwon sỉ ni ondè buburu kan lakoko na, 
tỉ a npẽ ni Barabba. 

17 Nitorina nigbati nwọn pejo, Pilatu wi fun 
Won pe, Tali enyin nfẹ ki emi đá sile fun nyin? 
Barabba, tabi Jesu tỉ a npê ni Kristi? 

18 O sả tỉ mò pe nitori ilara ni nwọn se fï ¡ le 
on lọwo. 

184Nigbati o sỉ joko lori it idajo, aya rệ 
Tanse sỉ ¡, wipe, Máse li owó ninu òran okun— 
Tin olododo nì: nitori ìyà ohun pipọo ni mo je li 
oju àlá loni nitori rệ. 

2Sugbọn awon olori alufa, ati awon 
agbàgba yï ijo enia li ọkàn pada lati bère Ba— 
Tabba, ki nwọn si pa Jesu. 

?!Bälẹ dahùn o sỉ wi fun wọn pe, Ninu 
awon mejeji, ewo li enyin fẹ ki emi đả silẹ fun 
nyin? Nwọn wipe, Barabba. 

22 Pilatu bi wọn pe, Kili emi o ha se sỉ Jesu 
ẹniti a npè ni Kristi? Gbogbo wọn wipe, Ki a 
kàn a mọ agbelebu. 

23 Bãle sỉ bẻre wipe, Êse, buburu kili o se? 
Sugbọn nwọn kigbe soke sỉ ¡ pe, Ki a kàn a 
mọ agbelebu. 

24 Nigbati Pilatu ri pe, on ko le bori li ohun— 
kohun, sugbọn pe a kuku sọ gbogbo rè đi ari— 
WO, O0 bu omi, o sỉ wệ ọwó rè lỉ oju ijo, o wipe, 
Orùn mi mó kuro ninu èje enia olöto yỉ: ẹ mã 
bojuto o. 

25 Nigbana nỉ gbogbo enia dahùn, nwọn sỉ 
wipe, Ki ejẹ rè wà li ori wa, ati lỉ ori awon 
ọmọ wa. 

2B Nigbana li o da Barabba silẹ fun wọn. 
Sugbon o nả Jesu, o sỉ fi ¡ le wọn lọwo lati kàn 
a mọ agbelebu. 

27 Nigbana li avon ọmo—ogun Bãle mu Jesu 
lọ sinu gbòngan idajo, nwọn si kỏ gbogbo 
ẹgbẹ omọo-ogun tì ¡. 

28Nwọn sỉ bó asọ rè, nwọn sỉ wò ọ lỉ aso 
odođó. 

28 4Nwon si hun ade egủn, nwọn sỉ ñ đé e 
li ori, nwọn si ñ opá iyè le e lỉ ọwó otủn: 
nwọn si kunle niwaju rè, nwọn sỉ fi ¡ sesin, 
wipe, Kabiyesi, oba awon Ju. 

30Nwọn sỉ tutó sỉ ¡ lara, nwọn sỉ gbà opá 
iyè na, nwọn sỉ fi lù u li ori. 

31 Nigbati nwọn ñ ¡ sesin tan, nwon bọ aso 
na kuro lara rè, nwọon sỉ f asọ rè wò ọ, nwọon 
sỉ fa a lọ lati kàn a mọ agbelebu. 

32 Bi nwon sỉ tỉ jade, nwọn ri okunrin kan 
ara Kirene, tỉ njẹ Simoni: on ni nwọon ñ agba— 
ra mu lati rủ agbelebu rệ. 


MATTEU 27, 28 

33 Nigbati nwọn sĩ de ibi tỉ a npè ni Golgo— 
ta, eyini ni, Ibi agbari, 

34'INwon fï oti kikan tỉ a dàpọ mọ orõrò fun 
u lati mu: nigbati o sỉ tó ọ wò, o kò lati mu u. 

35 Nigbati nwon sỉ kàn a mọ agbelebu, nwọon 
pín asọ rệ, nwon sỉ sẹ gègé le e: ki eyi tỉ wolĩ 
wi ba le sẹ, pe, Nwọn pín asọ mi fun ara wọn 
aso ileke mi ni nwon se gèegé le. 

38 Nwọn sỉ joko, nwọon ngọ ọ nibè. 

37 Nwọn sĩ ñ òran iñsùn rè tỉ a kọ sĩ igberi 
rệ, EYI NI JESU QBA AWQN JU. 

38 Nigbana li a kàn awon olè meji mọ agbele— 
bu pẹlu rệ, okan li owó otún, ati ekeji li owó Òsĩ. 

39 1 Awon tỉ nkoja lọ sỉ níi se eleyä, nwọn sỉ 
nmì ori wọn, 

40Wipe, Iwo tỉ o wó tẹmpili, tỉ o sỉ kó ọ nỉ 
ijo mẹta, gbà ara rẹ là. Bi iwo ba se Qmọo Olọ— 
run, sokale lati ori agbelebu wá. 

4! Gege bệli awon olori alufa pẹlu awon 
akowe, ati awon àgbãgba níi se eleya, wipe, 

42O gbả awon elomiran là; ara rè ni kò le 
gbalà. Oba Israeli sa ni i§e, je ki o sọkale lati 
ori agbelebu wá nisisiyi, awa o sỉ gbã a gbó. 

43O gbekele Olorun; je ki o gbà a là nisi— 
Siyi, bi o ba feran rè: o sá wipe, Omọo Olorun 
li emi. 

44 Awon olè tỉ a kản mọ agbelebu pelu rè sỉ 
nĩi eyi na gún u loju bakanna. 

45 Lati wakati kefa, ni òkunkun sú bò gbogbo 
ile titi o fi đi wakati kesan. 

48 Niwon wakati kẹsan nỉ Jesu sỉ kigbe li ohùn 
Tara wipe, Eli, Eli, lama sabaktani? eyini ni, 
Olorun mi, Olorun mi, ẽ% tỉ iwo fi kộ mi sile? 

4T Nigbati awon kan nỉnu awon tỉ o duro nibè 
gbó eyl, nwọn wipe, okunrin yi npè EHjah. 

48 Lo]jukanna okan ninu wọn sỉ sare, o mu 
kảninkànin, o tè ẹ bộ inu oti kikan, o ñ le ori 
opá iyè, o si ñfun u mu. 

49 Awon iyokù wipe, E ñ silè, ẹ jẹ ki a mã 
Wò bi Elijah yio wá gbà a là. 

50 [ Jjesu sỉ tún kigbe li ohùn rara, o jowo 
mí rè lọwọ. 

51 Sĩ wo o, ago ikele tempili sỉ ya si meji lati 
oke de isale; ilẹ sỉ mì titi, awon apata sỉ sán; 

52 Awon isä okú sỉ sí sile; òpọ okú awon eni 
mimó tỉ o tỉ sủn sỉ jinde, 

53 Nwọn tỉ inu isä okú wọn jade lẹhin ajin— 
đe rệ, nwọn sĩ wá sỉ lu mimó, nwon sỉ fara— 
hàn ộpolọpo enia. 

54 Nigbati balogun grún, ati awon tỉ o wä 
pelu rè, tỉ nwon ngó Jesu, ri isele na, ati ohun 
Wwomni tỉ ó sẽ, èru ba wọn gidigidi, nwọn 
wipe, Lõto Omo Olorun lỉ eyi ise. 


710 


55 Awon obinrin pipo, li o wà nibệ, tỉ nwon 
áwöran lati òkếrè, awon tỉ o ba Jesu tỉ Galili 
wá., tỉ nwọn si nse iranse fun u: 

58 Ninu awon eniti Maria Magdalene wà, 
ati Maria iya Jakobu ati Jose, ati iya awon ọmo 
Sebede. 

S?Nigbati ale sỉ lẹ, okunrin olorò kan tỉ 
Arimatea wá, tỉ a npè nỉ Josefu, eniti on tika— 
Tarè ise omọ-ehin Jesu pẹlu: 

*8 O tộ Pilatu lọ, o sỉ tọrọ okú Jesu. Nigbana 
ni Pilatu pase ki a ñ okú na fun u. 

#8 Josefu si gbé okú na, o sỉ ñ asọ ògbọ mimó 
dì i, 

f0 O sỉ té ẹ sinu iboji tỉtun tỉ on tikararè, eyÏ 
tỉ a gbẹ ninu apata: o sỉ yỉ okuta nla di 
ẹn1—-òna ibojì na, o sỉ lọ. 

51 Maria Magdalene sỉ wà nibè, ati Maria 
keji, nwọn joko dojukọo ibojì na. 

524|Nigbati o di ojo keji, eyi tỉ o tèle ojo 
ipalemo, awon olori alufa, ati awon Farisi wá 
pe¡o lọdọ Pilatu, 

53Nwọon wipe, Alàgba, awa ranti pe clẹtan 
nì wi nigbati o wà lãye pe, Lẹhin ijo mẹta, 
emi o jinde. 

84 Nitorina pase kỉ a kiyesi ibojì na daju titi 
yio fi di ijọ kẹta, ki awon ọmo-ehin rè máse 
Wá li oru, nwọn a sỉ ji ¡ gbé lọ, nwọn a sỉ wi 
fun awon enia pe, O jinde kuro ninu okú: 
bệni isina ìkehìn yio sỉ buru jù tỉ isaju. 

85 Pilatu wi fun wọn pe, Enyin ní oluso: 
mã lọ, ẹ se e daju bi e tỉ le se e. 

88 Beếni nwọn lọ, nwọn sỉ se iboji na daju, 
nwọn ñ edídí đí okuta na, nwọn si yân iạo. 
28 1LI opin gjọ isimi, bỉ ilẹ ojo kini Òsẹ 

tỉ bèrẹ si imó, Maria Magdalene ati 
Maria keji wá lati wö ibojì na. 

2§i wö o, ìselẹ nla sè: nitori angeli Oluwa 
tỉ orun sọkale wá, o sỉ yi okuta na Kuro, o sỉ 
joko le e. 

3Oju rệ dabi manamana, a$o rè Sỉ fún bi 
ègbọn owu: 

4Nitori èru rè awon olusọ warìri, nwọn sỉ 
dabi okú. 

5Angeli na si dahùn, o sỉ wi fun awon 
obinrin na pe, Ẹ má bèru: nitori emi mò pe 
eriyin nwá Jesu, tỉ a tỉ kàn mọ agbelebu. 

5 Kò sỉ nihinyi: nitori o tỉ jïnde gẹge bỉ o tỉ 
wi. Wá, ẹ wò ibiti Oluwa tỉ dubule sỉ. 

7E sỉ yara lọ isọ fun awon oọmo-ehin rè pe, o 
tỉ jinde kuro ninu okú; wo o, ó sãju nyin lọ sỉ 
Galili; nibè li enyin o gbé rỉ ï: wo o, mo tỉ sọ fun 
min. 


711 


8 Nwọn sĩ ñ iberu pẹlu ayò nla yara lọ kuro 
ni ïboj; nwọn si saré lọ iròhin fun awon 
omọ-ehin rè. 

9 Bi nwọn sĩ tỉ niọ isọ fun awon ọmọo-ehin 
Tè, WO 0, Jesu pade wọn, o wipe, Alafa. Nwọn 
sỉ Wá, nwọn sỉ gbá a li esẹ mu, nwọn sĩ tẹriba 
fun u. 

10 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, E má 
bèru: ẹ lọ isọ fun awon arakunrin mi pe, kỉ 
nwon kỉ o lọ sỉ Galili, nibè ni nwon o gbé ri mi. 

114Njẹ bi nwọn tỉ niọ, wo o, ninu awon 
olusọo wá sỉ ilu, nwon rohin gbogbo nkan 
Wonyỉ tỉ o se fun awon olori alufa. 

12 Nigbati awon pẹlu awon agbàgba pejo, tỉ 
nwọn sỉ gbìmo, nwọn ñ òpọ owo fun awon 
omo-ogun na, 

132Nwon wi fun wọn pe, Ẹ wipe, Awon 
omọ-ehin rè wá li oru, nwọn sỉ ji ¡ gbé lọ 
nigbati awa sùn. 


MARKU †1 
14Bị eyi ba de etí Bãle, awa o yỉ ¡ li okàn 
pada, a o sỉ gbà nyin silẹ. 

15 Bếni nwon gbà owo na, nwọn sỉ se geg© 
bỉ a tỉ kó wọn: òrọ yỉ sỉ di rirò kiri lọdọ awon 
Ju titi di oni. 

16 Nigbana li awon omọo-ehin rệ mọokanla 
jade lọ sỉ Galili, sỉ ori òke tỉ Jesu tỉ sọ fun 
wọn. 

17 Nigbati nwọn sĩ ri ¡, nwọn foribale fun u: 
sugbọn awon miran siyemeji. 

18 Jesu sỉ wá, o sỉ sọ fun wọn, wipe, Gbogbo 
agbara li run ati li aiye li a ñfun mi. 

18 [Nitorina e lọ, ẹ ma kó orile—ède gbogbo, 
kỉ ẹ si ma baptisi wọn li oruko Baba, ati ni tỉ 
Omo, ati ni tỉ Emí Mimó: 

20Ki ẹ ma kó wọn lati ma kiyesi ohun 
gbogbo, ohunkohun tỉ mo tỉ pa lỉ ase fun nyin: 
ẹ sỉ kiyesi ¡, emi wà pẹlu nyin nigbagbogbo, titi 
o ñ de opin aiye. Amin. 


IHINRERE 


MARKU 


1IBERE ihinrere Jesu Krist, Qmo Olọ— 
run. 

2Bi a tỉ kọ ọ ninu iwe woli Isaiah: Kiyesi ¡, 
mo rán onse mi siwaju rẹ, eniti yio tún òna rẹ 
se niwaju re. 

3Ohùn enikan tỉ nkigbe ni ïjù, Ẹ tún òna 
Oluwa se, ẹ se oju òna rè tó. 

4 Johannu de, eniti o mbaptisi ni iju, tỉ o sỉ 
nwasu baptismu ironupiwada fun idariji èse. 

5 Gbogbo ilẹ Judea, ati gbogbo awon ará Je— 
rusalemu jade tò ọ lọ, a sỉ tỉ oọwó rè baptisi 
gbogbo wọn li odò Jordani, nwọn njẹwo èsẹ 
wọon. 

§Johannu sỉ wÒ aso irun ibakasie, o sỉ dì 
amure awo mọ egbe rè; o sỉ nje sú ati oyin ìgan. 

7O si nwasu, wipe, Enikan tỉ o pòju mi lọ 
mnbộ lẹhin mi, okùn bata ese cniti emi ko to 
bère tú: 

8 Emi ñ omi baptisi nyin; sugbọn on yio ñ 
Emí Mimó baptisi nyin. 

9O sĩ se li ojo wonni, Jesu jade wá lati Na— 
sareti tỉ Galili, a sỉ tỉ owó Johannu baptisi rè li 
odò Jordani. 

10Lojukanna bỉ o sỉ tỉ goke lati inu omi wá, 
ori orun pinya, Emi nsọkale bi àdaba le e lori: 


1! Ohùn kan sỉ tỉ orun wá, wipe, Iwo nỉ 
ayanfe Omo mị, eniti inu mi dùn sĩ gidigidi. 

12Lojukanna Emí sỉ dari rè sỉ ijù. 

13O sỉ wà li ogoji ojo nỉ ijù, a tỉ ọwó Satani 
dán a wò, o sỉ wà pẹlu awon cranko igbé; 
awon angeli sỉ nse iranse fun u. 

14Lehin igbati a ñ Johannu sinu tubu tan, 
Jesu lọ sỉ Galili, o nwasu ihinrere ijoba Olorun, 

15 O sỉ nwipe, Akokò na de, ijoba Olorun sĩ kù 
si dệdẹ: ẹ ronupiwada, kỉ ẹ sỉ gbà ihinrere gbó. 

18 Bị o sỉ tỉ nrìn letl okun Galili, o ri Simoni 
ati Anderu arakunrin rè, nwọon nsọ àwon sinu 
okun: nỉitoriti nwon se apeja. 

17 Jesu sỉ wi fun wọon pe, Ẹ mã tò mi lehin, 
emi o sỉ sọ nyin di apeja enia. 

18Lojukanna nwọn sỉ ñ àwon wọn sile, 
nwọn sỉ tò ọ lehin. 

18 Bỉ o sỉ tỉ lọ siwaju die, o ri Jakobu ọmo 
Sebede, ati Johannu arakunrin rè, nwon wà 
nỉnu okò, nwọn nđdí àwon wọn. 

20Lojukanna o sỉ pè wọn: nwọn sỉ ñ Sebede 
baba wọn silẹ ninu oọkò pẹlu awon alagbase, 
nwon sỉ tò ọ lehin. 

2! Nwọn sỉ lọ sĩ Kapernaumu; lojukanna o 
Sỉ Wò inu sinagogu li ojọ, isimi, o si nkóni. 


MARKU 1, 2 
22Enu sỉ yà wọn sỉ ẹkó rệ: nitoriti o nkó 
wọn bỉ eniti o lỉ ase, kì isi se bï awon akowe. 

23 Okunrin kan si wà ninu sinagogu wọn, tỉ 
o li emi aimó; o sỉ kigbe soke. 

?4O wipe, Jowo wa je; kini se tawa tirẹ, 
Jesu ara Nasareti? iwo wả lati pa wa run? emi 
mò eniti iwo se, Eni—Mimó Olorun. 

25 Jesu sỉ ba a wi, o wipe, Pa ẹnu rẹ mó, kỉ 0 
Sỉ jade kuro lara rệ. 

28 Nigbati mi aimó na si gbé e sanle, o ke 
li ohũn rara, o sỉ jade kuro lara rè. 

27 Hà sĩ se gbogbo wọn, tobe tỉ nwon ñ mbi 
ara wọn lere, wipe, Kili eyi? ekó titun li eyi? 
nitoriti o ñ agbara pase fun awon eẹmi aimó, 
nwọn sỉ gbó tirè. 

28 Lojukanna okikí rè si kàn yi gbogbo ekùn 
Galili kả. 

29 Nigbati nwọn sỉ jade kuro ninu sinagogu, 
lojukanna nwon wò ile Simoni ati Anderu, 
pẹlu Jakobu ati Johannu. 

30 lya aya Simoni sỉ dubule aìsan ibả, nwọn 
Sỉ sọ ©ran rè fun u. 

31O si wá, o fà a lọwo, o sĩ gbề e dide; loju— 
kanna ibã na sỉ fi ¡ sile, o si nạe iranse fun 
Won. 

32 Nigbati o di asale, tỉ õrun wò, nwọn gbe 
gbogbo awon alaìsan, ati awon tỉ o li emi i èsu 
tò ọ wä. 

33 Gbogbo ilu sỉ pejo li enu—-òna. 

34O si wò òpo awon tỉ o ni onirũru àrun 
sàn, o sỉ lé òpọ emi èsu jade; ko sỉ jẹ ki awon 
ẹmi èsu na kỉ o fohun, nitoriti nwọn mò ọ. 

35 sỉ đide li owurÒ kỉ ilẹ to mó, o sỉ jade 
lọ sỉ ibi iju kan, nibe li o sỉ ngbadura. 

38 Simoni at awon tỉ o wà pẹlu rè sỉ nwá a. 

37 Nigbati nwọn sỉ rỉ i, nwoọn wi fun u pe, 
Gbogbo enia nwá ọ. 

38 O si wi fun wọn pe, E je kỉ a lọ sỉ lu mi— 
ran, ki emi kỉ o le wasu nibè pẹlu: nitori eyi li 
emi sá se wá. 

3O sỉ nwãsu ninu sinagogu wọn lọ nỉ 
gbogbo Galili, o sỉ né awon ẹmi èsu jade. 

40 Okunrin kan tỉ o dẹte sỉ tò ọ wả, o sỉ 
kunle niwaju rè, o si mbè e, o sỉ wi fun u pe, 
Bi iwo ba fẹ, iwo le sọ mi di mimó. 

#1Jesu sãnu rè, 0 nả owở rệ, o ñ bà a, o Sỉ 
wỉ fun u pe, Mo fẹ, iwo di mimỏ. 

42 Bỉ o si tỉ sòrọ, lojukanna ètẹ na fï ¡ sile; o 
sỉ di mimó. 

43O sĩ kilo fun u gidigidi, lojukanna o sỉ rản 
a lo; 

44O sỉ wi fun u pe, Wo o, mảse sọ ohunko— 
hun fun enikeni: sugbọn lọ, ñ ara rẹ hàn fun 


712 


alufa, kỉ o sỉ ñ èbun iwenumó rẹ tỉ Mose tỉ 
palase, ni erí fun wọn. 

45 Sugbon o jade, o sỉ bẹre sỉ ikokiki, ati Sỉ 
itäna òran na kale, tobẽ tỉ Jesu kò sỉ le wò ilu ni 
gbangba mó, sugbọn o wä lẹhin odi nibi iju: 
nwon sỉ tò ọ wä lati ìha gbogbo wá. 


1NIGBATI o sỉ tủn wò Kapernaumu lọ 
lẹhin ijo melokan; okikí kàn yiká pe, o 
wà nỉnu ile. 

?Lojukanna òpọ enia sỉ pejo tobế tỉ aye kò 
sỉ ftun wọn mọ, kò si, tỉ de eẹnu-òna: o sỉ 
Wasu ÖrỌ na fun wọn. 

3 Nwọn sỉ wä sọdọ rè, nwon gbé enikan tỉ o 
li egba tò ọ wả, eniti mẹrin gbé. 

4Nigbati nwọn kỏ si le sunmọ ọ nitori òpọ 
enia, nwọn si sí orule ile nibiti o gbé wà: 
nigbati nwọon sỉ da a lu tan, nwon sọ akete na 
kale lori eyiti elẹgba na dubule. 

SNigbati Jesu ri igbagbó wọn, o wi fun 
lepba na pe, Qmọ, a dari èse rẹ j ọ. 

5 Sugbọn awon kan ninu awon akowe wà tỉ 
nwyọn joko nibè, nwọn si ngbero li okàn wọn, 
Wwipe, 
1Êse tỉ okunrin yi ñ sorọ bayi? o nsọ 
orạ-odi; tali o le dari ese jìni bikose ẹnikan, 
aní Olorun? 

8Lojukanna bỉ Jesu tỉ woye lỉ okàn rè pe, 
nwọn ngbèro bệ ninu ara wọn, o wi fun won 
pe, se tỉ enyin ñ nrò nkan wonyi ninu gkàn 
nyin? 

9 Ewo li o ya jù lati wi fun elẹgba na pe, A 
dari èsẹ rẹ jì Q; tabi lati wipe, Dide, sỉ gbé 
akete rẹ, kỉ o si ma rìn? 

10 Sugbọn ki ẹ le mò pe, Qmọo-enia li agbara 
li aiye lati dari ệse jini, (o wi fun elegba na pe,) 

11Mo wi fun ọ, Dide, gbé akete rẹ, ki o sỉ 
mã lọ ile rẹ. 

12O si dide lojukanna, o sỉ gbé akete na, O0 
sỉ jade lọ li oju gbogbo wọn; tobệ tỉ enu ñ yà 
gk:ogbo wọon, nwọn sỉ yin Olorun logo, wipe, 
Awa Ko ri irủ eyi ri. 

13O sĩ tủn jade lọ sỉ eti okun; gbogbo ijọ 
erủa Sỉ wá sọdọ rè, o sỉ Kó wọn. 

14 Bỉ o sỉ tỉ nkoja lọ, o ri Leñ ọmọo Alfeu, o 
joko ni bode, o sĩ wi fun u pe, Mã tò mi lẹhin. 
O sĩ dide, o tỏ ọ lẹhin. 

15 O sỉ se, bi o sỉ tỉ joko tì onje ni ile rè, òpọ 
awon agbowode ati elese wä bá Jesu joko pẹlu 
awvon omo-ehin rè: nitoriti nwon pò nwọn sỉ 
tỷ ọ lehin. 

16 Nigbati awon akowe ati awon Farisi sỉ rỉ 
¡ tỉ o mbá awon agbowode ati awon elese 


713 


jeun, nwọn wi fun awon oọmọ-ehin rè pe, 
ÊtHri tỉ o ñ mba awon agbowode ati awon 
clese je, tỉ o si mba wọon mu? 

17 Nigbati Jesu gbó, o wi fun won pe, Awon tỉ 
ara wọn le kì iwả onisegun, bikose awon tỉ ara 
wọn ko đa: Emi ko wá lati pè awon olododo, 
bikose awon elese sỉ ironupiwada. 

18 Awon omo~ehin Johannu, ati awvon omo— 
chin awon Farisi a ma gbàwe: nwọn sỉ wá, 
nwon sỉ bi ¡ pe, Ẽse tỉ avon ọmo-ehin Johan— 
nu, ati awon omo-ehin awon Farisi ñ ngbàwe, 
sugbọn awon ọmọo-ehin rẹ ko gbàwe? 

18 Jesu sỉ wi fun wọn pe, Enyin le mu kỉ 
awon ọmo ile iyawo gbàwe, nigbati okọ 
iyawo mbẹ lọdọ wọon? niwon igbati nwọn ni 
okọ iyawo lọdo won, nwọn kò le gbàwe. 

20 Sugbọon gjo mbò nigbati a o gbà okọ iyawo 
lowo wọn, nigbana ni nwọn o gbàwe nỉ ijọ 
wonni. 

#1 Ko sỉ eniti ifñi idãsa aso titun mọ ogbologbo 
èwu; bi bệko eyi titun tỉ a ñ lẹ ẹ a fà ogbologbo 
Yya, asọo a sỉ ma ya siwaju. 

22 Ko sỉ eniti iñ oọti—waini titun sinu ogbo— 
logbo ìgo; bi bệko ọti—waini tỉtun a bẻ ìgo na, 
gti—waini a sỉ đanu, ìgo na a sỉ fàya; sugbọn 
gtỉ—waini titun ni ã f sinu ìgo titun. 

23O sỉ se, bi Jesu tỉ nkoja lọ lãrin oko okà li 
gjo isimi; awon omọ-ehin rè bère sỉ ima ya 
ipẻ okà bỉ nwọn tỉ nlọ. 

24 Awon Farisi sỉ wi fun u pe, WO o, se tỉ 
nwọon f nse eyi tỉ kò yẹ li ojo isimi? 

25O si wi fun wọn pe, Enyin kò tỉ kà ohun 
tỉ DaBdi se, nigbati o se alaini, tỉ ebi sĩ npa a, 
on, ati awon tỉ o wà lọdọ rè? 

28 Bi o tỉ wÒ inu ile Olorun lọ li ojo Abiatari 
olori alufa, tỉ o sỉ jẹ akara ifihàn, tỉ ko tó fun u 
lati je bikose fun awon alufa, o sỉ ñfun awon tỉ 
mbe lọdọ rệ pẹlu? 

27O si wi fun wọn pe, A đá ojo isimi nitori 
enia, a kò dá enia nitori ojo isimi: 

28 Nitorina Qmo-—enia li olưwa ojo isimi pẹlu. 


1O sĩ tủn wộ inu sinagogu lọ; okunrin 
kan sỉ mbe nibè tỉ oọwó rè kan rọ. 
2Nwọon sỉ nạo ọ, bi yio mu u larada li ojo 
isimi; ki nwọn ki o le ñ ¡ sùn. 

3O si wi fun okunrin na tỉ ọwÓ rè rQ pe, 
Dide, duro larin. 

4O si wi fun wọn pe, O tó lati mã se rere li 
gjo isimi, tabi lati mã se buburu? lati gbà ẹmí 
là, tabi lati pa a run? nwọn si đake. 

5Nigbati o sỉ ñ ibinu wò gbogbo wọn yiká, 
tỉ inu rệ baje nitori lile àiya wọn, o wi fun 


MARKU 2, 3 
okunrin na pe, Nà ọwó rẹ. O sỉ nà a: owó rè sỉ 
pada bò sipò gege bi ekeji. 

§ Awon Farisi jade lọ lojukanna lati ba awvon 
omo-ehin Herodu gbìmo pò sỉ i, bi awon iba 
tỉ se pa a. 

?Jesu pẹlu awon omọo-ehin rè si kuro nibè 
lọ sỉ eti okun: ijo enia pipo lati Galili ati Judea 
wWá sỉ tò ọ lehin, 

8 Ati lati Jerusalemu, ati lati Idumea, ati lati 
oke odò Jordani, ati awon tỉ o wà niha Tire on 
Sidoni, ijo enia pipo; nigbati nwọon gbó ohun 
nÌa tỉ o se, nwọn tò ọ wä. 

%®O si wi fun awon omọ-ehin rè pe, kỉ 
nwọn mu okò kekere kan sunmọ on, nitori ijo 
enia, ki nwọon ki o má bà bilù u. 

108Nitoriti o mu òpọ enia larada; tobệ tỉ 
nwọn mbì ara wọn lù u lati ñ ọwó kàn a, iye 
awon tỉ o li arùn. 

11 Ati awon emi aimó, nigbàkugba ti nwọn 
ba rỉ i¡, nwọon a wole niwaju rè, nwon a kigbe 
soke, wipe, Iwo li Omo Olorun. 

12O sĩ kìlọ fun wọn gidigiđi pe, ki nwọn kỉ 
o mảse ñ on hàn. 

13 O si gùn ori òke lọ, o sỉ npè ẹnikeni tỉ o 
fẹ sọdọ rè: nwon sỉ tò ọ wá. 

1O sĩ yàn awon mejila, kỉ nwọn kỉ o le mã 
gbé odo rè, ati ki o le ma rản wọn lọ lati 
WaSu, 

15 Ati lati li agbara lati wÒ arunkarun san, 
ati lati lé awon emi èsu jade: 

18 Simoni eniti o sỉ sọ apele rè ni Peteru; 

1PAti Jakobu ọmọ Sebede, ati Johannu 
arakunrin Jakobu; o sỉ sọ apele wọn nỉ 
Boanerge, eyi tỉ ijẹ Awon ọmo ãrá: 

18 Ati Anderu, ati Filippi, ati Bartolomeu, 
ati Matteu, ati Tomasi, ati Jakobu ọmọ Alfeu, 
ati Taddeu, ati Simoni tỉ a npè ni Selote, 

18 Ati Judasi Iskariotu, eẹniti o sỉ ñ ¡ hàn 
pelu: nwọn sỉ wò ile kan lọ. 

29 ljo enia si tủn wojo pò, ani tobẽ tỉ nwon 
ko tile le jẹ onje. 

2INigbati awon ibatan rè sỉ gbó eyini, 
nwọn jade lọ lati mu u: nitoriti nwọn wipe, 
Ori rè baje. 

22Awon akowe tỉ o tỉ Jerusalemu sọokale 
wá, wipe, O ni Beelsebubu, olori awon emi 
èsu li o sỉ ñ nié awon mi èsu jade. 

?3O si pè wọn sọodọ rè, o sỉ ñ owe ba wọn 
SỌrọ pe, Satani yio tỉ se le lé Satani jade? 

24 Bi ijoba kan ba sỉ yàpa sĩ ara rè, ijoba na 
kì yio le duro. 

#5 Bi ile kan ba sĩ yàpa sỉ ara rệ, ile na kì yio 
le duro. 


MARKU 3, 4 

28 Bi Satani ba sỉ đide sỉ ara rè, tỉ o sỉ yàpa, 
on kì yio le duro, sugbọn yio nỉ opin. 

2TKò sỉ eniti o le wộ ile okunrin alagbara 
kan lọ, kỉ o sỉ kó o li erù lọ, bikosepe o tèteko 
đè okunrin alagbara na li okùn; nigbana ni yío 
le kó o li erủ nỉ ile. 

28 Lõto ni mo wi fun nyin, Gbogbo èse li a o 
đari wọn jì awon omọ enia, ati gbogbo oro—odi 
nỉpa eyiti nwon o ma ñ soro-odi: 

29 Sugbọn eniti o ba sọro-odi si Emi Mimó 
kì yio ni idariji titi lai, sugbọn o wà ninu ewu 
ẹbi ainipekun: 

30 Nitoriti nwọn wipe, O li emi aimó. 

314[Nigbana li awon arakunrin rè ati iya rè 
Wá, nwọn đuro lode, nwon sỉ ranse sỉ ¡, nwoọn 
npè e. 

32 Awon ðpọ enia sỉ joko lọdọ rè, nwọn sỉ 
wi fun u pe, Wò o, iya rẹ ati awon arakunrin 
rẹ nwá ọ lode. 

33 O sỉ đa wọn Iohùn, wipe, Tani ise iya mi, 
tabi awon arakunrin mi? 

34O sĩ wỏ gbogbo awọon tỉ o joko lọdọ rè 
yiká, o sỉ wipe, Wô iya mi ati awon arakunrin 


35 Nitori enikeni tỉ o ba se ifẹ Olorun, on na 
li arakunrin mi, ati arabinrin mi, ati iya mi. 
1O sỉ tún bère sỉ ikoni leti okun: òpọ ijo 


4 enia sỉ pejo sọdọ rè, tobệ tỉ o bó sinu ọkò 
kan, o sỉ joko ninu okun; gbogbo awon enia sỉ 
Wà ni ilẹ leti okun. 

2O sỉ ñ owe kó wọn li ohun pipọ, o sỉ wi 
fun wọn ninu ekó rè pe, 

3Eñ eti sile; Wo o, afunrugbin kan jade lọ 
ifunrugbin; 

4O sỉ se, bỉ o tỉ nĩunrugbin, điẹ bó sỉ ẹba 
Òna, awon eiye si wá, nwọn sỉ sả a jẹ. 

5 Diẹ sỉ bó sori ilẹ apata, nibiti kò li erupệ 
Đỉpo; lojukanna o sỉ tỉ hủ jade, nitoriti kò nỉ 
ijinle: 

8 Sugbọn nigbati ðrùn goke, o jóna; nitoriti 
kỏ ni gbongbo, o gbẹ. 

TDie sỉ bó sarin egún, nigbati egún sỉ dàgba 
soke, o fun u pa, kỏ sỉ so eso. 

8 Omiran si bó sỉ ilẹ rere, o sỉ so eSo, tỉ o 
ndagba tỉ o sỉ npò; o sỉ mu eso jade wá, omiran 
ogbogbọn, omiran ogotota, omiran ogoròrun. 

3O sĩ wi fun wọn pe, Eniti o ba li etí lati ñ 
gbọ, kỉ o gbó. 

10 Nigbati o kù on nikan, awon tỉ o wà lọdọ 
rè pẹlu awon mejila bi ¡ lẽre idi owe na. 

11 O sỉ wi fun won pe, Enyin li a fifun lati mộ 
ohun ïjinle ijoba Olorun: sugbọn fun awon tỉ o 


714 


wa lode, gbogbo ohun wonyï li a nĩ owe sọ fun 
'WQ1: 

12Nitori ni ríri ki nwọn kỉ o le rỉ, ki nwọon 
má sỉ kiyesi; ati ni gbigbó ki nwọn ki o le gbó, 
kỉ o má sỉ yề won; ki nwon kỉ o má ba yipada, 
kỉ a má ba dari ji wọn. 

13O si wi fun wọn pe, Enyin kò mò owe yï? 
enyin o ha tỉ se le mộ owe gbogbo? 

14 Afunrugbin funrugbin òrọ na. 

15 Awon wonyi si ni tỉ ẹba òna, nibiti a 
funrugbin òro na; nigbati nwọn si tỉ gbhó, 
lojtkanna Satani wá, o sỉ mu òrọ na tỉ a fọn sỉ 
àïya wọn kuro. 

18 Awon wonyỉ pẹlu sỉ li awon tỉ a fun sori 
ile apata; awon eniti nigbati nwọn ba gbó òrọ 
na, lojukanna nwọn a ñ ayÒ gbà a; 

1T7Nwọn kö si ni gbongbo ninu ara wọn, 
sugbọn nwọn a wà fun ìgba die: lehinna 
nigbati wahalà tabi inunibini ba dide nitori 
Šrọ na, lojukanna nwọn a kọsè. 

18 Awon wonyïi li awon tỉ a fun sarin egún; 
awon tỉ o gbó Šrọ na, 

19 Aniyan aiye, ati itanje orò, ati ifekufe 
ohun miran sỉ bọ sinu wọn, nwọn fún òrọ na 
pa, bệli o sỉ je alaileso. 

20 Awon wonyïỉ sỉ li eyi tỉ a fún sỉ ilẹ rere; irú 
awon tỉ o gbó @rọ na, tỉ wọn sĩ gbả a, tỉ wọn sỉ 
so ©so, omiran ogbogbòn, omiran ogotota, 
Orran oøororun. 

21O sỉ wi fun wọn pe, A ha gbé fitilà wá 
lati f sabe òsuwọn, tabi sabe akete, kỉ a ma sỉ 
se gbé e kà ori opá fitilà? 

22 Nitori kò sỉ ohun tỉ o pamó bikose kỉ a le 
fñ ¡ han; bệni kò sỉ ohun tỉ o wà ni ikokọ, 
bikosepe kỉ o le yọ sỉ gbangba. 

23 Bi enikeni ba li etí lati fï gbó, kỉ o gbó. 

24O si wi fun wọn pe, Ẹ mã kiyesi ohun tỉ 
enyin ngbó: ösuwon tỉ enyin ba ñ wòn, on li a 
o fi wòn fun nyin: a o sỉ ñ kún u fun nyin. 

25 Nitori eniti o ba nỉ, on lỉ a o fifun: ati eniti 
kò ba sỉ nỉ, lọwo rè li a o sỉ gbà eyi na tỉ o nỉ. 

28 {O sỉ wipe, Bẹ sá nỉ ijoba Olorun, o dabi 
ẹnipe ki okunrin kan funrugbin sori ilẹ; 

27Ki o sỉ sũn, kỉ o sỉ dide lĩ oru ati li osán, 
kỉ irugbin na kỉ o sỉ sọ jade kỉ o sỉ đàgba, on 
kò sỉ mộ bỉ o tỉ ri. 

28 Nitori ilẹ a ma so eso jade fun ara rè; 
ekini ehù, lẹhinna ipé, lẹhinna ikunrmno okà 
nỉnu ipé. 

29 Sugbọon nigbati eso ba pón tan, lojukanna 
or: a tệ đoje bọ inu rè nitori igba ikorẻ de. 

30 {O sĩ wipe, Kili a o ñ ijoba Olorun we? 
tabi kili a ba fi se akawe rè? 


715 


#1© dabi wóro irugbin mustardi, eyiti, 
nigbati a gbin ¡ sĩ ilẹ, bi o tiệ se pe o kére jù 
gbogbo irugbin tỉ o wa nỉ ilẹ lọ, 

32Sibe nigbati a gbin ¡ öo đàpba soke, o sỉ đi 
titobi jù gbogbo ewebe lọ, o sỉ pa ẹká nla; tobe 
tỉ awon eiye oju orun le ma gbe abe ojiji rè. 

33 lrù òpo owe bệ li o ñ mba wọn nséïo, 
niwon bi nwon tỉ le gbà a sỉ. 

34Sugbon on kì iba wọn sọrọ laìsi owe: 
nigbati o ba sỉ kù awon nikan, on a sỉ sọ idi 
ohun gbogbo fun awon omo-ehin rè. 

35 Ni ijo kanna, nigbati alẹ lẹ tan, o wi fun 
won pe, E je ki a rekơja lọ sỉ apá keji. 

3% Nigbati nwon sĩ tỉ tu ijo ká, nwonsi gbà a 
geee bỉ o tỉ wà sinu okò. Awon okò kekere 
miran pẹlu si wà lọdọ rè. 

37Ì]ji nla si dide, ìgbi si mbù sinu ợRò, tobệ 
tỉ okò fi bèrẹ sĩ Ikún. 

38 On päpã sỉ wà ní idi okò, o nsùn lori irọ— 
Tỉ: nwon sỉ jí ¡, nwon sĩ wi fun u pe, Olukoni, 
1wo ko bikita bi awa segbé? 

39 O sĩ ji, o ba afefe na w†, o si wi fun okun 
pe, Dake jẹ. Afefe sỉ da, iparoro nla si de. 

40O sĩ wi fun wọn pe, Êse tỉ enyin ñ nse 
ojo bệ? e kò tỉ iní igbagbo sibe? 

4! Eru sỉ ba wọn gidigidi, mwọn si nwi fun 
ara wọn pe, lrú enia kili eyi, tỉ ati afefe ati okun 


ghó tirệ? 
5 TNWOQN š$¡ Wá š§ỉ apa keji okun ni ilẹ 
awon ara Gadara. 

2Nigbaf o sỉ tỉ inu okò jade, lojukanna 
gkwrurin kan tỉ o 1i erni aimo pade rè, o nti ibi 
ibojì jade wá, 

3Eniti o ni ibugbe rè ninu ibojì; kò sỉ sỉ 
cniti o le đè e, kò sỉ, kì ise èwon: 

4 Nitoripe nigbapupo li a tỉ níi sẹkesekẹ ati 
èwọn de e, on a sỉ dá èwon na meji, a sỉ dá 
sekeseke wéwe: bếni kò sĩ enikan tỉ o li agbara 
lati se e rò. 

5 Ati nigbagbogbo, li osán ati li oru, o wà 
lori òke, ati ninu ibojì, a ma kigbe, a si ma ñ 
okuita pa ara rè lara. 

5Sugbọn nigbati o ri Jesu li Òòkere, o sare 
wá, o sỉ foribale fun u, 

7O sĩ nkigbe li ohùn rara, wipe, Kini se 
temi tirẹ, Jesu, iwo Omo Olorun QOgá—-ogo? 
mo fñ Olorun bè ọ, ki iwo ki o máse da mi 
loró. 

8Nitoriti o wi fun u pe, Jade kuro lara okun— 
Tin na, iwo emi aimó. 

3O si bi ¡ lếre pe, Oruko rẹ? O sỉ dahùn, 
wipe, Legioni li oruko mi: nitori awa pò. 


MARKU 4,5 
18 O si bè ẹ gidigidi pe, ki o máse rán wọn 
jade kuro nỉ ilẹ na. 

11 Aebo òpọ eledẹ kan sĩ wà nibe tỉ njẹ lẹba 
oke. 

12Gbogbo awon emi èsu bè eẹ Wwipe, Rán 
wa lọ sinu awon elẹdẹ, ki awa kỉ o le wò inu 
wọn lọ. 

13 Lopan Jesu sỉ jowo won. Awon emi aimó sỉ 
jade, nwọon sỉ Wò inu awon elẹde lọ: agbo elẹdẹ 
Sỉ tupũ nwọn sĩ sure ni gerepere lọ sinu okun 
(nwon sỉ to ìwon egbã;) nwọn sĩ kú sinu okun. 

14 Awon tỉ mbó wọn sỉ sá, nwọn sỉ lọ ròhin 
ni ïu nla, atì ni ilẹ na. Nwọn sĩ jade lọ lati wò 
ohun na tỉ o se. 

15 Nwọn si wá sodo Jé#, nwọn sỉ ri eniti o 
tỉ ni emi èsu, tỉ o sỉ ni Legioni ná, o joko, o sỉ 
Wo$o, iyè rệ sI bọ sỉ ipò: èru sĩ ba wọn. 

16 AWon tỉ o ri ¡ si ròrin fun wọn bì o tỉ ri 
fun eniti o li emi èsu, ati tỉ awon eledẹ pẹlu. 

17 Nwọn sỉ bère sĩ ibè ẹ, wipe, ki o lọ Kuro 
li àgbegbe wọn. 

18 Bí o sỉ tỉ nwộ inu okò, eniti o tỉ li emi èsu 
Ta o mbe ẹ, kỉ on ki o le mã bá a ghé. 

19 Sugbọn Jesu kò gbà fun u, sugbọn o wi 
fun u pe, Lọ sỉ ile rẹ kỉ o sỉ sọ fun awon ará ile 
rẹ, bi Oluwa tỉ se ohun nla fun ọ, ati bi o sỉ tỉ 
sanu fun ọ. 

20O sĩ pada 3o, o bère sĩ ima ròhin ni Deka— 
poli, ohun nla tỉ Jesu $e fun u: enu $ỉ ya gbøgbơ 
enia. 

21 Nigbati Jesu sỉ tun tỉ inu okò koja sỉ apa 
keji, òpọ enia pejo tì i: o sĩ wà leti okun. 

22Si wo o, okan ninu awon olori sinagogu, 
tỉ a npè ni Jairu, wa sọdọ rè; nigbati o sỉ rỉ ¡, o 
wole lẹba esẹ rè, 

23O si bè ẹ gidigidi, wipe, Qmobinrin mi 
kekere wà loju ikú: mo bè ọ kỉ o wá f gwó rẹ 
le e, kỉ a le mu t larada: on o sỉ yè. 

24O sĩ ba a lọ; òpọ enia sỉ niộ ọ lẹhin, nwọn 
sỉ nhá a lỉ àye. 

25 Obinrin kan tỉ o tỉ nỉ isun èje li eđún mejila, 

28 Eniti oju rè sỉ ri ohun pipọ lọdọ òpọ awon 
onisegun, tỉ o sỉ tỉ ná ohun gbogbo tỉ o nỉ tan, tỉ 
kò si sàn rara, sugbọn kàka bệ o npò siwaju. 

2? Nigbati o gburo Jesu, o wá sehin rè larin 
òpo enia, o fowókàn as rè. 

28 Nitori o wipe, Bi mo ba sá le ñ ọwó mi 
kàn aso rè, ara mỉ yio đa. 

28 Logan ni isun èjẹ rè sỉ tỉ gbẹ; on sỉ mò 
lara rè pe, a mu on larada ninu arun na. 

30 Lopan Jesu sỉ tỉ mò ninu ara rè pe, ase tỉ 
ara on jade, o yipada larin oọpọo enia, o sỉ wipe, 
Tali o f owó kàn mi li aso? 


MARKU 5,6 


3! Awon omo-ehin rè wi fun u pe, Iwo ri bỉ 
ijo enia tỉ nhá ọ li àye, iwo sĩ nwipe, Tai o 
owó tó mi? 

3O sĩ wò yiká lati ri eniti o se nkan yi. 

33 Sugbọn obinrin na nị ibèru ati iwariri, bi 
o tỉ mò ohun tỉ a se lara on, o wá, o sỉ wolẹ 
niwaju rè, o sỉ sọ gbogbo otito fun u. 

34 O si wi fun u pe, Omobinrin, igbagbó rẹ 
mu Ọ larada; mã lọ H alaña, kì iwo kỉ o sỉ sàn 
nỉnu arun rẹ. 

35Bi o sỉ tỉ nsòro H enu, awon kan tỉ ile 
olori sinagogu wá tỉ o wipe, Qmobinrin rẹ kú: 
&se tỉ iwo sỉ ñ nyo olukoni lẹnu? 

38 Lojukanna bỉ Jesu tỉ gbó Òrọ na tỉ a sọ, © 
sỉ wi fun olori sinagogu na pe, Má bĐèru, sá 
gbagbó nikan. 

37Kò sỉ jẹ ki enlkeni tò on lẹhin, hikose 
Peteru, ati Jakobu, ati Johannu arakunrin Ja— 
kọbu. 

38 O sĩ wá sỉ ile olori sinagogu, o sỉ rỉ ariWo, 
ati awvon tỉ nsọokun tỉ nwon sỉ npohunrere 
ekún gidigidi. : 

39 Nigbati o sỉ wole, o wi fun wọn pe, Eg§e tỉ 
ẹnyin ñ npariwo, tỉ ẹ sỉ nsọkun? mo na ko 
kú, sugbọn sisùn li o sùn. 

40 Nwọn sỉ ñ rẹrin eleya. Sugbọn nigbati o 
sỉ tì gbogbo wọn jade, o mu baba ati iya omo 
na, ati awon tỉ o wà pẹlu rè, o sỉ wò ibiti omọ 
na gbé dubuie sỉ. 

#!O si mu ọmọ na li ọWó, o wi fun u pe, 
Talita kumi; itumọ eyi tí ijẹ Qmobinrin, mo 
wi fun ọ, Dide. 

42Logan omobinrin na sỉ dide, o sỉ nrìn; 
nitori ọmọ odún mejila ni. Èru si ba wọn, ẹnu 
si yà wọn gidigidi. 

43O si pase fun wọn gidigidi pe, ki enikeni 
ki omáse mò eyi; o sỉ wipe, ki nwọn kỉ o fun 


ulionje. 
óÓ 1O SI jade nibè, o wá sỉ ilu on tikararè; 
awon ọmo-ehin rè sỉ tò ọ lẹhin. 

2Nigbati o sỉ di gjo isimi, o bèrẹ sỉ ikoni 

nỉnu sinagogu; ẹnu sỉ yà awon enia pipo tỉ o 

gbó, nwon wipe, Nibo li okunrin yi gbé tỉ ri 

nkan wonyi? irú ogbón kili eyi tỉ a ñfun u, tỉ 

irú isẹ agbara bayỉ nti owó rè se? 

3 Gbenagbena na kọ yi, omo Maria, ara— 
kunrin Jakobu, ati Jose, ati tỉ Juda, ati Simoni? 
awon arabinrin rè kò ha si wà nihinyi lọdọ 
wa? Nwọn sĩ kosè lara rè. 

* Sugbọon jesu wi fun wọn pe, Ko sỉ woli tỉ o 
wà laili olá, bikose nỉ ilu on tikararè, ati larin 
awon ibatan rè, ati ninu ile rè. 


716 


5sOn ko sỉ le se isẹ agbara kan nibè, jù pe o 
gbé owó rè le awon alaisan điẹ, o sỉ mu wọn 
larada. 

§Enu sỉ yà a nitori aigbagbó wọon. O sỉ lọ sỉ 
gbogbo iletò yiká, o nkọni. 

7O si pè awon mejila na sodọ rè, o bère sỉ 
irán wọn lọ ni meji-meji; o sỉ ñ ase fun wọn 
lori awon emi aimó; 

8O sĩ pase fan wọn pe, ki nwọon ki o máse 
mu ohunkohun, lọ sỉ àjo wọn, bikose opá 
nikan; ki nwọon ki o máse mu àpo, tabi akara, 
tabi owo ninu asuwon wọn: 

®Sugbon ki nwọon ki o wờ salubàta: kỉ 
nWwọn máse wò èwu meji. 

18O si wi fun wọn pe, Nibikibi tỉ enyin ba 
Wò ile kan, nibè ni ki ẹ mã gbé titi enyin o ñ 
jade kuro nibè na. 

11 Enikeni tỉ kò ba sỉ gbà nyin, ti kò si gborò 
nyin, nigbati ẹnyin ba jade kuro nibè, ẹ gbòn 
eruku ẹsẹ nyin fun erí sỉ wọn. Lõto ni mo wi 
fun nyin, yio san fun Sodomu ati Gomorra li 
ojo idajo jù fun ilu nia na lọ. 

12 Nwọn sỉ jade lọ, nwọn sỉ Wasu ki awon 
enia ki o le ronupiwada. 

13 Nwọn sỉ lề òpọ awon emi èsu jade, nwọn 
Sỉ ñ oróro kùn òpọ awon tỉ ara wọn se alaida, 
nwọn si mu wọn larada. 

18 Herodu oba sỉ gburo rè; (nitoriti okikí 
orukọ rè kàn yiká:) o si wipe, Johannu Baptisti 
jinde kuro ninu oku, nitorina nỉ isẹ agbara se 
nạse lati owo rè wá. 

15 Awon eẹiomiran wipe, Eliiah ni. Sugbọn 
awon miran wipe, Woli kan nỉ, tabi bi ọkan 
nỉnu awon woli. 

1§Supbọn nigbati Herodu gbó, o vripe, 
Johannu ni, ẹniti mo tỉ bé lori: on li o jinde 
kuro nỉnu okú. 

17 Herodu tikararè sá tỉ ransẹ mu Johannu, 
o sỉ dè e sinu tubu nỉitori Herodia, aya Filippi 
arakunrin rè: on sá tỉ ñ ï se aya. 

18 Johannu sá tỉ wi fun Herodu pe, kò tó fun 
iwo lati ni aya arakunrin rẹ. 

19 Nitorina ni Herodia se nỉ ¡ sinu, on sỉ nfẹ 
ipa a; sugbon kò le se e: 

20 Nitori Herodu bèru Johannu, o sỉ mộ ọ 
li olõto enia ati ẹni mimó, o sỉ ntọju rè; 
nỉgbati o gbọorọ rè, o se ohun pipọ, o sỉ fi 
ayò gbọrọ rè. 

#1 Nigbati ojo tỉ o wò sỉ de, tỉ Herodu sàse 
gjo ibí rè fun awọon ijoye rè, awon balogun, 
ati awon olori ni Galili; 

22Nigbati omobinrin Herodia sỉ wole, tỉ o sỉ 
njó, o mu inu Herodu dùn ati awon tỉ o ba a 


717 


joko, oba si wi fun omobinrin na pe, Bère 
ohunkohan tỉ iwo fe lọwo mi, emi o sỉ ñifun ọ. 

23O sĩ bura fun u, wipe, Ohunkohun tỉ iwo 
ba bere lọwo mi, emi o sỉ ñfun ọ, titi ñ de 
idameji ijoba mi. 

4O sĩ jade lọ, o wi fun iya rè pe, Kini ki emi 
kỉ o bère? Ơn sỉ wipe, Ori Johannu Baptisti. 

25Lojukanna, o si wole tò oọba wá kánkan, o 
bère, wipe, emi nfe ki iwo kỉ o ñ ori Johannu 
Baptisti ftun mi ninu awopoko nỉsisiyi. 

?8Inu oba sỉ baje gidigidi; sugbọn nitori 
ibura rè, ati nitori awon tỉ o bá a joko pò, kò sỉ 
fẹ ikò fun u. 

27Logan oba sỉ rán esó kan, o fi ase fun u 
pe, kỉ o gbé ori rè wá: o sỉ lọ, o bé Johannu 
lori ninu tubu. 

28O si gbé ori rè wá ninu awopokọ, o sỉ fñ 
fun omobinrin na: omobinrin na sỉ ñ fun iya rè. 

29 Nigbati awvon omọo-ehin rè sỉ gbó, nwọn 
wá, nwon gbé okủ rè, nwon sỉ lọ té ẹ sinu ibojì. 

30 Awon aposteli sỉ kó ara wọn jo sọdọ 
Jesu, nwọn si ròhin ohungbogbo tỉ nwọn tỉ se 
tun u, ai ohungbogbo tỉ nwọon tỉ kọni. 

31! O sĩ wi fun wọn pe, Ẹ wá enyin tikaran— 
yin sỉ ibi ijù li apakan, ki ẹ sỉ simi diẹ: nitori 
òpolopo li awon tỉ nwá tỉ nwọn sỉ nlọ, nwọn 
kò tile ri ãye tobe tỉ nwọn iba fï jeun. 

32Nwon sỉ ba tỉ okò lọ sỉ ibi ijù awon nikan. 

33 Awon enia sỉ ri won nigbati nwọn nlọ, 
òpolopo si mò ọ, nwọn sỉ sare ba tỉ ese lọ sibè 
lati ilu nla gbogbo wá, nwọon sỉ siwaju wọn, 
nwon sỉ jùmo wá sọdọ rè. 

34Nigbati Jesu jade, o rỉ òpọ enia, ãnu wọn 
se e, nitoriti nwon dabi awon agutan tỉ kò li 
oluso: o sỉ bèrẹ sỉ ima kó wọn li ohun pipọo. 

35Nigbati ojo sĩ bù lọ tan, awon oọmo-ehin 
rệ tò  wá, wipe, lbi ijù li eyi, ojo sỉ bù lọ tan: 

36 Rán wọn lọ, kỉ nwọn kỉ o le lọ sỉ àgbegbe 
iu, ati sỉ iletò tỉ o yiká, ki nwọon kỉ o le rà onje 
fun ara wọn: nitoriti nwọn kò li ohun tỉ nwọn 
oje. 

37 Sugbọon o đahùn o sỉ wi fun wọn pe, E fun 
wọn lỉ onje. Nwọn si wi fun u pe, Awa o ha lọ 
irà akara igba owo idẹ kỉ a sỉ ñfun wọn je? 

38O si wi fun wọn pe, Isu akara melo li 
enyin nỉ? e lọ wò o. Nigbati nwọn sỉ mò, 
nwon wipe, Marun, pẹlu eja meji. 

3O sỉ wi fun wọn pe, kỉ nwọn kỉ o mu 
gbogbo wọn joko li egbegbe lori koriko. 

40Nwọn sỉ joko li egbegbe li ororun ati li 
aradota. 

#1 Nigbati o sĩ mu isu akara marun ati cja 
meji na, o gbé oju soke, o sỉ sure, 0 sỉ bù isu 


MARKU 6, 7 
akara na, o sỉ ñfun awon omọo-ehin rè, ki 
nwọn kỉ o gbé e kale niwaju won; ati awon 
ẹja meji na li o sỉ pín fun gbogbo wọn. 

42 Gbogbo wọn sỉ je, nwọn sỉ yó. 

43Nwọn sỉ kó agbòn mejila kủn fun ajekù, 
ati tỉ eja pẹlu. 

44 Awon tỉ o sỉ je ìsu akara na to iwon 
egbedogbọn okunrin. 

45Loj]ukanna lï o sỉ rò awon omo-ehin rè 
lati bọ sinu okò, kỉ nwọon kỉ o sỉ siwaju lọ sỉ 
apa keji sỉ Betsaida, nigbati on tikararè tủ 
awon enia ká. 

48 Nigbati o sỉ rán wọn lọ tan, o gùn ori òke 
lọ igbadura. 

#? Nigbati alẹ sỉ lẹ, okò sỉ wà larin okun, on 
nikan sỉ wà nỉ ilẹ. 

48O sỉ ri nwon nsisẹ ni wiwà okò; nitoriti 
afefe se oọwo òdi si wọn: nigbati o sỉ di ìwon 
so kerin oru, o tọ wọon wá, o nrìn lori okun, 
on sỉ nfe ré wọn koja. 

*9Sugbọn nigbati nwọn rỉ tỉ o nrìn loju 
omi, nwọn sebi iwin ni, nwọn sỉ kigbe soke: 

508 Nitori gbogbo wọn li o ri i, tỉ èru sỉ ba 
wọon. Sugbọn lojukanna o sỉ ba wọn sòrọ, o sỉ 
Wi fun wọn pe, E tủjuka: Emi nỉ; ẹ má bèru. 

51O sỉ wò inu okò tò wọn lọ; afefe sỉ da: 
èru sỉ ba wọn rekoja gidigidi ninu ara wọn, 
enu sỉ yà wọn. 

52Nwọn kò sá ronu ise iyanu tỉ isu akara: 
nitoriti okàn wọn le. 

53 Nigbati nwọon sỉ rekoja tan, nwọn de ilẹ 
awon ara Genesareti, nwọn sỉ sunmọ eti ilẹ. 

54 Bi nwọn sỉ tỉ njade lati inu okò wá, loju— 
kanna nwọn sỉ mò ọ, 

55 Nwọn si sare lọ sỉ gbogbo igberiko yiká, 
nwon bèrc sỉ ima gbé awon tỉ ara won se alaida 
wá lori akete, sỉ ibiti nwọn gbó pe o wà. 

58 Nibikibi tỉ o ba sỉ gbé wò, nỉ iletÒ gbogbo, 
tabi ilu nla, tabi aroko, nwọon ngbé olokunrun 
kale nỉ igboro, nwọn sỉ bè ẹ pe, ki nwon kỉ o sá 
le ñ ọwó kàn isẹti aso rè: ìwọn awon tỉ o sỉ fñi 
ọwó kàn a, a mu wọn larada. 


1 AWON Farisi sỉ pejo sọdọ rè, ati awon 
kan ninu awon akowe tỉ nwọn tỉ Jerusa— 
lemu wá. 
2Nigbati nwọn ri omiran ninu awon ọmọ— 
chin rè nñ ọwo aimó jeun, eyini ni li alwè 
owó, nwon mba won wijọ. 
3Nitori awon Farisi, ati gbogbo awon jJu, 
bi nwon ko ba wè ọwó won gidigidi, nwon ki 
ijeun, nitorii nwọn npa oñn atowodowo 
awon àgba mó. 


MARKU 7,8 

#®Nigbati nwọn ba sỉ ti ojà bò, bi nwon ko 
ba wè, nwon kí ijeun, òpolopọ ohun miran li 
o sỉ wà, tỉ nwon tỉ gbà lati mã ñyesi, bi Rifọ 
ago, ati ikòko, ati ohunèlo idẹ, ati akete. 

5Nigbana lỉ awon Farisi ati awon akowe bi 
¡ lẽre, wipe, Ẽse tỉ awon oọmo-ehin rẹ ko rìn 
øepe bí ofin atowodowo awon àgba, supbọn 
nwọn nñ owo aimó jeun? 

8O dahùn o sỉ wi fun wọn pe, Otito ni Isa— 
iah sotele nipa tỉ enyin agabagebe, bi a tỉ kọ ọ 
pe, Awon enia yi nĩi ète wọn bọla fun mi, 
sugbọn okàn wọn jìna si mi. 

7TSugbọn lasan ni nwọn nteriba fun mi, tỉ 
nwọn nĩi oñn enia kóni fun ekó. 

8Nitoriti enyin ñ oñn Olorun sỉ apakan, 
enyin nïiyesi oñn atowodowo tỉ enia, bi irú 
wiwè ohun-èlo ati ago: ati irú ohun miran 
pipo bệ li enyin nạe. 

9O si wi fun wọn pe, Lõto li eẹnyin kò oñn 
Olorun silẹ, ki ẹnyin kỉ o le pa oñn atowodo— 
wọ tỉ nyin mó. 

10 Mose sá wipe, Bòwo fun baba on iya rẹ; 
ati Enikeni tỉ o ba sọrọ baba tabi iya rè ni 
buburu, ẹ jẹ kỉ o kú ikú rè na: 

1! Sugbọn enyin wipe, Bi enia ba wi fun 
baba tabi iya rệ pe, ohunkohun tỉ iwọo iba ñ 
jère lara mi, Korbani ni, eyini ni Ebùn, o bó. 

12 B£li enyin ko sỉ jẹ kỉ o se ohunkohun fun 
baba tabi iya rè mó; 

13 Enyin nĩi oñn atowodowo tỉ nyin, tỉ ẹ ñ 
le ilẹ, sọ òro Olorun đi asan; ati ọpọ iru nkan 
bệ li enyin nẹe. 

18 JNigbati o sỉ pè gbogbo awon enia sọdọ 
rè, o wi fun wọn pe, E ñ etí si mi olukuluku 
nyin, ẹ sỉ kiyesi ï: 

15 Kò sỉ ohunkokun lati ode enia, tỉ o Wò 
inu rệ lọ, tỉ o le sọ ọ đi alaimó: sugbọn nkan 
Wonni tí o tỉ inu rè jade, awon womni nỉ isọ 
enia đi alaimó. 

18 Eniti o ba li etí lati ñ gbó, ki o gbó. 

17 Nigbati o sỉ tỉ ọdọ awon enia kuro WÒ 
inu ile, awon omọo-ehin rè sỉ bi ¡ lẽre niti 
owe na. 

18 O sĩ wi fun wọn pe, Enyin pẹlu wà li ai— 
mơye tobệ? enyin ko kuku kiyesi pe, ohun— 
kohun tỉ o wò inu enia lati ode lọ, ko le sọni 
đi alaimó; 

19Nitoriti ko lọ sinu gkàn rè, sugbọn sinu 
ara, a sỉ yà a jade, a sỉ gbá gbogbo onje danù? 

20O sỉ wipe, Eyi tỉ o tỉ inu enia jade, eyini 
nỉ isọ enia đi alaimó. 

21Nïtori lati inu, lati inu okàn enia nỉ iro 
buburtu tỉ ijade wá, pansaga, àgbere, ipania, 


718 


2Olè, ojukòkoro, iwa buburu, itanje, 
wòbia, oju buburu, isọro—odi, igberaga, iwère: 

23 Lati inu wá ni gbogbo nkan buburu wonyi 
tỉ ijade, nwọn a sỉ sọ enia di alaimó. 

24O si dide tỉ ibè kuro, o sỉ lọ sỉ àgbegbe 
Tire on Sidoni, o sỉ wÒ inu ile kan, ko sỉ fẹ kỉ 
eẹnikeni ki o mò: sugbọn on kò le ñ ara pamó. 

25Nitori obinrin kan, eniti omobinrin rệ 
kekere li ẹmi aimó gburo rè, o wá, o sỉ wolẹ 
lẹba ese rè: 

28 Hellene si li obinrin na, Sirofenikia ni 


. orile-ède rè; o si bè ẹ kỉ on iba lé ẹmi èsu na 


jade lara omobinrin rè. 

27 Sugbọn Jesu wïi fun u pe, Jẹ ki a kó fi onje 
te awon ọmọ lọrun na: nitoriti ko tó lati mu: 
onje awon omọ, kỉ a si fi ¡ fun ajá. 

28 O si dahùn o sỉ wi fun u pe, Bẹni Oluwa: 
sugbọn awon ajá pãpã a ma je erún awon ọmo 
labe tabili. 

28 O sĩ wi fun u pe, Nitori òrọ yi, mã lọ; emi 
èsu na tỉ jade kuro lara omobinrin rẹ. 

30 Nigbati o sỉ pada wá sỉ ile rè, o rỉ pe emi 
èsu na tỉ jade, omobinrin rè sỉ sùn lori akete. 

3! 4O si tun lọ kuro li àgbegbe Tire on Sỉ— 
doni, o wá sỉ okun Galili larin àpbegbe De— 
kapoli. 

32 Nwọon si mu enia kan wá sọdọ rè tỉ etí rè 
đi, tỉ o sỉ nkólolo; nwọn sỉ bè ẹ pe, ki o gbé 
ọwó tè le e. 

33 O sĩ mu u kuro larin ijo enia lọ sỉ apakan, 
o sỉ tẹ ika rè bò ọ li etí, nigbati o tutó, o sỉ ñ 
owó tó ọ l¡ ahon; 

34O sỉ gbé oju soke wo orun, o kedùn, o sỉ 
wi fun u pe, Efata, eyini ni, Iwo sí. 

35 Lojukanna, etì rè sỉ sí, okùn ahon rè sỉ tú, 
o sỉ nsọoro ketekete. 

38 O sỉ pase fun wọn pe, ki nwọn kỉ o máse 
sọ fun enikeni: sugbọn bỉ o tỉ npase fun wọn 
to, bệ ni nwọn sỉ nkokikí rè to; 

37Enu sỉ yà wọn gidigidi rekoja, nwọn 
wipe, O se ohun gbogbo daradara: o mu aditi 
gboran, o sí mu kỉ odi fohun. 


1 LI ojo wonni nigbati ijo enia pò gidigidi, 
tỉ nwon Ko sỉ li onje, Jesu pè awon 
omo-ehin rẹ sọdọ rè, o sỉ wi fun wọn pe, 

2 Ãnu ïjo enia nse mi, nitoriti o đi ijọ mẹta 
nisisiyi tỉ nwon tỉ wà lọdọ mi, nwọn kò sỉ li 
ohun tỉ nwon oje: 

3Bi emi ba sỉ rán wọn lọ sỉ ile wọn li ebi, 
ãrè yỉo mu won lỉ òna: nitori ninu wọn tỉ òna 
jijìn wá. 

* Awon omọ-ehin rè sỉ da a lohùn wipe, 


719 


Nibo li a ó gbé tỉ le ñ akara tế awon enia 
wonyi lọorùn li aginjù yi? 

5O si bi wọn lẽre, wipe, Isu akara melo li 
enyin ni? Nwọn sỉ wipe, Meje. 

8O sĩ pase kỉ awon enia joko nỉ ilẹ: o sỉ mu 
isu akara meje na, o dupeẹ, o bu u, o sỉ fifun 
awon oọmo-ehin rè, ki nwon ki o gbé e kalẹ 
niwaju wọn; nwọn sỉ gbé e kale niwaju awon 
enia. 

7TNwọn sỉ li eja kekeke điẹ: o sỉ sure, o sỉ ni 
kỉ a ñ wọn siwaju wọn pẹlu. 

8Nwon sỉ jẹ, nwọn sỉ yó: nwọn sỉ kó ajekù 
tỉ o kù jọ agbòn meje. 

8 Awon tỉ o jẹ ẹ to ìwon eẹgbãji enia: o sỉ rán 
'won lọ. 

10{Lojukanna, o sỉ wò okò pẹlu awon 
gọmọ~- ehin rệ, o sỉ wá sỉ apa iha Dalmanuta. 

1! Awon Farisi sỉ jade wá, nwọn bere sỉ bỉ i 
lẽre, nwọn nfíẹ àmi lati orun wá lọwo rè, 
nwon ndán a wö. 

12O si kedùn gidigidi ninu okàn rè, o sỉ 
wipe, Ê§e tỉ iran yi ñ nwá àmi? lõto ni mo wi 
fun nyin, Ko sĩ âmi tỉ a o fifun iran yi. 

13O sỉ ñ wọn silẹ o sỉ tún bọ sinu okò 
rekoja lọ sỉ apa ekeji. 

144Awon omọ-ehin rè sỉ gbagbé lati mu 
akara lọwo, nwọn kö sỉ ni jù isu akara kan 
nỉnu okò pẹlu wọn. 

15O sỉ kìlo fun wọn, wipe, E kiyesara, kỉ ẹ 
ma sora nitori iwukara awon Farisi ati 
iwukara Herodu. 

168Nwon sỉ mba ara wọn se aroye, wipe, 
Nitoriti awa kò mu akara lọwọ ni. 

1? Nigbati Jesu sỉ mộ, o wi fun wọn pe, Êse 
tỉ enyin f ngàroye pe enyin ko ni akara lowo? 
ẹnyin ko tỉ ikiyesi ti đi isisiyi, ẹ ko sỉ tỉ 
iwoye, enyin sỉ li okàn Iile titi đi isisiyi? 

18 Enyin li oju ẹnyin kò sỉ riran? ẹnyin li etí, 
enyin kò sỉ gbọoran? enyin kò sỉ ranti? 

18#Nigbati mo bu i§u akara marun larin 
ẹgbedogbon enia, agbòn melo li o kún fun 
ajekù tỉ ẹnyin kớjo? Nwọn sỉ wi fun u pe, 
Meijlla. 

20 Ati nigba isu akara meje larin ẹgbaji enia, 
agbòn melo li o kún fun ajekủ tỉ ẹnyin kójo? 
Nwọn sỉ wipe, Meje. 

21O sỉ wi fun wọn pe, Êha tỉ se tỉ kò ñ yé 
nyin? 

22 4O sĩ wá sỉ Betsaida; nwon sỉ mu afoju kan 
'Wá sođọ rè, nwọn sỉ bệ ẹ pe, kỉ o ñ owó kàn a. 

23O sĩ mu afoju na li gwó, o sỉ fà a jade lọ 
sehin ilu; nigbati o sỉ tutó sỉ ï loju, tỉ o sĩ gbé 
owó rệ le e, o bỉ ¡ lẽre bi o ri ohunkohun. 


MARKU 8, 9 
4O sỉ wòke, o sỉ wipe, Mo ri awon enia 
dabi igi, nwon mrìn. 

25Lehin eyini o si tún f oọwó kàn a loju, o sỉ 
mu kỉ o wòke: o sỉ sàn, o sĩ rỉ gbogbo enia 
gbangba. 

28O sĩ rán a pada lọ sỉ ile rệ, wipe, Máse lọ 
sỉ iu, ki o má sỉ sọ ọ fun enikeni nỉ iu. 

27 4 ]Jesu sĩ jade, ati awvon omo-ehin rè lọ sỉ 
awon ileto Kesarea Filippi: o sỉ bỉ awon 
omọ-ehin rệ lẽre li ọna nwi fun wọn pe, Tali 
awon enia ni mi pè? 

28 Nwọn sỉ dahùn wipe, Johannu Baptisti: 
elomiran si wipe Elijah; sugbọn awon elomi— 
ran wipe, Okan ninu awon woli. 

?89O si bi wọon pe, Sugbọn tali enyin nĩi mi 
pè? Peteru sỉ dahùn o sỉ wi fun u pe, Iwo nỉ 
Kristi na. 

30 O sĩ kilo fun wọn pe, ki nwon ki o máse 
sòro on fun enikan. 

31 O sỉ bệre sỉ ikó wọn, pe, Qmo-enia ko le 
saima jìya ohun pipọ, a o si kò ọ lati do awon 
àgbagba ati awon olori alufa, ati awvon akowe, 
a o Sỉ pa a, lẹhin ijọ mẹta yỉo sỉ jinde. 

32O si sọ òro na nỉ gbangba. Peteru si mu 
u, o bèrẹ sỉ iba a wi. 

33 Sugbon o yipada o sỉ wö awon oọmo-ehin 
rè, o si ba Peteru wi, o nỉ, Kuro lẹhin mi, 
Satani: nitori iwo ko ro ohun tỉ Olorun bikose 
ohun tỉ enia. 

341O si pè ijo enia sọdọ rè, pẹlu awon 
omọ-ehin rệ, o wi fun wọn pe Bi enikeni ba 
fẹ tò mi lẹhin, kỉ o sẹ ara rè, ki o sỉ gbé agbe— 
lebu rè, ki o sỉ mã tò mi lẹhin. 

35Nitori ẹnikeni tỉ o ba fẹ gbả ẹmí rè là, 
yio sọ ọ nủ: sugbọn enikeni tỉ o ba sọ ẹmí rè 
nủ nitori mi ati nitori ihinrere, on na ni yio 
gbả a là. 

3BNitoripe ère kini fun enia, bỉ o jère 
gbogbo aiye, tỉ o sỉ sọ ẹmi rè nù? 

37 Tabi kili enia iba f se pasiparo ẹmi rệ? 

38 Nitori enikeni tỉ o ba tiju mi, ati ộro mi, 
nỉ iran pansaga ati elese yi, on na pẹlu li 
Omo-enia yio tiju rè, nigbati o ba de ninu 
ogo Baba rệ pẹlu awon angeli mimó. 


ọ 1O si wi fun wọn pe, Lõto ni mo wi fun 
nyin, Elomiran wà ninu awon tỉ o duro 
nihinyi, tỉ kì yio tó iku wò, tỉti nwọn o fï rỉ tỉ 
ijoba Olorun yỉo ñ de pẹlu agbara. 

2 Lạhïn ijo mẹfa Jesu sỉ mu Peteru, ati Ja~ 
kobu, ati Johannu, o sỉ mu wọn lọ sori öke 
giga li apakan awon nikan: ara rè si yipada 
niwaju wọn. 


MARKU 9 
3Aso rè sỉ đi diđán, o sỉ funfun gidigidi; 
afoso kan li aiye kò le fò asọ fún bỉ iru rè. 

#Eljah pẹlu Mose sỉ farahàn fun wọn: 
nwon si mba Jesu sòrọ. 

5Peteru sỉ dahùn o sỉ wi fun Jesu pe, 
Olukoni, o đara fun wa lati ma gbé [hinyi: sỉ jẹ 
kỉ a pa agó mẹta, okan fun ọ, ati ọkan fun 
MQse, ati okan fun Elijah. 

5°On kò sá mò eyi tỉ iba wi; nitori èru bà 
wọn gidigidi. 

TIkuku kan sỉ wá, o siji bò wọn; ohùn kan 
sỉ tỉ inu ikuku na wá, o ni, Eyiyi li ayanfe 
Omo mi: ẹ mã gbó tirè. 

8Lojiji, nigbati nwọn sỉ wò yika, nwon ko sỉ 
ri enikan mó, bikose Jesu nikan pẹlu ara wọn. 

8 Bi nwon sỉ tỉ ntỉ ori òke sọkalẹ, o pase fun 
wọn pe, kỉ nwon ki o máse sọ ohun tỉ nwọn rỉ 
fun enikan, bikose igbati Qmo-enia ba tỉ 
jinde kuro ninu okú. 

10 4[Nwon sỉ ñ òrọ na pamó sỉnu ara wọn, 
nwọn sỉ mbi ara wọn lẽre, kili ajinde kuro 
ninu okú iba je. 

11Nwọn sỉ bị ¡ lẽre, wipe, Ẽse tỉ awon 
akowe ñ nwipe, Elijah ni yio tèteko de? 

12O sỉ dahùn o sỉ wi fun wọn pe, Lõtọ, ni 
Elijah yio tèteko, de, yio si mu nkan gbogbo 
pada sỉ ipò; ati gẹge bi a tỉ kọwe rè nipa tỉ 
Qmo-enia pe, ko le saima jìya ohun pipọ, ati 
pe ao sỉ kò ọ sile. 

13 Sugbọn mo wi fun nyin pe, Elijah tỉ de 
na, nwon sỉ tỉ se ohunkohun tỉ o Wù wọn sỉ i, 
gege bi a tỉ kọwe nipa rè. 

14JjNigbati nwọn sỉ de odọ awon omọ— 
chin rệ, nwon rỉ ijo enia pipọ lọdọ wọn, awvon 
akowe si mbi wọn lẽre òran. 

15Logan nigbati gbogbo enia sỉ ri i, ẹnu sỉ 
yà wọn gidigidi, nwọn sỉ sare tọ ọ nwon nkỉ ¡. 

18O sỉ bi awon akowe, wipe, Kil enyin 
mbère lọwo wọn? 

17Qkan ninu ïjo enia na sỉ dahùn, wipe, 
Olukoni, mo mu ọmọ mi tỉ o ni odi, ẹmi tò ọ 
Wá; 

18 Nibikibi tỉ o ba gbé sỉ mu u, a sỉ ma nà a 
tantan: on a sỉ ma yọ ifofó li enu, a sỉ ma pa— 
hin keke, a sỉ ma daku; mo sỉ sọ fun awon 
omo-~ehin rẹ, ki nwọn lé e jade; nwọn ko sỉ le 
se e. 

18O sĩ đa wọn lohùn, o sỉ wipe, lran alaigbapbó 
yi, emi o tỉ ba nyin gbé pẹ to? emi o sỉ tỉ mu 
sũru fun nyin pẹ to? ẹ mu u wá sọdọ mi. 

20 Nwọn sỉ mu u wá sọdọ rè: nigbati o sỉ rỉ 
1, lojukanna emi nã nà a tantan; o sỉ subu luie 
o sỉ nñ ara yilẹ o sỉ nyọ ifofó li ẹnu. 


720 


21 O sĩ bi baba rè lére, wipe, O tỉ pẹ to tỉ eyi 
tỉ de sỉ ¡? o sỉ wipe, Lati kekere nỉ. 

22Nigbakugba ni sỉ ima gbé e sọ sỉnu iná, ati 
sinu omi, lati pa a run: sugbọn bỉ iwo ba le se 
ohunkohun, sãnu fun wa, kỉ o sỉ ràn Wwa lọwo. 

23 Jesu sỉ wi fun u pe, Bi iwo ba le gbagbó, 
ohun gbogbo nỉ sise fun eniti o ba gbagbó. 

24Lojukanna baba ọmọ na kigbe li ohùn 
Tara, o sỉ ñ omije wipe, Oluwa, mo gbagbó; 
Tàn aigbagbó mi lọwọ. 

25 Nigbati Jesu sỉ rỉ pe ijo enia nsare wojo 
pò, o ba emi aimó na wi, o wi fun u pe, Iwo 
odi ati aditi emi, mo pase fun ọ, jade lara rè, 
kỉ iwo má se wò inu rè mó. 

28On sỉ kigbe soke, o sỉ nà a tàntàn, o sỉ 
jade lara rè: omọ na sỉ dabi eniti o kú; tobe tỉ 
opolopo ñ wipe, O kú. 

27Sugbọn Jesu mu u li ọwó, o sỉ fà a soke; 
on si dide. 

28 Nigbati o sỉ wÒ ile, awon oọmo~ehin rè bỉ ¡ 
lẽre nikòko wipe, Ếse tỉ awa ko ñ le lé e jade? 

2O sỉ wi fun wọn pe, lrú yi kò le tỉ ipa 
ohun kan jade, bikose nipa adura ati àwẹ. 

30 4Nwon sĩ tỉ ibè kuro, nwọn sỉ koja larin 
Galili; on kò sỉ fẹ ki enikeni mò. 

3! Nitori o kó awon omo-ehin rè, o sỉ Wwi 
fun wọn pe, A o ñ Qmo-enia le awon enia 
lọwo nwọn o sỉ pa a; lehin igbati a ba sỉ pa a 
tan, yio jinde nỉ ijo kẹta. 

32 Sugbọn òrọ na kò yé wọn, èru si ba wọn 
lati bi ¡ lẽre. 

33 4O sỉ wá sĩ Kapernaumu: nigbati o sỉ wà 
ninu ile o bi wọn lẽre, wipe, Kili ohun tỉ en— 
yin mba ara nyin jiyan sỉ li òna? 

34Sugbọn nwọn dake: nitori nwọn tỉ mba 
ara wọn jiyan pe, tali eniti o pòju. 

35O sĩ joko, o sỉ pè awon mejila na, o sỉ wi 
fun wọn pe, Bi enikeni ba nfẹ se eni iwaju, on 
na ni yio se eni ikehin gbogbo wọn, ati iranse 
gbogbo wọn. 

38 O si mu ọmo kekere kan, o ñ ¡ sarin won; 
nigbati o sỉ gbé e sỉ apa rè, o wi fun wọn pe, 

37 Enikeni tỉ o ba gbà okan nỉnu iru awon 
oọmo kekere wonyi li oruko mi, o gbà mỉ: 
enikeni tỉ o ba sỉ gbà mi, ki ise emi lỉ o gbà, 
sugbọon o gbhà eniti o rán mi. 

3#  Johannu sỉ da a lohùn, o wipe, Oluko— 
ni, awa ri enikan nĩi oruko rẹ lé awon mi èsu 
jade, on kò si tò wa lehin: awa sỉ đa a lẹkun, 
nitoriti ko tò wa lehin: 

39Jesu si wipe, Ẹ máse da a lẹkun mó: 
nitori kò sỉ enikan tỉ yio se isẹe agbara li oruko 
mị, tỉ o sỉ le yara sọ ibi sỉ mi. 


721 


40 Nitori eniti ko ba kọ oju ija sỉ wa, o wà ni 
iha tỉwa. 

41Nitori enikeni tỉ o ba ñ ago omi fun nyin 
mu li oruko mi, nitoriti enyin je tỉ Kristi, lõtọ 
ni mo wi fun nyin, on kì yio padanù ère rè bỉ 
o tỉ Wù kỉ o ri. 

32 Enikeni tỉ o ba sỉ mu ki okan ninu awon 
kekeke wonyï tỉ o gbà mi gbó kọsè, o sàn fun 
u kỉ a so olọ nla mó ọ li orùn, kỉ a sỉ sọ ọ sinu 
omi okun. 

43 Bi owó rẹ, ba si mu ọ kosè, ke e kuro: o 
sàn fun ọ kỉ o se akewo lọ sỉ ibi iye, jù ki o li 
owo mejeji ki o lọ sỉ orun apadi, sinu iná ajõku, 

44 Nibiti kòkoro wọn kí ikú, tỉ iná na kì sỉ 
ikú. 

45 Bi ese rẹ ba si mu ọ kosè, ke e kuro: o sàn 
fun ọ kỉ o se akese lọ sỉ ibi ìye, jù kỉ o li ẹsẹ 
mekeji kỉ a gbé ọ sọ sỉ orun apadi, sinu iná ajöku, 

46 Nibiti kòkoro wọn ki ikú, tỉ iná na kỉ sỉ 
ikú. 

47 Bi oju rẹ ba sỉ mu ọ kosè, yọ ọ jade: o sàn 
fun ọ kỉ o lọ sỉ ijoba Olorun li olojukan, jù ki o 
li oju mejeji, kỉ a gbé ọ sọ sinu iná orun apadi, 

48Nibiti kòkoro wọn ki ikú, tỉ iná na kỉ sỉ 
ikú. 

49Nitoripe olukukuku lỉ a o f iná dùn, ati 
gbogbo bọ li a o sỉ ñ iyò dùn. 

50 lyò dara: sugbọn bỉ iyò ba sọ agbara rè 
nù, kili ẹ o ñ mu u dùừn? Ẹ ni iyò ninu ara 
nyin, kỉ ẹ sỉ ma wà li alafia lãrin ara nyin. 


| 0 1O sỉ dide kuro nibè, o sỉ wá sỉ €kùn 

Judea niha oke odò Jordani: awon 
enia sỉ tún tò ọ wá; bi ise rè tỉ ri, o si tún nkó 
WwỌn. 

24Awon Farisi sỉ tò ọ wá, nwon ndán a wò, 
nwọn sỉ bỉ ¡ lẽre, wipe, O tó fun okunrin kỉ o 
fi aya rè sile? 

3O si dahùn o sỉ wi fun wọn pe, Ase kini 
Mose pa fun nyin? 

4Nwọn si wipe, Mose yoda fun wa lati kọ 
1we ikosile fun u, kỉ a sỉ ñ ï sile. 

5 Jesu sỉ da wọn lohùn, o sỉ wi fun wọn pe, 
Nitori lie àiya nyin li o se kọ irú oñn yïi fun 
nyin. 

5 Sugbọon lati igba tỉ aiye tỉ sẹ, Olorun đa 
won tỉ ako tỉ abo. 

TNitori eyi li okunrin yio se ñ baba ati iya 
rệ sile tỉ ylo sỉ faramo aya rè; 

8Awon mejeji a sỉ di ara kan: nitorina 
nwọon kì ise meji mó, bikose ara kan. 

®Nitorina ohun tỉ Olorun ba so sokan, kỉ 
enia ki o máse yà wọn. 


MARKU 9, 10 
19 Awon omo-ehin rè sỉ tun bỉ ¡ lẽre òran 
kanna nỉnu ile. 

11O sĩ wi fun wọn pe, Enikeni tỉ o ba ñ aya 
rè sile, tỉ o ba sỉ gbé omiran ni iyawo, 0 se 
pansaga sỉ ¡. 

12 Bi obinrin kan ba sỉ ñ ọkọ rệ sile, tỉ a ba 
sỉ gbé e ni iyawo fun elomiran, o se pansaga. 

13Nwon si gbé awon oọmo-owo tò ọ wá, 
ki o le ñ ọwó tó wọon: awon ọmọ-ehin rè sỉ ba 
awon tỉ o gbé wọn wá wi. 

14 Sugbon nigbati Jesu rỉ i, inu bỉ i, o sĩ Wi 
fun wọn pe, Eje ki awon ọmọ kekere ki o wá 
sodọ mi, ẹ má sỉ se da wọn lẹkun: nitoriti irú 
won nỉ ijoba Olorun. 

15 Lõto ni mo wi fun nyin, Enikeni tỉ kò ba 
gbà ijoba Olorun bi ọmọo kekere, kì yio le wò 
inu rè bi o tỉ wù o rỉ. 

1® O si gbé wọn sỉ apa rè, o gbé ọwó rè le 
WỌn, O0 Sỉ sure fun wọn. 

17 Bi o sỉ tỉ njade bò sỉ òna, ẹnikan nsare 
tò ọ Wá, o sỉ kunle fun u, o bi ¡ lẽre, wipe, 
Olukọni rere, kili emi o se tỉ emi o ñ le jogún 
ìye ainipekun? 

18 Jesu sỉ wi fun u pe, Ẽse ti iwo ñ npè mi li 
ẹni rere? eni rere kan ko sỉ bikose ẹnikan, 
eyini li Olorun. 

19 Iwo sá mò oñn: Máse pansaga, Máse pa— 
nia, Máse jale, Máse jeri eke, Máse rẹ—-ni-je, 
Bowo fun baba on iya rẹ. 

2O si dahùn o sỉ wi fun u pe, Olukoni, 
gbogbo nkan wonyï li emi tỉ nkiyesi lati igba 
ewe mi wá. 

2! Nigbana ni Jesu sì wò o, o feràn rè, o sỉ 
wi fun u pe, Ohun kan li o kù ọ kù: lọ tà 
ohunkohun tỉ o ni ki o sỉ fifun awon talakà, 
iwo ó sỉ ni isura li run: sỉ wá, gbé agbelebu, 
kỉ o si mã tò mi lehin. 

22Inu rè sỉ baje sỉ rộ na, o sỉ jade lọ ni 
ibinuje: nitoriti o li or pipọ. 

234Jesu sỉ wò yiká, o sỉ wi fun awon 
omọ-ehin rè pe, Yïo tỉ soro to fun awon tỉ o li 
orò lati wò ijoba Olorun! 

24 Enu sỉ yà awon omo-ehin rè sỉ òrọ rè. 
Sugbon Jesu si tun dahùn wi fun wọn pe, 
Enyin omọ, yio tỉ soro to fun awon tỉ o 
gbekele orò lati wò ijoba Olorun! 

25 O rorun fun ibakasie lati wò oju abere jù 
fun olorò lati wò ijoba Olorun lọ. 

28 Enu sỉ yà wọn rekoja, nwọn sỉ mba ara 
won sọ wipe, Nịe tali o ha le là? 

?? Jesu sỉ wò wọon o wipe, Enia li eyi ko le 
se ise fun, sugbọn ki ise fun Olorun: nitori 
ohun gbogbo ni sise fun Olorun. 


MARKU 10, 11 

28 4Nigbana ni Peteru bệre sỉ iwi fun u pe, 
Wo o, awa tỉ f gbogbo nkan silẹ awa sỉ tỉ tò ọ 
lẹehin. 

23 Jesu si dahùn, o wipe, Lõto ni mo wi fun 
nyin, Kò sỉ eniti o fi ile silẹ, tabi arakunrin, tabi 
arabinrin, tabi baba, tabi iya, tabi aya, tabi 
gmọ, tabi ilẹ, nitori mi, ati nitori ihinrere, 

30 Sugbọon nisisiyi li aiye yi on o sỉ gbà ogo— 
rọrun, ile, ati arakunrin, ati arabinrin, ati iya, 
ati omọ, ati ilẹ, pẹlu inunibini, ati li aiye tỉ 
mbộ ìye anipekun; 

3! Sugbọn òpọ awon tỉ o siwaju ni yio 
kehin; awon tỉ o kehin nỉ yio sỉ siwaju. 

32 4Nwon sĩ wà li òna nwon ngoke lọ sỉ Je~ 
rusalemu; Jesu sỉ nlọ niwaju wọn: enu sỉ yà 
Won; bỉ nwọn sỉ tỉ ntộ ọ lẹhin, èru ba wọn. O 
sỉ tun mu awon mejila, o bèrẹ sỉ isọ gbogbo 
ohun tỉ a 0 $e sỉ ¡ fun wọn, 

33 Wipe, Sá wo o, awa ngoke lọ sỉ Jerusale— 
mu, a o sỉ ñ Qmo-enia le awon olori alufa, ati 
awon akowe lọowo; nwọn o sỉ da a lẹbi ikủ, 
nwon o si fi ¡ le awon Keferi lọwo: 

34Nwọn o sỉ ñ ¡ se eleyà, nwọn o sỉ nà a, 
nwọn o sỉ tutó sỉ ¡ lara, nwon o sỉ pa a: nỉ ijo 
keta yio sỉ jïnde. 

35 4 Jakobu ati Johannu awon omo Sebede sĩ 
'Wả sọdo rè, wipe, Olukoni, awa nfẹ kỉ iwo kỉ o 
$e ohunkohun tỉ awa ba bere lọwo rẹ fun wa. 

3® O sỉ bỉ wọn lẽre pe, Kili enyin nfẹ kỉ emi 
kỉ o se fun nyin? 

37Nwọn sỉ wi fun u pe, Fifun wa ki awa kỉ 
o lejoko, okan li ọwỏ ọtun rẹ, ati ọkan li wó 
Òsỉ rẹ, nỉnu ogo rẹ. 

38 Supbọn Jesu wi fun wọn pe, Enyin ko mò 
ohun tỉ enyin mbère: enyin le mu ago tỉ emi 
mu? tabi ki a fñ baptismu tỉ a ñ baptisi mi 
baptisi nyin? 

39 Nwọn sỉ wi fun u pe, Awa le se e. Jesu sỉ 
wi fun wọn pe, Lõto li enyin ó mu ago tỉ emi 
mu; ati baptismu tỉ a o fñ baptisi mi li a o ñ 
baptisi nyin: 

40 Sugbọn lati joko li ewó ọtún mi ati li wó 
òsi mi ki ise tỉ emi lati ñ funni: bikose fun 
awon eniti a tỉ pèse rè silẹ. 

41Nigbati awon mẹwa iyokù gbó, nwọn 
bère sĩ ibinu sỉ Jakobu ati Johannu. 

42 Sugbọn Jesu pè wọn sọodọ rè, o sỉ wi fun 
wọn pe, Enyin mò pe, awon tỉ a nkà sỉ olori 
awon Keferi, a ma lò ipá lori wọn: ati awon 
ẹni-nla wọn a ma fi giá tẹri wọon ba. 

43 Sugbọn kì yio ri bệ lãrin nyin: sugbọn 
enikeni tỉ o ba fẹ tobi lãrin nyin, on nỉ yio se 
iranse nyin: 


722 


44 Ati enikeni ninu nyin tỉ o ba fẹ se olori, 
on ni yio se omọo—-odo gbogbo nyin. 

45 Nitori Qmo-enia tikalarè kò tỉ wả ki a ba 
mã se iranse fun, bikose lati mã se iranse fun— 
nị, ati lati ñ ẹmi rè se irapada fun òpolopo enia. 

48 4Nwọon si wả sĩ Jeriko: bï o sỉ tỉ njade kuro 
nỉ Jeriko pẹlu awon omo-ehin rè, ati òpọ awvon 
enia, Bartimeu afoju, ọmo Timeu, joko lẹba 
òna, o nsagbe. 

4TNigbati o gbó pe, Jesu tỉ Nasareti nỉ, o 
bèrẹ sỉ ikigbe lohùn rara, wipe, Jesu, iwỌo 
Omo Daiidi, sãnu fun mi. 

%8 Opolopo sỉ ba a wipe, kỉ o pa enu rè mó: 
sugbon on sỉ kigbe sỉ ¡ jù bệ lọ pe, Iwo Qmo 
DaRdi, sãnu fun mi. 

49 Jesu si dẹse duro, o sỉ pasẹ pe ki a pè e 
wä. Nwọn sỉ pè afoju na, nwọn wi fun u pe, 
Tùjuka, đide; o npè ọ. 

58 O sỉ bọ èwu rệ sọnù, o đide, o sỉ tò Jesu wá. 

51 Jesu sỉ dahùn o sỉ wi fun u pe, Kini iwo 
nfẹ kỉ emi kỉ o se fun ọ? Afoju na sỉ wi fun u 
pe, Rabboni, ki emi kỉ o le riran. 

52 Jesu si wi fun u pe, Mã lọ; igbagbó rẹ mu 
ọ larada. Lojukanna, o sỉ riran, o sỉ tò Jesu 


lẹhin li òna. 

l l 1NIGBATI nwọn sỉ sunmọ eti Jeru— 
salemu, leti Betfage ati Betani, li òke 

Olifñi, o rản meji ninu awon oọmọ-ehin rè, 

2O sĩ wi fun wọn pe, E lọ sỉ iletò tỉ o kọju sỉ 
nyin: lojukanna bỉ enyin tỉ nwò inu rè lọ, 
enyin ỏ sỉ ri omo kẹetekete kan tỉ a so, tỉ 
ẹnikeni ko gùn rì; ẹ tủ u, kỉ ẻ sỉ fà a wá. 

3Bi ẹnikẹeni ba sỉ wi fun nyin pe, se ti 
enyin ñ nẹe eyi? ẹ wipe, Oluwa nỉ ñ se; 
lojukanna yiỉo sỉ rán a wá sihinyi. 

#Nwọn si mu òna wọn pòn, nwọn ri omo 
ketekete na tỉ a so li eẹnu-òna lode nỉ ita 
gbangba; nwọn sỉ tủ u. 

5Awon kan ninu awọon tỉ o duro nibè wi 
fun wọn pe, Kii enyin nạge, tỉ eẹnyin ñ ntủ 
mo kẹtekete nì? 

§ Nwọn sỉ wi fun wọn gege bỉ Jesu tỉ wi fun 
WỌOn: nwọn sĩ jowo wọn lọwo lọ. 

TNwọn si fà omọo kẹtekete na tò Jesu wá, 
nwọon sỉ tệ asọ wọn sỉ èhin rè; on sĩ joko lori rè. 

8 Awon pipọo sỉ tế asọ won sỉ òna: ati awvon 
miran sẻ èka igi, nwọon si fủn wọn sỉ òna. 

% Ati awon tỉ nlọ niwaju, ati awon tỉ mbò 
lehin, nkigbe wipe, Hosanna; Olubukun li 
eniti o mbòwá li oruko Oluwa: 

10 Olubukun ni ijoba tỉ mbòwá, ijoba Dañ— 
đi, baba wa: Hosanna loke orun. 


723 


11 Jesu sĩ wò Jerusalemu, ati tẹmpili. Nigbati 
ø sỉ wÒ ohun gbogbo yiká, alẹ sa tỉ lẹ tan, o sỉ 
jade lọ sĩ Betani pẹlu awon mejila. 

12 [Ni ijo keji, nigbati nwọn tỉ Betani jade, 
ebi sỉ npa a: 

13 O sĩ rỉ igi opoto kan li òkere tỉ o li ewé, o 
wá, bi bọya on le rỉ ohun kan lori rè: nigbati o 
sỉ wá sỉ idi rè, ko rỉ ohun kan, bikose ewé; 
nitori akokò eso opọto kò tỉ ito. 

14 Jesu sỉ dahùn o sỉ wi fun u pe, Ki enikeni 
má jẹ eso lori rẹ mó titi lai. Awon omọo-ehin 
rệ SỈ gbÓ Ọ. 

154{Nwon si wá sỉ Jerusalemu: Jesu sỉ WÒ 
inu tẹmpili lọ, o bère si ilế awon tỉ ntà ati 
awon tỉ nrà ni tẹmpili jade, o sỉ tari tabili 
awon onipasiparo owo danù, ati ijoko awon tỉ 
ntà eiyele. 

18 Kò sỉ jẹ kỉ ẹnikẹni kỉ o gbe ohun èlo kọja 
larin tempili. 

17O si nkóni, o nwi fun wọn pe, A ko tỉ 
kọwe rè pe, lle adura fun gbogbo orile-ède li 
a o ma pè ile mi? sugbọn enyin tỉ sọ đi ihò 
awon olosà. 

18 Awon akowe ati awon olori alufa sỉ gbó, 
nwọn si nwá òna bị nwọn o tỉ se pa a run: 
nitori nwọn bèru rè, nitori enu và gbogbo ijo 
enia sỉ ekó rè. 

19 Nigbati alẹ ba sỉ lẹ, a jade kuro ni ilu. 

20 Bi nwọn sĩ tỉ nkoja lọ li owuro, nwọn ri 
igi opoto na gbẹ tỉ gbongbo tỉ gbongbo. 

21 Peteru si wa iranti o wi fun u pe, Rabbi, 
Wò bỉ igi opọto tỉ iwo ñ bú tỉ gbẹ. 

22 Jesu sỉ dahùn o sỉ wi fun wọn pe, E ni 
igbagbó si Olorun. 

23Lõto nỉ mo wi fun nyin, Enikeni tỉ o ba wi 
fun òke yi pe, Sidi, ki o sỉ bọ sinu okun; tỉ kò ba 
Sỉ siyemeji li okàn rè, sugbọn tỉ o ba gbagbó pe 
ohun tỉ on wi yio sẹ, yio ri bệ fun u. 

24Nitorina mo wi fun nyin, Ohunkohun tỉ 
ẹnyin ba tọrọ nigbati ẹ ba ngbadura, ẹ gbagbó 
pe e tỉ ri wọon gbà na, yio si ri bệ fun nyin. 

25Nigbati ẹnyin ba sỉ duro ngbadura, ẹ 
dari]ì, bi enyin ba ni ohunkohun si enikeni: ki 
Baba nyin tỉ mbe li orun ba le dari ẹsẹ nyin jì 
nyin pẹlu. 

26 Sugbọon bi enyin ko ba darlji, Baba nyin tỉ 
mbe lí orun Kì yio sỉ đari èsẹ nyin jì nyin. 

2TNwon sỉ tún wá sỉ Jerusalemu: bỉ o sỉ tỉ 
nrìn kiri ni tempili, awon olori alufa, ati awvon 
akowe, ati awon agbàgba, tò ọ wá, 

28 Nwọn sỉ wi fun u pe, Ase wo li o ñ nạe 
nkan wonyï? tali o sỉ fun ọ lí ase yi lati mã se 
nkan wonyi? 


MARKU 11, 12 
239 Jesu sỉ dahùn o si wi fun wọn pe, Emi ó 
bi nyin lẽre òrọ kan, kỉ ẹ sỉ da mi lohùn, emi o 
Sỉ sọ fun nyin ase tỉ emi ñ nse nkan wonyi. 

30 Baptismu Johannu lati run wá nỉ, tabi 
lati do enia? ẹ da mi lohùn. 

3! Nwọn sĩ ba ara wọon gbèro, wipe, Bi awa 
ba wipe, Lati orun wá ni: on o wipe, Êha tỉ se 
tỉ enyin ko ñ gbà a gbó? 

32Sugbọn bi awa ba wipe, Lati ọdọ enia; 
nwọn bèru awon enia: nitori gbogbo enia kà 
Johannu sỉ woli nitõtọ. 

33Nwọon si dahùn wi fun Jesu pe, Awa kó 
mò. Jesu sỉ dahùn wi fun wọn pe, Emi kì yio 
sỉ wi fun nyin ase tỉ emi ñ nse nkan wonyi. 

l 2 1O sĩ bère sỉ iñ owe ba wọn sòrọ pe, 

okunrin kan gbìn ọgba ajara kan, o sỉ 
sogba yi ¡ ká, o sỉ wà ibi ifunti waini, o sỉ kó 
ileê-isọ sỉ i, o0 sỉ ñ $e agbatoju fun awon 
olusogba, o sỉ lọ sỉ àjo. 

2Nigbati o sỉ đi akokò, o rán omọ-odọ rè 
kan si awon olusogba na, ki o le gbà ninu eso 
ogba ajara na lọwo awon olusogba. 

3Nwọn si mu u, nwọn lù u, nwon sỉ rán a 
pada lọwò ofo. 

# O sỉ tún rán omo—odo miran sỉ wọn, on nỉ 
nwọn sỉ sọ okuta lù, nwọn sá a logbé li ori, 
nwọn sỉ ran a lọ nỉ itiju. 

5O sỉ tún rán omiran; eyini ni nwọn sỉ pa: 
ati òpọ miran, nwọn lù miran, nwọn si pa 
miran. 

5 Sugbọn o kù omọ rè kan tỉ o nỉ, tỉ ise ayan— 
Ífẹ rè, O si rán a sỉ wọn pẹlu nikehin, o wipe, 
Nwọn ó se ojusãju fun ọmo mi. 

7§Sugbọn awon olusogba wọnni wi fun ara 
wọn pe, Eyjyi li arole; ẹ wá, ẹ jẹ kỉ a pa a, 
ogún rè yÏo sỉ jẹ tỉwa. 

8Nwọn si mu u, nwọn pa a, nwọn sỉ wó ọ 
jade kuro ninu ogba ajara na. 

9Njẹ kili oluwa ogba ajara na yio se? Ôn o 
wá, yio si pa awon olusogba womni run, yio sỉ 
fi ogba ajara rè se agbatoju fun awon elomi— 
ran. 
10 Enyin kò ha tỉ kà iwe-mimo yi; Okuta tỉ 
awon omole kò sile on na li o đi pàtaki igun 
ile: 

11 Eyi ni ìse Oluwa, o sỉ jẹ iyanu li oju wa? 

12Nwọon si nwá òna ati mu u, sugbọn nwọn 
sỉ bèru ijo enia: nitori nwọn mò pe, awon li o 
powe na mọ: nwọn sỉ ñ ¡ silẹ, nwọn lọ. 

134INwon sỉ rán awon kan sỉ ¡ ninu awon 
Farisi, ati ninu awon omọo-ehin Herodu, lati fi 
òrọ rệ mu u. 


MARKU 12, 13 

18 Nigbati nwọon sỉ de, nwọon wi fun u pe, 
Olukoni, awa mò pe olotito ni iwo bếni iwo kì 
iwơju ẹnikeni: nitori iwo kì ise ojusãju enia, 
sugbọn iwo nkóni li òna Olorun li otito: O tó 
lati mã san owode fun Kesari, tabi kò tó? 

15 Ki awa kỉ o fifun u, tabi ki a má ñfun u? 
Sugbọn Jesu mò agabagebe wọn, o wi fun 
wọn pe, Ẽse tỉ enyin ñ ndán mi wò? ẹ mu 
owo-ide kan fun mi wá ki emi kỉ o wò o. 

18 Nwọn sỉ mu u wá. O sỉ bi wọn pe, Awo— 
ran ati akole tali eyi? Nwọn sĩ wi fun u pe, Tỉ 
Kesari ni. 

17 Jesu si đahùn o sỉ wi fun won pe, Nịẹ ẹ ñ 
ohun tỉ Kesari fun Kesari, ati ohun tỉ Qlorun 

18  Awon Sadusi sỉ tò ọ wá, awon tỉ o wipe 
ajinde okú kò si; nwọn si bi ¡ lẽre, wipe, 

19 Olukoni, Mose kowe fun wa pe, Bi ara— 
kunrin ẹnikan ba kú, tỉ o ba sỉ fi aya silẹ, tỉ 
kò sỉ ñ ọmọo silẹ, kỉ arakunrin rè ki o su aya 
rệ lopó, ki o sỉ gbe iruemo dide fun ara— 
kunrin rè. 

20 Njẹ awon arakunrin meje kan tỉ wà: eyi 
ekini sỉ gbé iyawo, o sỉ kú lai ñ ọmọ silẹ. 

21 Eyi ekeji sỉ su u lopó, on si kú, bệli on kò 
sỉ ñ omọ silẹ: gege bệ sỉ li ẹkẹta. 

22 Awon mejeje sỉ su u lopó, nwọn kò si ñ 
ọmo sile: nikehin gbogbo wọn obinrin na kú 
pelu. 

23 Njẹ li ajinde, nigbati nwọn ba jinde, aya 
tani yio ha se ninu wọn? awon mejeje li o sá 
nỉ ¡ li aya? 

24 Jesu sĩ dahùn o wi fun wọn pe, Ki ha se 
nitori eyi li se sina, pe ẹnyin kò mò iwe— 
mimọ, tabi agbara Olorun? 

25Nitori nigbati nwọon o jinde kuro ninu 
okú, nwọn kò ni gbeyawo, bệni nwọn kì yio 
sinni ni iyawo; sugbọn nwọn ó đabi awon 
angeli ti mbe li orun. 

28 Ati niti awon okú pe a o ji wọn dide: ẹn— 
yin ko tỉ kà a ninu iwe Mose, bi Olorun tỉ sọ 
fun u ninu igbé, wipe, Emi li Olorun Abraha— 
mu, ati Olorun Isaaki, ati Olọrun Jakobu? 

27On kì ise Olorun awon okú, bikose Olọ— 
run awon alãye: nitorina enyin sìna gidigidi. 

28 4Qkan ninu awon akowe tò ọ wá, nigbati 
o Sỉ gbó bi nwọn tỉ mbi ara wọn li ere ÒrỌ, tỉ o 
SỈ woye pe, o da won lohùn rere, o bỉ ¡ pe, Ewo 
li ekini ninu gbogbo ofñn? 

23Jesu sỉ da a lohùn, wipe, Ekini ninu 
gbogbo ofñn ni, Gbó, Israeli; Oluwa Olorun 
wa Oluwa kan ni. 

30 Ki iwo kỉ o sỉ ñ gbogbo àiya rẹ, ati gbogbo 


724 


okàn rẹ, ati gbogbo iye rẹ, ati gbogbo agbara 
rẹ, fe Oluwa Olorun rẹ: eyi li oñn ekini. 

3! Ekeji sĩ dabi rè, Fẹ omonikeji rẹ bi ara rẹ. 
Ko sỉ sỉ oñn miran, tỉ o tobi jù wonyi lọ. 

32Akowe na sỉ wli fun u pe, Olukọni, o 
dara, otito li o sọ pe Olorun kan ni mbe; ko sỉ 
Sỉ omiran bikose on: 

33 Ati ki a ñ gbogbo àiya, ati gbogbo òye, ati 
gbogbo gkàn, ati gbogbo agbara fẹ ẹ, ati kỉ a fẹ 
omonikeji eni bi ara-eni, o jù gbogbo ẹbo—si— 
sun ati ebo lọ. 

34 Nigbati Jesu rỉ ¡ pe o ñ òye dahùn, o wi fun 
u pe, Iwo kò jìna sỉ ijoba Olorun. Lẹhin eyini, 
kò sỉ enikan tỉ o je bi ¡ lẽe ohunkan mó. 

35 Bi Jesu sỉ tỉ nkóni ni tẹmpili, o dahùn 
wipe, Êse tỉ awon akowe ñ nwipe, Qmo Da— 
fñdi ni Kristi ise? 

3 Nitori DaRdi tikararè wi nipa Emi Mimó 
pe, OLUWA wi fun Oluwa mi pe, Iwo joko li 
owó otún mi, titi emi o ñ sọ awon otá rẹ di 
apoti itise rẹ. 

37Nje bi DaRdi tikararè ba pè e li Oluwa; 
nibo lỉ o sỉ tỉ wa ijẹ mo rè? Opo ijo enia sỉ ñ 
ayò gbó ÒrQ rè. 

38 4O sỉ wi fun wọn ninu ekó rè pe, Ẹ mã 
kiyesara lọdọ awon akowe, tỉ nwon fẹ lati mã 
Tìn li asọ gigùn, tỉ nwọn sỉ fẹ ikíni li ojà, 

39 Ati ibujoko giá ninu sinagogu, ati ipò ola 
nỉ ibi ase; 

40 Awon tỉ o je ile awon opó run, tỉ nwọn sỉ 
ngbadura gigun fun asehàn: awon wonyïi nỉ 
yio jebi pòju. 

41 Jesu sỉ joko kojusi apoti isura, o sỉ nwÒ 
bỉ ijo enia tỉ nsọ owo sinu apoti isura: Òpọ 
awon olorò sỉ sọ pipo sỉ i. 

42Talakà opó kan sỉ wá, øo sọ owo idẹ 
wéwe meji tỉ ise idameji owo-bàba kan 
sinu rè. 

43O si pè awon omọo-ehin rè sọdọ rè, o sỉ 
wi fun wọn pe, Lõto ni mo wi fun nyin pe, 
Talakà opó yi sọ sinu apoti isura jù gbogbo 
awon tỉ o sọ sinu rè lọ. 

44Nitori gbogbo nwọn sọ sinu rè ninu 
òpolopọ ini wọn; sugbọn on nỉnu aini rệ o sọ 
ohun gbogbo tỉ o ni si ¡, ani gbogbo ini rè. 

1 BỊ o sỉ tỉ nti tempili jade, okan ninu 


1 3 awon omo-ehin rệ wipe, Olukoni, 
WÒ irú okuta ati irú ile tỉ o wà nihinyi! 

?Jesu sỉ dahùn wi fun u pe, Iwo ri ile nla 
wonyï? kì yio si okuta kan tỉ a o ñ silẹ lori 
ekeji, tỉ a kì yio wó lule. 

3#Bi o sỉ tỉ joko lori òke Oliñ tỉ o kợju sỉ 


725 


tẹmpili, Peteru ati Jakobu, ati Johannu ati 
Anderu, bi ¡ lếre nikòko wipe, 

4 So fun wa, nigbawo ni nkan wonyï yio sẹ? 
kini yio sỉ se àmi nigbati gbogbo nkan wonyi 
yio sẹ? 

5Jesu sỉ da wọn lohùn, o bère sỉ isọ fun 
wọn pẹ, Ẹ mã kiyesara, ki enikeni kỉ o máse 
tàn nyin je: 

§Nitori awon enia pipo yio wá li oruko mi, 
wipe, Emi ni Kristi; nwọn o sỉ tàn òpolopọ je. 

TNigbati enyin ba sỉ ngburó ogun ati idagìri 
ogun; kỉ enyin ki o máse jaiya: nitori irú nkan 
wonyi kò le se kỉ o ma $e; sugbọn opin na kì 
ise isisiyi. 

8Nitoripe orile-ède yio dide sỉ orile-ede, 
ati ilẹ-oba sỉ ilẹ-oba: isele yio sỉ wà nỉ ibi 
pupọ, ìyan yỉo si wà ati wahalà: nkan wonyi 
ni ipilese iponju. 

91Sugbọn ẹ mã kiyesara nyin: nitori nwọn 
ó sỉ ñ nyin le awon igbimo lọwo; a o sỉ lù nyin 
nỉnu sinagogu: a o si mu nyin duro niwaju 
awon bale ati awon oba nitori orukọ mi, fun 
crí si wọn. 

10 A kò le saima kó wasu ihinrere nỉ gbogbo 
orile-ède. 

11 Sugbọn nigbati nwọn ba nã nyin, lọ, tỉ 
nwọn ba sỉ ni nyin le wọn lọwo, ẹ mase 
saniyan saju ohun tỉ ẹ o sọ; sugbọn ohun tỉ a ba 
fifun nyin ni wakati na, on nỉ kỉ enyin ki o Wwi: 
nitori Kì ise enyin ni nwi, bikose Emí Mimó. 

12 Arakunrin yio sỉ ñ arakunrin fun pipa, ati 
baba yio ñ omọ rè hàn; awon ọmọ yỉo sỉ dide 
sỉ obi wọn, nwọn o sỉ mu kỉ a pa wọn. 

13Gbogbo enia nỉ yio sỉ korira nyin nitori 
oruko mi: sugbọn eniti o ba forit ¡ ti ñ de 
opin, on na li a o gbalà. 

144Sugbọn nigbati enyin ba rỉ irira isọda— 
horo nì, tỉ o duro nibiti ko tó, tỉ a tỉ enu woli 
Danieli sọ, (enikeni tỉ o ba kà a, kỉ o yé e,) 
nigbana ni kỉ awon tỉ mbe nỉ Judea sálo sỉ ori 
òke: 

15 Ki eniti mbe lori ile ki o má§e sọkale lọ 
sinu ile, bệni kỉ o má sỉ se wò inu rè, lati mu 
ohunkohun jade ninu ile rè: 

18 Ati ki eniti mbe li oko kỉ o mase pada 
sehin wá lati mu a$o rè. 

17Sugbon egbé ni fun awon tỉ o lóyun, ati 
fun awon tỉ o nĩ omu fun omọ mu lỉ ojọ wonni! 

18 Ki ẹ si ma gbadura, kỉ sisá nyin kỉ o máse 
bó sỉ igba otutù. 

18 Nitori ojo wonni, yío je ojo iponju irú eyÏ 
tỉ kò sĩ lati igba ojo ìwa tỉ Olorun da, titi fi di 
akokò yi, irú rè kỉ yio sỉ sỉ. 


MARKU 13, 14 
20 Bị ko sĩ se bi Oluwa tỉ ke ojo wonni kuru, 
kò sỉ eda tỉ iba le là: sugbọn nỉitoriti awon 
ayanfe tỉ o tỉ yàn, o tỉ ke ojo wonni kuru. 

2! Nitorina bi ẹnikan ba wïi fun nyin pe, wo 
o, Krisi mbẹ nihinyi; tabi, wo o, o mbẹ 
lóhun; ẹ máse gbà a gbó: 

22 Nitori awon eke Kristi, ati awon eke woli 
yio dide, nwọn o sỉ fñ àmi ati ohun iyanu hàn, 
tobệ bi o se ise, nwọn iba tàn awon ayanfe 
päpã. 

23Sugbọn ẹ kiyesara: wo o, mo sọ ohun 
gbogbo fun nyin tẹle. 

244Sugbọn li ojọ wonni, lehin iponju na, 
õrùn yio sõkun, osupá kì yio sỉ ñ imole rè hàn; 

25Awon irawo oju orun yio já silè, ati 
agbara tỉ mbe li orun li a o si mì titi. 

2§ Nigbana ni nwọn o sỉ ri Qmo-enia tỉ yỉo 
ma tỉ oju orun bò tỉ on tỉ agbara nla ati ogo. 

2? Nigbana nỉ yio sỉ rán awon angceli rè, yio 
sỉ kó gbogbo awon ayanfe rè lati ori igun 
mẹrerin aiye jọ, lati ikangun aiye tit de 
ikangun orun. 

28 Nisisiyi ẹ kó owe lara igi opọto; Nigbati 
èka rè ba yọ titun, tỉ o ba sỉ ru ewé, enyin mò 
pe igba §rùn sunmọ etile: 

29 Gege bệ na li enyin, nigbati enyin ba rỉ 
nkan wonyi tỉ nsẹ, ki ẹ mò pe o sunmnọ etile 
tan lehin ilekun. 

30Lõto ni mo wi fun nyin, Iran yi kì yio 
rekoja, titi a o ñ mu gbogbo nkan wonyi se. 

31 Orun on aiye yio rekoja: sugbọn òrọ mi 
kì yio rekoja. 

32 Sugbon niti ojo ati wakati na, kò sỉ eni— 
kan tỉ o mò ọ, kò sỉ, ki tile ise awon angeli 
grun, tabi Omọ, bikose Baba mi nikansoso. 

33E mã sọora, kỉ ẹ si mã gbadura: nỉtori 
ẹnyin ko mò igbati akokò na yio de. 

34 !Nitori Qmo-enia dabi okunrin kan tỉ o 
lọ sĩ àjo tỉ o ìna rére, eniti o ñ ile rè silẹ, tỉ o sỉ 
fi asẹ fun awon omọo~odọ rè, ati isẹ olukuluku 
Ẩfun u, tỉ o sỉ ñ ase fun olusọna ki o mã sọna. 

35 Nitorina ẹ mã sọna: nitori ẹnyin ko mò 
igba tỉ bãle ile mbòwá, bi li ale ni, tabi larin 
oganjo, tabi li akuko, tabi li oWwurò: 

36 Pe, nigbati o ba de li ojijì, kỉ o máse ba 
nyin li oju orun. 

37Ohun tỉ mo wi fun nyin, mo wi fun 
gbogbo enia, Ẹ mã sọna. 


Í 4 1LEẸHIN gjo meji ni ajo irekoja, ati tỉ 

aiwukara: ati awon olori alufa ati 
awon akowe nwá òna bỉ nwọn iba tỉ ñ ètan 
mu u, ki nwọn kỉ o pa a. 


MARKU 14 


2Sugbọn nwọn wipe, Ki ise li ojo ajo, ki 
ariwo ki o má ba wà ninu awon enia. 

3jNIigbati o sĩ wà ni Betani nỉ ile Simoni 
adetè, bi o tỉ joko tì onje, obinrin kan tỉ o ni 
oruba alabasta ororo ikunra nardi iyebiye, o 
Wá, o0 Sỉ fó orúba na, o sỉ ndà a sỉ ¡ lori. 

4Awon kan sỉ wà tỉ inu wọn ru ninu ara 
wọn, nwọn sỉ wipe, Nitori kili a se nfi ororo 
ikunra yi sÒfo? 

5A ba sá tà ororo ikunra yi jù ìwon ðdun— 
run owo idẹ lọ a ba sỉ fñfun awọn talakà. 
Nwọn sĩ nkùn sĩ ¡. 

8Sugbọn Jesu wipe, E jowo rè sỉ; ẽse tỉ 
enyin ñ mba a wï? ise rere li o se sỉ mì lara. 

TNigbagbogbo li enyin sá ni talakà pẹlu 
nyin, enyin le ma sore fun wọn nigbakugba 
tỉ enyin fe; sugbọn emi li ẹnyin kó ni nigba— 
gbogbo. 

8O se eyi tỉ o le se: o wá siwaju lati ñ oróro 
kùn ara mi fun sisinku mi. 

9Lõto ni mo wi fun nyin, Nibikibi tỉ a o gbé 
wasu ihinrere yi ni gbogbo aiye, nibè pẹlu li a 
o sỉ rò ihin eyi tỉ obinrin yi se lati fi se iranti 
rệ. 
10 1í Judasi Iskariotu, oọkan ninu awon mejila, 
sỉ tò awon olori alufa lọ, lati ñ ¡ le won lọwo. 

11 Nigbati nwọn sỉ gbó, nwọn yò, nwọn sỉ 
$e ileri lati fun u li owo. O sỉ nwá òna bỉ yio tỉ 
se fï ¡ le wọon lọwọ. 

12'{Li ojo kini ajo aiwukara, nigbati nwọn 
npa eran irekoja, awon omo-ehin rè sỉ wi fun 
upe, Nibo nỉ iwo níe ki a lọ ipèse sile, ki iwó 
kỉ o le jẹ irekoja. 

13 O sỉ rán awvọon meji ninu awon ọmo- ehin 
rè, 0 SỈ wi fun wọn pe, E lọ sỉ ilu, okunrin kan 
tỉ nrù ìsa omi yio pade nyin: ẹ mã tò ọ Iehin. 

14 Ati ibikibi tỉ o ba gbé wÒ, ki ẹnyin ki o 
wi fun bãle na pe, Olukoni wipe, Nibo ni 
gbòngan apeje na gbé wà, nibiti emi o gbé je 
irekoja pẹlu awon ọmo-ehin mi? 

15 Ôn o sỉ ñ gbòngan nla kan Ioke hàn nyin, 
tỉ a se lọsọ, tỉ a sĩ pèse tele; nibè ni ki enyin ki 
0 pèse sile dè wa. 

18 Awon oọmo-ehin rè sỉ jade lọ, nwọn wá 
sỉ iu, nwọn sỉ ri ¡ gege bi o tỉ sọ fun wọn: 
nwọn sỉ pèse irekoja sile. 

17 Nigbati ale lẹ, o wá pẹlu awon mejila. 

18B nwọn sỉ tỉ joko tỉ nwọn njẹun, jesu 
wipe, Lõto ni mo wi fun nyin, Okan ninu 
nyin yio ñ mi hàn, ani on na tỉ mba mi jeun. 

19 Nwọn sỉ bệre sỉ ikãnu gidigidi, ati sỉ ïbi ¡ 
lẽre lọkộðkan wipe, Emi ni bi? ekeji sĩ wipe, 
Emi ni bị? 


726 


2O sĩ dahùn o sỉ wi fun wọn pe, Qkan 
ninu awon meiila nỉ, tỉ o ntọwo bò inu awo 
pelu mi. 

#1! Nitõto Qmo-enia nlọ bi a tỉ kọwe nipa 
tirệ: sugbọn egbé ni fun okunrin na, lọdọ 
eniti a gbé tỉ ñ Qmo-enia hàn! iba san fun 
okunrin na, bỉ o sepe a kò bí ï. 

22 4Bi nwọn sỉ tỉ njeun, Jesu mu akara, o sỉ 
sure, o sỉ bu u, o sỉ ñfun wọn, o wipe, Gbà, je: 
eyïyi li ara mi. 

23O sỉ gbe ago, nigbati o sỉ sure tan, o ñfun 
wọn: gbogbo nwọn sỉ mu nỉnu rè. 

4O si wi fun wọn pe, Eyi li èjẹ mi tỉ 
majemu titun, tỉ a ta sile fun òpọ enia. 

25Lõto ni mo wi fun nyin, emi kì yio mu 
nỉnu eso ajara mó, titi yio ñ đi ojo na, nigbati 
emi o mu ti nỉ titun nỉ ijoba Olorun. 

28 {Nigbati nwọn sỉ kọ orin kan tan, nwọn 
jade lọ sori òke Olifi. 

?TJesu sỉ wi fun wọn pe, Gbogbo nyin ni 
yio kosè lara mi li oru oni: nitoriti a tỉ kọwe rè 
pe, Emi o lù olusQ agutan, a o sỉ tú agbo 
agutan ká kiri. 

28 Sugbọn lehin igba tỉ mo ba jinde, emi o 
saju nyin lọ si Galili. 

29Sugbọn Peteru wi fun u pe, Bi gbogbo 
enia tile kosè, sugbọn emi kó. 

30 Jesu sỉ wi fun u pe, Lõto nỉ mo wi fun ọ 
pe, loni yi, ani li ale yi, ki akuko ki o to kọ 
nigba meji, iwo o sé mi nigba mẹta. 

3! Sugbon o tenumo ọ gidigidi wipe, Bỉ o 
tilẹ di ati ba ọ kú, emi ko je sé ọ bỉ o tỉ wù kỉ o 
rỉ. Gege bệni gbogbo wọn wi pẹlu. 

32Nwọn sỉ wá sĩ ibi kan tỉ a npè nỉ Getse— 
mane: o sỉ wi fũn awon ọmo-ehin rè pe, E 
joko nihinyi, nigbati mo ba lọ igbadura. 

33O sỉ mu Peteru ati Jakobu ati Johannu 
pẹlu rè, ẹnu sỉ bẹre sỉ yà a gidigidi, o sĩ bẹré sỉ 
Tèwesi. 

34O si wi fun wọn pẹ, Qkàn mi nkãnu gi— 
digidi titi de ikú: ẹ duro nihin, ki ẹ sỉ mã sọna. 

35 O sĩ lọ siwaju điẹ, o sĩ dojubole, o sỉ gba— 
dura pe, bi o ba le se, ki wakati na le kợja kuro 
lori rè. 

38O sỉ wipe, Abba, Baba, sise li ohun 
gbogbo fun ọ; mú ago yi kuro lori mi: sugbọn 
kì ise eyiti emi fẹ, bikose eyiti iwo fẹ, 

37O sĩ wá, o ba won, nwon nsùn, o sỉ wi 
fun Peteru pe, Simoni, iwọ nsùn? iwo kò le 
sọna ni wakati kan? 

38 Ẹ mã sọna, kì ẹ sỉ mã gbađura, ki ẹ má ba 
bó sinu idewò. Lõto li emí nfẹ, sugbọn o se 
ailera fun ara. 


727 


39 O sĩ tún pada lọ, o sĩ gbadura, 0 nsỌ Òro 
kanna. 

40Nigbati o sỉ pada wá, o tún bá wọn, 
nwon nsùn, nitoriti oju wọn kún fun orun, 
bếni nwọn kò si mò èsi tỉ nwọn iba ñfun u. 

#1O sĩ wá li erinketa, o sỉ wi fun wọn pe, E 
mã sùn wayi, kỉ ẹ si mã simi: o to bệ, wakati na 
đe; wo o, a ñ Qmo-enia le awon elese lọwọ. 

42E dide, ki a ma lọ; wo o, eniti o ñ mi hàn 
sunmo tosi. 

43{Lojukanna, bi o sỉ tỉ nsọ lọwo, Judasi 
de, okan ninu awon mejila, ati òpọ enia pẹlu 
rệ tỉ awon tỉ iđà, pẹlu ogọ, lati odọ olori alufa, 
ati awon akowe, ati awon agbagba wá. 

44 Eniti o sỉ ñ ¡ hàn tỉ ñ àmi fun wọn, wipe, 
Enikeni tỉ mo ba ñ enu kò li ẹnu, on na nỉ; ẹ 
mu tu, kỉ ẹ sỉ ma fà a lọ li alaña. 

45SNigbati o de, o tò ọ lọ gan, o wipe, 
Olukoni, olukoni! o sỉ ñ enu kò o li ẹnu. 

46 {Nwon sỉ gbé owó won le e, nwọn sỉ mu u. 

47 Sugbon ọkan ninu awon tỉ o duro nibè fà 
iđã yọ, o sỉ sá omo_-odọ olori alufa, o sỉ ke etí rè 
kuro. 

48 Jesu sỉ dahùn o sỉ wi fun wọn pe, Emi li 
enyin jade tò wá bỉ olè, tỉ enyin tỉ iđã ati ogọ 
lati mu? 

49 L1 ojojumo li emi wàả pẹlu nyin ni tempi— 
li, tỉ emi nkó nyin, enyin kò sỉ mu mi: sugbọn 
iwe-mimo kò le se alaise. 

50 Gbogbo wọn sỉ fï ¡ sile, nwọn sỉ sá lọ. 

51 Omokunrin kan si ntò ọ lehin, tỉ o ñ asọ 
ogbọ bò ìhoho rè; avon ọmo—ogun sỉ gbá a mu: 

52 O sỉ jowo asọ ogbọ na lọwo, o sỉ sá Kuro 
lọdọ wọn nihoho. 

534Nwon si mu Jesu lọ sọdọ olori alufa: 
gbogbo awon olori alufa, ati awon agbagba, ati 
awon akowe sỉ pejo pelu rè. 

54 Peteru sỉ tò ọ lẹhin li ökere wò inu ile, tỉti 
fi de agbala olori alufa; o sỉ bá awon ọmọ-odọ 
joko, o sỉ nyána. 

55 Awon olori alufa ati gbogbo ajo ìgbimọo nwá 
eleri sỉ Jesu lati pa a; nwọn kò sỉ ri ohun kan. 

56 Nitoripe öpolopọ li o jeri eke sỉ i, sugbọn 
ohủn awon eleri na kò sokan. 

57 Awvọn kan si đide, nwọn nịeri eke Sỉ i, 
Wipe, 

58 Awa gbó o wipe, Emi ó wó tempili yi tỉ a 
fi ọwó se, niwon ijó mẹta emi o sỉ kó omiran 
tỉ a kò fÍ owó se. 

58 Ati ninu eyi na pẹlu, ohũn won kò sọkan. 

89 Olori alufa sỉ đide duro larin, o sỉ bi Jesu 
lẽre, wipe, Iwo kò dahùn kan? kili eyi tỉ awon 
wonyi njeri sỉ ọ? 


MARKU 14, 15 


81 Sugbọn Jesu dake, ko si dahùn ohun kan. 
Olori alufa sỉ tun bi ¡ lẽre, o wi fun u pe, Iwo 
nỉ Kristi na, Omo Olubukun nì? 

82 Jesu si wipe, Emi nỉ: enyin o sỉ rỉ Omo— 
enia joko li owó gtún agbara, yio sỉ ma tỉ inu 
awosanma orun wá. 

63 Nigbana li olori alufa fà asọ rệ ya, o Wipe, 
Eleri kili a sĩ nwá? 

%4 Enyin gbó orọ-odi na: enyin tỉ rò o sỉ? 
Gbogbo wọn si đa a lẹbi pe, o jẹbi ikú. 

55 Awon miran sỉ bère sỉ itutó sỉ ¡ lara, ati sỉ 
ibò o loju, ati sỉ ikàn a lẹsé, nwọn sỉ wi fun u 
pe, Sọtele: awon onse sỉ nĩi atele owó wọn 
gbá a loju. 

66 Bị Peteru sỉ tỉ wà ni isale li ãfïn, okan 
ninu awon omobinrin olori alufa wá: 

87 Nigbati o sỉ ri tỉ Peteru nyána, o wö 0, 0 
Si Wipe, Iwo pelu tỉ wà pẹlu Jesu tỉ Nasareti. 

58 Sugbon o sé, wipe, Emi ko mò, oyé ohun 
tỉ iwo nwi kò tile yé mi. O sĩ jade lọ sỉ iloro; 
akuko si kọ. 

59 Omobinrin na sỉ tún ri ¡, o sỉ bệre sỉ iwi 
fun awọon tỉ o duro nibè pe, Qkan ninu wọn 
nỉ eyi. 

70 O si tún sé. O sỉ pẹ điẹ, awon tỉ o đuro 
nibè tún wi fun Peteru pe, Lõto ni, okan ninu 
won nỉ iwo ise: nitoripe ara Galili ni iwọo, &de 
rẹ Sỉ jọ bệ. 

7! Sugbọn o bère sỉ iré ati sỉ ibura, Wipe, 
Emi ko mò okunrin yi ẹniti enyin nwi. 

72 Lojukanna akuko sỉ kọ lẹrinkeji. Peteru sỉ 
Tanti orọ tỉ Jesu wi fun u pe, Ki akuko kỉ o to 
kọ lerinmeji, iwo o sé mi lẹrinmeta. Nigbati o 


Sỉ rò 0, o sọokun. 
1 5 1 ATI lojukanna li owurọ, awon olori 
alufa jo gbìmo pẹlu awon alàgba, ati 
awon akowe, ati gbogbo ajo ìgbimọo, nwọn sỉ 
dẻ Jesu, nwọn sỉ mu u lọ, nwọn sỉ fï i le Pilatu 
lọwo. 
2Pilatu sỉ bi ¡ lẽre, wipe Iwo ha li Qba 
awon Ju? O sĩ dahùn wi fun u pe, Iwo wi ï. 
3 Awon olori alufa sỉ ñ ¡ sùn li ohun pipo: 
sugbọn on ko dahủn kan. 
4 Pilatu sỉ tún bi ¡ lẽre, wipe, Iwo ko dahùn 
ohun kan? wö òpo ohun tỉ nwọn njeri sỉ ọ. 
5Sugbọn Jesu ko da a ni gbolohùn kan: 
tobe tỉ ẹnu fi yà Pilatu. 
5 Nịẹ nigba ajo na, on a ma dá ondè kan sile 
fun wọn, enikeni tỉ nwọon ba bere. 
7 Enikan sỉ wà tỉ a npè ni Barabba, eniti a sọ 
sinu tubu pẹlu awọon tỉ o sòte pẹlu rè, awon 
eniti o sỉ pania pẹlu ninu isọte na. 


MARKU 15 

8 ]jo enia sỉ bère sỉ ikigbe soke li ohùn rara, 
nwọn nfẹ kỉ o se bỉ on tỉ ima se fun wọn ri. 

%Sugbọn Pilatu đa wọn lohùn, wipe, Enyin 
Te kỉ emi kỉ o da Oba awọon Ju sile fun nyin? 

10 On sá tỉ mộ pe nitori ilara ni awon olori 
alufa se fi ï le on lọwọ. 

1! Sugbọn awon olori alufa rủ awon enia 
soke pe, ki o kuku dá Barabba sile fun wọn. 

12 Pilatu sỉ dahùn o tún wi fun wọn pe, Kili 
ẹnyin ha nfẹ ki emi kỉ o se sỉ eniti enyin npè li 
Oba awon Ju? 

13 Nwọn sỉ tún kigbe soke, wipe, Kàn a mọ 
agbelebu. 

14Nigbana ni Pilatu sỉ bi wọn lẽre, wipe, 
Ese? buburu kili o se? Nwọn sỉ kigbe soke 
gidigidi, wipe, Kàn a mọ agbelebu. 

15{Pilatu si nfẹ se eyi tỉ o wù awon enia, o 
da Barabba silẹ fun wọn. Nigbati o sỉ nà Jesu 
tan, o fà a le won lowo lati kàn a mọ agbelebu. 

18 Awon omo-ogun sỉ fà a jade lọ sinu 
gbòngan, tỉ a npè ni Pretorioni; nwọn sỉ pè 
gbogbo ẹgbẹ awon ọmọ-ogun jọ. 

17Nwọn sỉ ñ aso elesè àluko wò ọ, nwọn 
hun ade egủn, nwọn sỉ ñ dé e lỉ ori; 

18 Nwọn sĩ bèr sỉ ikí ¡, wipe, Kabiyesi, Qba 
awon Ju! 

19 Nwọn sỉ ñ opá iye lù u lori, nwọn sỉ tutó 
sỉ ¡ lara, nwọn sỉ kunle niwaju rè, nwọn sỉ 
foribale fun u. 

20 Nigbati nwọn sĩ ñ ¡ sèsin tan, nwọn sỉ bó 
ago elesè àIuko na kuro lara rè, nwọn sỉ f asọ rè 
WÒ Ọ, nwọn sỉ mu u jade lọ lati kàn a mọ 
agbelebu. 

2INwọn sỉ ñ agbara mu okunrin kan, lati 
rù agbelebu rè, Simoni ara Kirene, eniti 
nkoja lọ, tỉ ntỉ igberiko bò, baba Aleksanderu 
ati Rưfu. 

22Nwọn sỉ mu u wá sỉ ibi tỉ a npè ni Gol— 
gota, itumo eyi tỉ ljé, Ibi agbari. 

23Nwọn sỉ ñ oti—-waini tỉ a dàpọ mọ ojia 
fưn u lati mu: sugbọn on kò gbhà a. 

24 Nigbati nwọn si kàn a mọ agbelebu tan, 
nwoọn sỉ pín asọ rè, nwọn sỉ se gège lori wọn, 
eyi tỉ olukuluku iba mủ. 

25 Ni wakati kẹta ojo, on ni nwọn kàn a mọ 
agbelebu. 

2 A sỉ kowe akole òran ifisùn rè sỉ igberi rè 
OBA AWON JU. 

2? Nwọn si kàn awon olè meji mọ agbelebu 
pelu rè; okan li owó otún, ati ekeji li owó Òsi rè. 

28 Iwe-mimo sỉ se, tỉ o wipe, A sỉ kà a mọ 
awon arufn. 

29 Awon tỉ nrekoja lọ sỉ nĩi ¡ se elẹyà, nwon 


728 


sỉ nmì ori wọon, wipe, A, Iwo tỉ o wó tempili, 
tỉ o sỉ kó ọ nỉ ijọ mẹta, 

30 Gbà ara rẹ, kỉ o sỉ sọkale lati ori agbele— 
bu wä. 

3! Gegẹ bệli awon olori alufa pẹlu, nwọn 
nsin ¡ jẹ ninu ara wọn pẹlu awon akowe, 
wipe, O gbà awon elomiran là; kò le gbà ara rè. 

32Je ki Kristi, ba Israeli, sọkalẹ lati ori 
agbelebu wá nisisiyi, ki awa kỉ 0 le rỉ i, kỉ a Sỉ 
le gbagbó. Awon tỉ a kàn mọ agbelebu peẹlu rè 
sỉ nkẹgan rè. 

33 Nigbati o di wakati kẹfa, òkunkun sỉ sủ 
bò gbogbo ilẹ titi o ñ đi wakati kesan. 

34Ni wakati kesan nỉ Jesu sỉ kigbe soke li 
ohùn rara, wipe, Eloi, Eloi, lama sabaktani? 
itumọ eyi tỉ ijẹ, Olorun mi, Olorun mi, ẽse tỉ 
1wo fi kò mi sile? 

35Nigbati awon kan ninu awon tỉ o duro 
nibè gbó eyi, nwọn wipe, Wò o, o npè Elijah. 

38 Enikan sỉ sare, o ñ sponge bọ oti kikan, o 
ñi le ori opá iyè, o ñfun u mu, wipe, E jowo rè 
Sỉ; ẹ jẹ ki a ma wÒ bi Elijah yio wá gbé e 
sokale. 

37Jesu sỉ kigbe soke li ohùn rara, o jowo 
ẹmi rè lọwọ. 

38 Asọ ikele tempili sỉ ya sỉ meji lati oke de 
isale. 

394Nigbati balogun orủn, tỉ o duro niha 
gdọ rè rỉ tỉ o kigbe soke bay, tỉ o sỉ jowo emi 
rè lọwọ, o wipe, Lõtọ Ọmọo Olorun li okunrin 
yỉ ise. 

40 Awọon obinrin pẹlu sỉ wà li òkere nwọn 
nwò: ninu awon eniti Maria Magdalene wà, ati 
Maria lya Jakobu kekere, ati tỉ Jose ati Salome; 

41(Awon eniti, nigbati o wà ni Galil, tỉ 
nwọn ntò ọ lẹhin, tỉ nwọn sỉ nge iranse fun 
u;) ati òpọ obinrin miran pelu, tỉ o ba a goke 
Wá Sỉ Jerusalemu. 

42 Nigbati ale sỉ lẹ, nitoriti ise ojo ipalemọ, 
eyini ni, ojo tỉ o siwaju ojo isimi, 

43 Josefu ara Arimatea, ololá ìgbimọ, eẹniti 
on tikalarè pẹlu nreti ijoba Olorun, o wá, o sỉ 
wole tò Pilatu lọ laifòya, o sỉ tọrọ okủ Jesu. 

44 Enu sỉ yà Pilatu gidigidi, bi o tỉ kủ na: o sỉ 
pè balogun orủn, o bỉ ¡ lẽre bi igba tỉ o tỉ kủ tỉ 
pẹ điẹ. 

45 Nigbati o sỉ mò lati odọ balogun orún na, 
o sĩ ñ okủ na fun Josefu. 

48 O sỉ rà asọ ogbọ wá, o sỉ sò ọ kale, o sỉ fi 
asọo ogbọ na dì ï, o sỉ tế  sinu ibojì tỉ a gbẻ ninu 
apata, o sỉ yi oKuta kan đi enu-òna ibojì na. 

47 Ati Maria Magdalene, ati Maria iya Jose, 
Ti ibi tỉ a gbẻ tệ ẹ sĩ. 


729 


Í óÓ 1NIGBATI ojo isimi sỉ koja, Maria 

Magdalene, ati Maria iya Jakobu, 
ati Salome rà turari kỉ nwọn ba wá lati fi 
kủùn u. 

2Ni kutukutu owurò ojo kini òse, nwon wá 
Sỉ ibi iboji nigbati õðrùn bère sĩ ilà. 

3Nwọn si mba ara wọon se aroye, Wipe, 
Tani yio yi okuta kuro li enu ibojì na fun wa? 

4 Nigbati nwọn si wò o, nwọn rỉ pe a tỉ yỉ 
okuta na kuro: nitoripe o tobi gidigidi. 

5 Nigbati nwọn sỉ wò inu ibojì na, nwọn rỉ 
omọokunrin kan joko li apa otủn, tỉ o Wò 
agbada funfun; èru sỉ ba wọn. 

8 O si wi fun wọn pe, E má bèru: enyin nwá 
]esu tỉ Nasareti, tỉ a kàn mọ agbelebu: o jinde; 
kò si nihinyi: ẹ wò ibi tỉ nwọon gbẻ tẻ e sỉ. 

7 Sugbon e lọ, kỉ ẹ si wi fun awon omo-ehin 
rè ati Peteru pe, o saju nyin lọ sỉ Galili: nibè li 
enyin ö gbe rỉ i, bi o tỉ wi fun nyin. 

8Nwọn sỉ jade lọ kánkan, nwọn sỉ sá kuro 
ni ibojì; nitoriti nwon nwarìri, èru sỉ ba wọn 
gidigidi: bệni nwọn ko wi ohunkohun fun 
ẹnikan; nitoripe èru ba wọn. 

9 INigbati Jesu jinde li owurò kutukutu nỉ 
ijo kini òsẹ, o kó ñ ara hàn fun Maria Magda— 
lene, lara cniti o tỉ lé emi èsu meje jade. 

10 On sỉ lọ sọ fun awon tỉ o tỉ mba a gbé, bi 
nwon tỉ ngbàwe, tỉ nwọn sỉ nsọkun. 


LUKU 1 
11 Ati awon, nigbati nwọn sĩ gbó pe o tỉ đi 
alãye, ati pe, on si tỉ ri ¡, nwon kò gbagbo. 
124Lehin eyini, o si ñ ara hàn fun awon 
meji ninu wọn li ọna miran, bi nwọn tỉ nìn li 
òna, tỉ nwon sỉ nlọ sỉ igberiko. 

13 Nwọn sỉ lọ isọ fun awon iyokù: nwọn kò 
sỉ gbà wọn gbó pelu. 

14 Lẹhinna o sỉ ñ ara hàn fun awvon mọkanla 
bi nwọn tỉ joko tì onje, o sỉ ba aigbagbó ati lile 
àïya wonwi, nitoriti nwọn ko gbà awon tỉ o tỉ rỉ 
¡ gbó lẹhin igbati o jinde. 

15 O sĩ wi fun wọn pe, E lọ sỉ gbogbo aiye, 
kỉ ẹ sỉ ma wasu ihinrere fun gbogbo ẹda. 

18 Eniti o ba gbagbó, tỉ a ba sỉ baptisi rệ yio 
là; sugbọn eniti kò ba gbagbỏ yio jebi. 

17Àmi wonyi ni yio si ma ba awon tỉ o 
gbagbó lọ; Li oruko mi ni nwọn o ma lẻ awon 
ẹmi èsu jade; nwọn o sỉ ma ñ ède titun sộr0; 

18 Nwọn o sỉ ma gbẻ ejò lọowo; bi nwọn ba sỉ 
mu ohunkohun tỉ o li oró, kì yio pa wọn lara 
Tara: nwon o gbé ọwó le awon olokunrun, ara 
wọn ỏ da. 

19 4Bẽni nigbati Oluwa sĩ tỉ ba won sòro tan, 
a sỉ gbà a lọ soke orun, o sỉ joko li ọwó ọtún 
Olorun. 

20 Nwọn sỉ jade lọ, nwọn sỉ nwasu nibi~ 
gbogbo, Oluwa si mba wọn sisẹ, o sỉ níi iđi 
brọ na kale, nipa àmi tỉ ntèle e. Amin. 


IHINRERE 


LUKU 


1NIWONBI òpo enia tỉ dawole e lati tò 
ìhin womni jọ lẹsese, eyiti o tỉ gbile sinsin 
lãrin wa, 

2 Ani gẹge bỉ awon tỉ o se oju wọn lati 
ibere, tỉ nwọn sỉ jasi iranse orọ na, tỉ ñ le wa 
lọwo; 

3O sĩ yẹ fun mi pelu, lati kọwe sỉ ọ lẹsesẹ 
bi mo tỉ wadi ohun gbogbo kinikini si lati 
ipilese, Teofilu olola jùlọ, 

4 Ki iwo kỉ o le mò otitọ ohun wonni, tỉ a tỉ 
kó ọ. 

S{Nigba ojo Herodu ọba Judea, alufa kan 
wà, nỉ ipa tỉ Abia, oruko rè a ma jẹ Sakariah: 
aya rè sỉ se okan ninu awon omobinrin Aaroni, 
oruko rè a sỉ ma je Elisabeti. 


5 Awon mejeji sỉ se olododo niwaju Olorun, 
nwọn nrìn ni gbogbo oñn on ìlana Oluwa li 
ailegan. 

7 Sugbọn nwọn kò li omọ, nitoriti Elisabeti 
yàgpan, awon mejeji sỉ di arugbo. 

8O sỉ se, nigbati o nạe isẹ alufa niwaju 
Olorun nỉ ipa isé tirệ, 

9 Bi ise awon alufa, ipa tirè ni ati ma ñ turari 
jóna, nigbati o ba wò inu tẹmpili Oluwa lọ. 

10 Gbogbo ijo awon enia sỉ ngbadura lode li 
akokò sisun turari. 

11 Angeli Oluwa kan sỉ fi ara hàn a, o duro lỉ 
apa otún pẹpe turari. 

12 Nigbati Sakariah sỉ ri i, ori rè wủle, èru sỉ 
ba a. 


LUKU †1 

13 Sugbọn angeli na wi fun u pe, Má bèru, 
Sakariah: nitoriti adura rẹ gbà; Elisabeti aya rẹ 
yio sỉ bí omokunrin kan fun ọ, iwọo o sỉ sọ 
oruko rè ni Johannu. 

14 Iwo o sỉ lỉ ayò ati inu điđùn: enia pipo yio 
Sỉ yÒ sĩ [bi rè. 

15Nitori on o pò niwaju Oluwa, Kì yio sỉ 
mu oti~waini, bệni kì yio sỉ mu oti—lile; yio sỉ 
kủn fun Emi Mimó ani lati inu iya rè wá. 

18 Ôn o sỉ pa pipọ da ninu awon ọmọ Israeli 
sĩ Oluwa Olorun wọn. 

17 Emi ati agbara Elijah ni on o sỉ ñ saju rè 
lọ, lati pa okàn awon baba dà sỉ tỉ awvon ọmọ, 
ati tỉ awon alaigboran sỉ ogbón awon olõto; ki 
o le pèse enia tỉ a mura sile đè Oluwa. 

18 Sakariah si wi fun angeli na pe, Àmi wo li 
emi o ñ mò eyi? Emi sá đi àgba, ati Elisabeti 
aya mi sỉ di arugbo. 

18 Angeli na sỉ dahùn o wïi fun u pe, Emi ni 
Gabrieli, tỉ ima đuro niwaju Olorun; emi li a 
rản wá lati sọ fun ọ, ati lati mu ìhin ayò wonyi 
fun ọ wá. 

205i kiyesi i, iwo o yadi, iwo kì yio sỉ le 
fohun, tỉti ojo na tỉ nkan wonyï yio fïsẹ, nitori 
iwo ko gbà òrọ mi gbó tỉ yio sẹ li akokò wọn. 

?! Awon enia sỉ duro dè Sakariah, ẹnu si yà 
wọn nỉtoriti o pẹ ninu tempili. 

22 Nigbati o sỉ jade, kò le fohun si wọn: nwọn 
Sỉ woye pe o rỉ iran nỉnu tẹmpili: nitoriti o nẹe 
apere sỉ wọn, o sỉ yà odi. 

23 O sỉ se, nigbati ojo isẹ isin rè pe, o lọ sỉ 
ile rệ. 

24 Lẹhin ojo wonyi ni Elisabeti aya rè lóyun, 
0 sỉ f ara rè pamó li osù marun, o nỉ, 

25 Bayi li Oluwa se fun mi li ojo tỉ o sijuwò 
mi, lati mu ègan mi kuro lọdọ araiye. 

28 Li osù kẹfa a sỉ rán angeli Gabrieli lati 
ođdọ Olorun lọ sỉ ilu kan ni Galili, tỉ a npè nỉ 
Nasareti, 

?7 Si wundia kan tỉ a fe fun okunrin kan, tỉ a 
npè ni Josefu, tỉ idile DañRdi; oruko wundia na 
a si ma jẹ Maria. 

?8 Angeli na si tò ọ wá, o ni, Alãña iwo eniti a 
kọjusi se li ore, Oluwa pẹlu rẹ: alabukun-fun 
nỉ iwo ninu awon obinrin. 

28 Sugbọn okàn rè kò lelẹ nitori òrọ na, o sỉ 
rò nỉnu ara rệ pe, irủ kíki kili eyi. 

30 Angeli na si wi fun u pe, Mã bèru, Maria: 
nitori iwo tỉ ri ojurere lọdo Olorun. 

31 Sả sĩ kiyesi i, iwo o lóyun ninu rẹ, iwo o sĩ 
bỉ omokunrin kan, iwo o sỉ pè oruko rè nỉ 
}£SU. 

32 On o pò, mo Ogá-ogo julọ li a o sỉ ma 


730 


pè e: Oluwa Olorun yio sỉ ñ it Dafidi baba rè 
fun u: 

33 Yio sĩ joba ni ile Jakobu titi aiye; ïjoba rè 
kỉ yio sỉ ni ipekun. 

34Nigbana ni Maria wi fun angeli na pe, Eyi 
yio ha tỉ se rÍ bệ, nigbati emi kò tỉ mò okunrin? 

35 Angeli na sỉ dahùn o sỉ wi fun u pe, Emí 
Mimó yio tò ọ wá, ati agbara Qgá-ogo yio sïji 
bò ọ: nitorina ohun mimó tỉ a o tỉ inu rẹ bi, 
Omo Olorun li a o ma pè e. 

3® Sĩ kiyesi ¡, Elisabeti ibatan rẹ, on pẹlu sỉ 
lóyun omokunrin kan li ogbologbo rè: eyi sỉ li 
o§u kefa fun eniti a npè li agàn. 

37 Nitori kò si ohun tỉ Olorun ko le se. 

38 Maria sỉ wipe, Wò oọmo-odo Oluwa; kỉ o 
Ti fun mi gẹgẹ bỉ òrọ rẹ. Angeli na sỉ ñ ï silẹ lọ. 

39 Ni ijo wonyi ni Maria sỉ đide, o lọ kánkan 
sỉ iẹ—òke, si ilu kan ni Juda; 

49O sĩ wò ile Sakariah lọ o sỉ kỉ Elisabeti. 

#1O sĩ se, nigbati Elisabeti gbỏ kikí Maria, 
lệ sọ nỉnu rè; Elisabeti sỉ kún fun Emí Mimó: 

4O si ke li ohùn rara, o sỉ wipe, 
Alabukun-fun nỉ iwo ninu awon obinrin, 
alabukun- fun si ni fun ọmọ inu rẹ. 

43Nibo sĩ li eyi tỉ wá ba mi, tỉ iya Oluwa mi 
iba ñ tò mi wá? 

44 Sawò o, bi ohùn kiki rẹ tỉ bó sỉ mi li etí, 
giè sọ ninu mi fun ayò. 

45 Alabukun-fun sĩ li eniti o gbagbó: nitori 
nkan wonyỉ tỉ a tỉ sọ fun u lati odọ Oluwa wá 
yỉo se. 

48 Maria sỉ dahùn, o ni, Qkàn mi yìn Oluwa 
logo, 

#7 Emi mi sỉ yò si Qlọrun Olugbala mi. 

48 Nitoriti o sijuwò ìwa irele omobinrin odọ 
Tệ: sá wÒ o, lati isisiyi lọ gbogbo iran enia ni 
yio ma pè mi li alabukunfun. 

49 Nitori eniti o li agbara tỉ se ohun tỉ o tobi 
fun mi; mimó sỉ li orukọ rè. 

50 Anu rè sỉ mbẹ fun awon tỉ o bèru rè lati 
irandiran. 

51 O tỉ ñ agbara hàn li apa rè; o tỉ tủ awon 
onirera kả ni ironu okàn wọn. 

52 O tỉ mu awon alagbara kuro lori it wọn, 
o sỉ gbé awon talakà leke. 

53 O tỉ ñ ohun tỉ o dara kún awon tỉ ebi npa; 
o Sỉ rán awon olorò pada lọwọ ofo. 

54O tỉ ràn Israeli ọmọo-odo rè lọwo, nỉ 
iranti ãnu rè; 

55 Bi o tỉ sọ fun awon baba wa, fun Abraha— 
mu, ati fun irủ—-omo rè lailai. 

58 Maria sỉ ba a joko niwon osù mẹta, o sỉ 
pada lọ sỉ ile rè. 


731 


57 Ojo Elisabeti pe wayi tỉ yio bí; o sĩ bí 
omokunrin kan. 

58 Ati awon aladugbo, ati awon ibatan rè gbó 
bi Oluwa tỉ se ãnu nla fun u; nwọn sỉ ba a yÒ. 

58 O sỉ se, nỉ ïjo kẹejo nwon wá lati kọ omo 
na nila; nwon sỉ sọ oruko rè nỉ Sakariah, gege 
bỉ oruko baba rè. 

80 Jya rè sỉ dahùn, o ni Bệkọ; bikose Johan— 
nu lỉ a o pè e. 

§INwọon sỉ wi fun u pe, Kò si ọkan ninu 
awon ará rẹ tỉ a npè li oruko yi. 

82 Nwọn sỉ se apere sỉ baba rè, bi o tỉ nfe ki 
a pè e. 

83 sỉ bère walã, o kọ, wipe, Johannu li 
oruko rè. Enu si yà gbogbo wọn. 

54 Enu rè sỉ sí lọgan, okùn ahọn rè sỉ tú, o sỉ 
Sòrọ, o sỉ nyìn Olorun. 

65 Èru sỉ ba gbogbo awon tỉ mbe li àgbegbe 
WOn: a sỉ rohin gbogbo nkan wonyi ká gbogbo 
ilẹ òke Judea. 

§8 Gbogbo awon tỉ o gbó sỉ tò o sinu okàn 
wọn, nwọon nwipe, lrú ọmọ kili eyi yio je! 
Owó Oluwa sỉ wà pẹlu rè. 

87 Sakariah baba rè sỉ kún fun Emí Mimó, o 
Sỉ sọtele, o ni, 

88 Olubukun l¡ Oluwa Olorun Israeli; nito— 
riti o tỉ bojuwò, tỉ o si tỉ đá awon enia rè 
nide, 

88O sĩ tỉ gbé iwo igbala soke fun wa nỉ ile 
Đafñidi omọ—odọ rè; 

70 Bị o tỉ wi li enu awon woli rè mimó, tỉ 
nwon tỉ mbe nigbati aiye tỉ sè: 

7! Pe, ao gbà wa là lọwo awon ọtá wa, ati 
lọwo gbogbo awon tỉ o korira wa; 

72 Lati se ãnu tỉ o tỉ leri fun awon baba wa, 
ati lati ranti majemu rè mimó, 

73 Ara tỉ o tỉ bú fun Abrahamu baba wa, 

74 Pe on o ñfun wa, lati gbà wa lọwo awon 
gtá wa, ki awa ki o le ma sìn ¡ laifòya, 

75 Ni mimó ìwa ati li ododo niwaju rè, lỉ ojo 
aiye wa gbogbo. 

78 Ati iwo, omọo, woli Qgá-ogo li a o ma pè 
ọ: nitori iwo nỉ yio saju Oluwa lati tún òna rè 
$©; 

77Lati ñ ìmọ igbala fun awon enia rè fun 
imukuro èse wọn, 

78 Nitori iyónu Olorun wa; nipa eyiti ìla— 
örùn lati oke wá bojuwò wa, 

79 [ati f imole fun awon tỉ o joko li òkun— 
kun ati li ojiji ikú, ati lati ñ ẹsẹ wa le òna ala— 
ña. 

80 Omo na sỉ dàgba, o sỉ le li okàn, o sỉ wà 
ni ïjù titi o ñ di ojo iñhàn rệ fun Israeli. 


LUKU 1, 2 
1O SI se li ojọo wonni, ase tỉ odọ Kesari 
Augustu jade wá pe, ki a kọ oruko 
gbogbo aiye sinu iwe. 

?2(Eyi ni ikosinu-iwe ikini tỉ a se nigbati 
Kireniu ñ jẹ Bale Siria.) 

3Gbogbo awon enia sỉ lọ lati ko oruko rệ 
sinu iwe, olukuluku sỉ ilu ara rè. 

#Josefu pẹlu sỉ goke lati Nasareti iu Galili 
lọ, sỉ lu Dañdi ni Judea, tỉ a npè ni Betlehe— 
mu; nỉtoriti iran ati iđile Dañdi ni ise, 

5 Lati kọ oruko rè, pẹlu Maria aya rè afesọ— 
na, tỉ o tobi fun oyún. 

5O sĩ se, nigbati nwon wà nibè, ojo rè pé tỉ 
on o bí. 

7O sĩ bí akobi rè oọmokunrin, o sỉ ñ oja wé 
e, o Sỉ té ẹ sinu ibuje eran; nitoriti àye kò sỉ 
fun wọn ninu ile èro. 

8 Awọon olusọo-agutan mbe ni ilu na, nwọon 
nsọ agbo agutan wọn li oru ni pápá tỉ nwọon 
ngbé. 

%Sá sỉ kiyesi ¡, angeli Oluwa na yọ sỉ wọn, 
ogo Oluwa si ràn yi won ká: èru sỉ ba Won 
gidigidi. 

10 Angeli na sỉ wi fun wọn pe, Má bèru: 
sawò o, mo mu ihinrere ayò nla fun nyin wá, 
tỉ yÏo se tỉ enia gbogbo. 

11Nitori a bí Olugbala fun nyin loni ni ilu 
DaBdi, tỉ ise Kristi Oluwa. 

12Eyi ni ylo sỉ se àmi fun nyin; enyin ó rỉ 
omo-owo tỉ a ñ oja wé, o dubule nỉ ibuje eran. 

13Opolopọ ogun orun sỉ yọ sỉ angeli na li 
ojïjì, nwọn nyìn Olorun, wipe, 

14 Ogo ni fun Olorun loke orun, ati li aiye 
alaña, ife inu rere sỉ enia. 

15 O sĩ se, nigbati awon angeli na pada kuro 
lọdọ wọn lọ sỉ orun, awon okunrin olusọ— 
agutan na ba ara wọn sọ pe, E je kỉ a lọ tàra sỉ 
Betlehemu, ki a le ri ohun tỉ o se, tỉ Oluwa f— 
hàn fun wa. 

18 Nwọn sỉ wá lọgan, nwọn sỉ ri Maria, ati 
Josefu, ati omo-owo na, o dubule ninu ibuje 
eran. 

17 Nigbati nwọn sĩ tỉ ri ¡, nwọn sọ ohun tỉ a 
tỉ wi fun wọn nipa tỉ omọ yl. 

18 Enu sỉ yà gbogbo awon tỉ o gbó si nkan 
Wwonyi, tỉ a tỉ wi fun wọn lati odọ awon olusọ— 
agutan wá. 

19Sugbọn Maria pa gbogbo nkan wonyl 
mó, o nrò wọn nỉnu okàn rè. 

20 Awon olusọo-agutan sỉ pada lọ, nwọn nĩi 
ogo fun Olorun, nwọn si nyìn ¡, nitori ohun 
gbogbo tỉ nwọn tỉ gbó ati tỉ nwọon tỉ ri, bì a tỉ 
wi ¡ fun wọn. 


LUKU 2, 3 
#1 Nigbati ijọ mẹjo sĩ pé lati kọ omo na niia, 
nwọn pè oruko rè ni JESU, bi a tỉ sọ ọ tẹlẹ lati 
gdọ angeli na wá kỉ a to lóyun rè ninu. 
22Nigbati ojo iwenu Maria sỉ pé gẹgẹ bi 
oñn Mose, nwọn gbé Jesu wá sỉ Jerusalemu 
lati ñ ¡ fun Oluwa; 

23 (Bi a tỉ kọ ọ sinu ofin Oluwa pe, Gbogbo 
gmọ okunrin tỉ o se akobi, on li a o pè ni 
mimó fun Oluwa;) 

24 Ati lati rubọ gẹge bỉ eyi tỉ a wi ninu oñn 
Oluwa, Àdaba meji, tabi omọ eiyele meji. 

25 Sĩ kiyesi i, okunrin kan wà nỉ Jerusalemu, 
oruko rè a ma je Simeoni; okunrin na sỉ se olõtQ 
ati olufokànsin, o nreti itunu Israeli: Emí Mimó 
Sỉ bà le e. 

28 A sỉ tỉ ñhân a lati odọ Emí Mimó na wá 
pe, on Kì yio ri ikú, kỉ o to ri Kristi Oluwa. 

27O sỉ tỉ ipa Emí wá sinu tempili: nigbati 
awon obi rè sĩ gbé ọmọ na Jesu wá, lati se fun 
u bỉ ise oñn. 

28 Nigbana li o gbé e li apa rệ, o fñ ibukun 
fun Olorun, o nỉ, 

29 Oluwa, nigbayi li o to jowo ọmọ-odo rẹ 
lọwo lọ li alala, gege bi òrọ rẹ: 

30 Nitoriti oju mi tỉ rỉ igbala rẹ na, 

31! Tỉ iwo tỉ pẻse sile niwaju enia gbogbo; 

32 Imole lati mó si awon Keferi, ati ogo Is— 
Taeli enia rẹ. 

33 Enu si yà Josefu ati iya rè sỉ nkan tỉ a nsọ 
Sỉ ¡ wonyl. 

34Simeoni sỉ sure fun wọn, o sỉ wi fun 
Maria iya rè pe, Kiyesi ¡, a gbé omọ yi kale fun 
isubu ati idide òpọ enia nỉ Israeli; ati fun àämi 
tỉ a nsòrọ òdi sỉ; 

35 (Idà yio si gún iwo na li okàn pẹlu,) kỉ a 
le ñ ironu òpo okàn hàn. 

38 Enikan si mbẹ, Anna woli, omobinrin 
Fanueli, li èya Aseri: ojo ogbó rệ pò, o tỉ ba 
okọ gbé li odún meje lati igba wundia rè 
Wá; 

37O sỉ se opó ìwọon ođdún mẹrinlelogorin, 
cniti kò kuro ni tempili, o sỉ nĩi äwe ati adura 
sìn Olorun lọsán ati loru. 

38O si wole li akokò na, o sỉ dupẹ fun 
Oluwa pelu, o sỉ sòrọ rệ fun gbogbo awon tỉ o 
nreti idande Jerusalemu. 

39 Nigbati nwọn sỉ tỉ se nkan gbogbo tan 
sege bi oñn Oluwa, nwọon pada lọ sỉ Galili, sỉ 
Nasareti ilu wọn. 

40 Omo na sỉ ndàpba, o sỉ nlagbara, o sỉ kún 
fun ogbọn: ore-ofe Olọrun sỉ mbe lara rệ. 

#1 Awon õbi rè a sỉ mã lọ sỉ Jerusalemu li 
ododún sỉ ajo irekoja. 


732 


42Nigbati o sỉ di omọ odún mejila, nwọon 
goke lọ sĩ Jerusalemu gẹge bỉ ise ajo na. 

43 Nigbati ojo wọn sỉ pé bị nwọn tỉ npada 
bộ, omọo na Jesu duro lẹhin ni Jerusalemu; 
Josefu ati iya rè kò mò. 

44Sugbọn nwọn sebi o wà li eẹpbẹ èro, 
nwọn rìn irin ojo kan; nwọn wá a kiri ninu 
awon ará ati awon ojulumò wọn. 

45Nigbati nwọn kö si ri ¡, nwọn pada sỉ 
Jerusalemu, nwọn nwá a kiri. 

48O si se, lehin ijo mẹta nwọn ri ¡ ninu 
tempili o joko li arin awon olukoni, o ngbó tỉ 
WọOn, o si mbi wọn lẽre. 

47 Enu sỉ yà gbogbo awon tỉ o gbó òrọ rệ fun 
oyé ati idahủn rè. 

48 Nigbati nwọn sỉ ri i, hà se wọn: iya rè sỉ 
bỉ ¡ pe, Qmọ, ẽ$e tỉ iwo ñ se wa bệ? sawò 0, 
baba rẹ ati emi tỉ nñ ibinuje wá ọ kiri. 

48O si đahùn wi fun wọn pe, Êse tỉ enyin ñ 
nwá mi kiri? enyin kò mọ pe, emi kò le sảima 
wa nibi ise Baba mi? 

50 Oro tỉ o sọ KÒ si yé wọn. 

51 O sỉ ba wọn sokale lọ sỉ Nasareti, o sỉ fï 
ara bale fun wọn: sugbọn iya rè pa gbogbo 
nkan wonyi mó ninu okản rè. 

52 Jesu si npò li ogbón, o sỉ ndàgba, o sỉ wà 
li ojurere li odọ Olorun ati enia. 

3 1LI odún kedogun ijoba Tiberiu Kesari, 

nigbati Pontiu Pilatu jẹ Bãle, Judea, tỉ 
Herodu sĩ je tetrarki Galili, Filippi arakunrin 
rè sỉ je tetrarki Iturea ati tỉ Trakoniti, Lisania 
Sỉ jẹ tetrarki Abilene, 

2Ti Anna on Kaiafa nạe olori awon alufa, 
nigbana li ộro Olorun tò Johannu ọmọ Saka— 
rỉah wá ni ïjù. 

3O si wá sỉ gbogbo ilẹ ìha Jordani, o nwasu 
baptismu ironupiwada fun imukuro èse; 

4Bi a tỉ kọ ọ ninu iwe òrọ woli Isaiah pe, 
Ohùn ceni tỉ nkigbe nỉ ijù, Ẹ tún òna Oluwa 
$e, ẹ mu ipa-ona rè tó. 

5 Gbogbo ogbún li a o kún, gbogbo òke nla 
ati öke kekere lỉ a o tẹ—bere; wíÍwo li a o se ni 
títo, ati òna palapala li a o sọ di kikuna; 

8 Gbogbo enia nỉ yio sỉ ri igbala Olorun. 

TNigbana li o wi fun òpọ awon enia tỉ o wá 
lati baptisi lọdọ rè pe, Enyin iran paramole, tali 
o kilo fun nyin lati sá kuro nỉnu ibinu tỉ mbò? 

8Nitorina kỉ enyin kỉ o so eso tỉ o yẹ fun 
ironupiwada, kỉ ẹ má sỉ se bệre sỉ iwi ninu ara 
nyin pe, awa ni Abrahamu nỉ baba: ki emi ki 
o wi fun nyin, Olorun le gbe ọmo dide fun 
Abrahamu ninu okuta wonyi. 


733 


® Ati nisisiyi pẹlu, a ñ ãke le gbòngbo igi na: 
gbogbo igi tỉ kò ba so eso rere, a ke e lule, a sỉ 
wWó ọ jù sỉnu iná. 

10 Awon enia sỉ mbi ¡ pe, Kini ki awa kỉ o 
ha se? 

11 O dahùn o sỉ wi fun wọn pe, Eniti o ba li 
èwu meji, ki o ñ okan fun eniti kò nỉ; eniti o 
ba sỉ li onje, ki o se bệ pẹlu. 

12Awon agbowode sỉ tò ọ wá lati baptisi 
lọdọ rè, nwọn sỉ bi ¡ pe, Olukoni, kili awa o 
ha se? 

13 O si wi fun won pe, E mảse ñ agbara gbà 
jù bỉ a tỉ rán nyin lọ mó. 

1 Awon ọmo-ogun sỉ bère lọdọ rè, pe, Ati 
awa, kili awa o se? O sỉ wi fun wọn pe, E 
máse huwa ipá sỉ ẹnikeni, ki ẹ mả sỉ se rẹ 
enikeni je; ki owo onje nyin to nyin. 

15 Bi awon enia sỉ tỉ nreti, tỉ gbogbo wọn sỉ 
nrò ninu ara wọn nitori Johannu, bi on ni 
Kristi bi on kỏ; 

18 Johannu dahùn o si wi fun gbogbo wọn 
p, Lõto li emi nĩi omi baptisi nyin; sugbọn 
eniti o lagbarà ju mi lọ mbò, okùn bàta ẹsẹ 
eniti emi ko to itủ: on nỉ yio ñ Emí Mimó ati 
iná baptisi nyin: 

17Eniti ate rè mbẹ li ọwó rè, lati gbá ilẹ 
ipaka rè mó toto, ki o sỉ kó alikama rè sinu 
aká; sugbọn ìyangbo nỉ yio fi iná ajõku sun. 

18 Ohun pipo pẹlu li o si wasu fun awon 
enia nỉ orọ iyanju rè. 

198Sugbọn Herodu tetrarki, tỉ o bawi nitori 
Herodia aya Filippi arakunrin rè, ati nitori 
ohun buburu gbogbo tỉ Herodu tỉ $e, 

20 O fi eyi pari gbogbo rè niti o ñ Johannu 
sinu tubu. 

2INigbati a sỉ baptisi awon enia gbogbo 
tan, o sỉ se, a baptisi Jesu pelu, bi o tỉ ngba— 
dura, orun sí silè, 

22Emí Mimó si sọkale sỉ ori rè li àwo 
àdaba, ohùn kan sỉ tỉ orun wá, tỉ o wipe, Iwo 

23 Jesu tikararệ nto bỉ eni ìwọn ọgbòn odún, 
oje (bi a tỉ ñ pè) mo Josefu, tỉ ise omọo Eli, 

24 Tỉ ise omo Mattati, tỉ ise omo Lef, tỉ ise 
oọmo Melki, tỉ ise mo Janna, tỉ ise omọo Josefu, 

25 Ti ise omo Mattatai, tỉ ise omo Amosi, tỉ 
ise omo Naumu, tỉ ise ọmo Esli, tỉ ise ọmọ 
Naggai, 

28 Tỉ ise omo Maati, tỉ ise omo Mattatia, tỉ ise 
mo Simei, tỉ ise omọ Josefu, tỉ ise omọ Juda, 

2T Ti ise mo Joanna, tỉ ise omọo Resa, tỉ ise 
omọ Sorobabeli, tỉ ise ọmọ Salatieli, tỉ ise omo 
Neri, 


LUKU 3, 4 
28 Ti ise omo Melki, tỉ ise mo Addi, tỉ ise 
omọo Kosamu, tỉ ise ọmo Elmodamu, tỉ ise 
omọ ETi, 

28 T¡ ise omọo Jose, tỉ ise omo Elieseri, tỉ ise 
omo Jorimu, tỉ ise omo Mattati, tỉ ise omo Leñ, 

30 Ti ise omo Simeoni, tỉ ise omọ Juda, tỉ ise 
oọmọ Josefu, tỉ ise ọmo Jonani, tỉ ise omọ 
Eliakimu, 

31 Tỉ ise omo Melea, tỉ ise omo Menani, tỉ ise 
omo Mattata, tỉ ise ọmo Natani, tỉ i§‡e ọmọ 
Dafdi, 

32 Tỉ ise oọmọ Jesse, tỉ ise ọmọ Obedi, tỉ ise 
mo Boasi, tỉ ise ọmo Salmoni, tỉ ise omọ 
Naassoni, 

33 Tỉ ise omọo Aminadabu, tỉ ise mo Aramu, 
tỉ ise mo Esromu, tỉ ise omọ Faresi, tỉ ise omo 
Juda, 

34 T¡ ise omọo Jakobu, tỉ ise omọ Isaaki, tỉ ise 
ọmọo Abrahamu, tỉ ise ọmọo Tera, tỉ ise ọmọ 
Nakoru, 

35 Ti ise omo Saruku, tỉ ise mo Ragau, tỉ 
ise omo Faleki, tỉ ise ọmọ Eberi, tỉ ise ọmọ 
Sala, 

38 Tỉ ise omo Kainani, tỉ ise oọmọ Arfaksadi, 
tỉ ise ọmọo Semu, tỉ ise mo Noa, tỉ ise ọmọ 
Lameki, 

37 Ti ise omo Metusala, tỉ se omọ Enoku, tỉ 
ise ọmo Jaredi, tỉ ise ọmọo Maleleeli, tỉ i‡e 
omọ Kainani, 

38 Tỉ ise omọ Enosi, tỉ ise ọmo Seti, tỉ ise 
omọ Adamu, tỉ ise oọmọo Olorun. 


1JESU si kủún fun Emí Mimó, o pada tỉ 
Jordani wá, a sỉ tỉ owó Emí dari rè sỉ ïjù; 
2Ogoji ojọ li a ñ đán a wò lọwo Èsu. Kò sỉ jẹ 
ohunkohun li ojo wonni: nigbati nwọn sĩ 
pari, lehinna lỉ ebi wá npa a. 

3Esu sĩ wi fun u pe, Bi iwo ba se Omo 
Olorun, pase fun okuta yi kỉ o đi akara. 

#Jesu sỉ dahùn wi fun u pe, A tỉ kọwe rẹ 
pe, Enia kì yio wà lãye nipa akara nikan, 
bikose nipa gbogbo òrọ Olorun. 

5 Èsu si mu u re ori òke giga, o sỉ ñ gbogbo 
ilẹ-oba aiye hàn a nỉ iseju kan. 

8 Èsu sỉ wi fun u pe, Iwo li emi o ñ gbogbo 
agbara yỉ ati ogo wọn fun: gbogbo rè li a sá tỉ 
fifun mi; enikeni tỉ o ba sỉ wù mi, emi a ñ i fun. 

TNIẹ bi iwo ba foribale fun mi, gbogbo rè ni 
yio je tỉre. 

8 Jesu si dahùn o sỉ wi fun u pe, Kuro lehin 
mi, Satani, nitoriti a kowe rè pe, Iwo foribale 
fun Oluwa Olorun rẹ, on nikansoso nỉ kỉ iwo 
kỉ o sỉ ma sìn. 


LUKU 4,5 


3O si mu u lọ sỉ Jerusalemu, o sỉ gbé e le 
sonso tempili, o sỉ wi fun u pe, Bi iwo ba se 
Omo Olorun, bé silẹ fun ara rẹ lati ihinyi lọ: 

10A sá tỉ Kowe rè pe, Yio pase fun awon 
angeli rè nitori rẹ, lati ma se itoju rẹ: 

11 Ati pe li owó wọn ni nwọn o gbé ọ soke, 
ki iwo ki o má ba ñ ẹsẹ rẹ gbún okuta. 

12Jesu si dahùn o wi fun u pe, A tỉ sọ pe, 
Iwo kò gbọdo đán Oluwa Olorun rẹ wò. 

13Nigbati Èsu sỉ pari iđanwò na gbogbo, o 
fi ¡ silẹ lọ đi sã kan. 

14Jesu sỉ ñ agbara Emí pada wá sỉ Galil: 
okikí rè sỉ kàn kale ni gbogbo àgbegbe tỉ o yiká. 

15O sỉ nkoni ninu sinagogu wọn; a nyìn ¡ 
logo lati odọ gbogbo awon enia wá. 

18 4O sỉ wá sỉ Nasareti, nibiti a gbé tỉ tó ọ 
dàpba: bỉ ise rệ tỉ ri, o sỉ wộ inu sinagogu lọ li 
ojo isimi, o sỉ đide lati kàwe. 

17A sĩ ñ iwe woli Isaiah fun u. Nigbati o sỉ 
§í iwe na, o ri ibiti a gbé kọ ọ pe, 

18 Emi Oluwa mbe lara mi, nitoriti o ñ àmi 
oróro yảân mi lati wasu ihinrere fun awon 
ðòtosi; o tỉ rán mi wá lati se iwosan awon okàn 
onirobinuje, lati wasu idasile fun awon igbe— 
kun, itunriran fun awon afQju, ati lati jowo 
awon tỉ a pa lara lọwọ. 

18 Lati kede odún itewogba Oluwa. 

20 O sĩ pa iwe na đe, o tun ñ ¡ fun iranse, o 
Sỉ joko. Gbogbo awon tỉ o mbe ninu sinagogu 
sỉ tejumọo ọ. 

?1O sỉ bèrẹ sỉ iwi fun wọn pe, Loni nỉ 
Iwe-mimo yï se li etí nyin. 

22 Gbogbo wọn si jeri rè, ha sỉ se wọn sỉ ro 
ore-ofe tỉ njade li ẹnu rè. Nwọn si wipe, 
Omo Josefu kó yi? 

23O sỉ wi fun wọn pe, Lõto li enyin o pa 
owe yỉ sỉ mi pe, Onisegun, wö ara rẹ sàn: 
ohunkohun tỉ awa gbó pe o tỉ ọWÓ rẹ se ni 
Kapernaumu, se e nihinyi pẹlu ni ilẹ ara rẹ. 

24O si wipe, Lõto ni mo wïi fun nyin, Kô sỉ 
woli tỉ a tewogbà ni ilẹ baba rè. 

25 Sugbọn mo wi fun nyin nitõto, opó pipọ 
li o wà nỉ Israeli nigba ojo woli Elijah, nigbati 
orun ñ sé li odún mẹta on osù mẹfa, nigbati 
ìyan nla ñ mu ká ilẹ gbogbo; 

?§ Kỏ sỉ si enikan ninu wọn tỉ a rán Elijah 
Sỉ, bikose sỉ obinrin opó kan ni Sarefati, ilu 
kan nỉ Sidoni. 

2ï Ati adetè pipọ ni mbẹ nỉ Israeli nigba 
woli Elisa; Kkò sỉ sỉ okan ninu wọn tỉ a 
wenumó, bikose Naamani ara Siria. 

28Nigbat gbogbo awon tỉ o wà ninu 
sinagogu gbó nkan wonyi, inu ru wọn sủsủ, 


734 


29 Nwọn si đide, nwọn tì ¡ sode sĩ ehin ilu, 
nwon sĩ fä a lọ sỉ bèbe öke nibiti nwọon gbé tệ 
ilu wọn đo, kỉ nwọn ba le tari rè li ogedengbe. 

30 Sugbọn o koja larin wọn, o ba tirè lọ. 

31 O si sọkale wá sỉ Kapernaumu, ilu kan nỉ 
Galili, o sỉ nkó wọn li ojo isimi. 

32Enu si yä wọn sỉ ẹkó rè: nitori tase—tase 
li ro rò. 

33'{Okunrin kan sỉ wà ninu sinagogu, eniti 
o li emi aimó, o kigbe li ohùn rara, 

34O ni, ]owo wa jẹ; kini se taWwa tirẹ, Jesu 
ara Nasareti? iwo wá lati pa wa run? emi mò 
eniti iwo ise; Eni Mimó Olorun. 

35 Jesu sĩ ba a wi, o nỉ, Pa enu rẹ mó, kỉ o sỉ 
jade lara rè. Nigbati emí esu na sỉ gbé e sanlẹ 
li awujo, o jade kuro lara rè, kò sỉ pa a lara. 

3® Hà sỉ se gbogbo wọon nwọon si mba ara 
won sọ, wipe, Òrọ kili eyi! nitori pẹlu ase ati 
agbara li o ñ ba awon ẹmi aimó wi, nwọn sỉ 
jade kuro. 

37 Okikí rè sỉ kàn nibi gbogbo li àgbegbe ilẹ 
na yiká. 

38 4Nigbati o sỉ dide kuro ninu sinagogu, o 
sỉ wò ile Simoni lọ; ibà sỉ tỉ đá iya aya Simoni 
bule; nwọn sĩ bè ẹ nitori rè. 

39O sĩ duro tirisi ¡, o ba ibà na wi; ibà sỉ jgwo 
rệ lọwo: o sỉ đide lọgan, o nse iranse fun wọn. 

40 {Nigbati ðrùn sỉ nwò, gbogbo awon eniti 
o nỉ olokunrun tỉ o lỉ arunkarun, nwọn mu 
wọn tò ọ wá; o sỉ ñ owó le olukuluku wọn, o 
Sỉ mu wọn larada. 

#1 Awon emi esu sỉ jade lara ẹni pipọ pelu, 
nwọn nkigbe, nwọn sỉ nwipe, Iwo ni Kristi 
Omo Olorun. O si mba wọn wi, kò sỉ jẹ ki 
nwọn kỉ o fohun: nitoriti nwọn mò pe Kristi 
nỉ ise. 

42Nigbati ilẹ sỉ mó, o đide lọ si ibi ijù: ïjọ 
enia sĩ nwá a kiri, nwọon sỉ tò ọ wá, nwọn sỉ 
đa a đuro, nỉtori kỉ o má ba lọ kuro lọdọ wọn. 

43Sugbọon o si wi fun wọn pe, Emi kò le 
saima wasu ijoba Olorun fun ilu miran pelu: 
nitorina li a sá se rán mi. 


44O si nwasu nỉnu sinagogu tỉ Galili. 

5 1O sĩ se, nigbati ijo enia sù mó ọ lati gbó 
©$rọ Olorun, tỉ o sỉ duro leti adagun 
Genesareti, 

2O ri okộ meji tỉ nwọn gún leti adagun: 
sugbọn awon apeja sọkale kuro ninu wọn, 
nwọn nfò àwon wọn. 

3O sĩ wò gkan ninu awon gkò na, tỉ ise tỉ 
Simoni, o sỉ bè ẹ kỉ o tè sỉ ehin điẹ kuro nỉ ilẹ. 
O sijoko, o sỉ nkó ijo enia lati inu okò na. 


735 


#Bi o sĩ tỉ đakẹ òrọ isọ, o wi fun Simoni pe, 
TÌ sỉ ibu, ki o sỉ jù àwon nyin sỉ isale fun akopò. 

5 Simoni sỉ dahùn o sĩ wi fun u pe, Olukoni, 
gbogbo oru aná li awa ñ sìse, awa kò sỉ mú 
nkan: sugbọn nitori orọ rẹ emi ö jù àwon na sỉ 
isale. 

8 Nigbati nwọn sỉ tỉ se eyi, nwon kó opọlọ— 
Pọ ja: àwon wọn sỉ ya. 

TNwon sĩ sapere sỉ egbẹ wọn, tỉ o wà li okò 
keji, ki nwon ki o wá ràn wọn lọwo. Nwọn sỉ 
wá, nwọn sỉ kún okò mejeji, bệni nwọon bère 
sỉ in. 

8Nigbati Simoni Peteru sĩ ri ¡, o wole lẹba 
ẽkun Jesu, o Wwipe, Lọ kuro lọdọ mi; nitori 
elese ni mi, Oluwa. 

% Hà sỉ se e, ati gbogbo awon tỉ mbe pẹlu rè, 
fưn akopò eja tỉ nwon kỏ: 

10 Bẽ ni Jakobu ati Johannu awon omo 
Sebede, tỉ nse olupeja pọ pẹlu Simoni. Jesu sỉ 
wi fun Simoni pe, Má bèru; lati isisiyi lọ iwo 
o ma mủ enia. 

1! Nigbati nwọn sỉ tỉ mu okò wọn de ilẹ, 
nwọn ñ gbogbo rè sile, nwọn sỉ tò ọ lehin lọ. 

124O sỉ se, nigbati o wò ilu kan, kiyesi ï, 
gkunrin kan tí ète bò: nigbati o ri Jesu, o 
wole, o sỉ mbè ẹ, wipe, Oluwa, bỉ iwọ ba fẹ, 
iwo le sọ mi di mimó. 

13 si nà owó rè, o ñ kàn a, o nỉ, Mo fe: 
iwo di mimó. Lọgan ète sỉ fï ï silẹ lọ. 

1O sỉ kfọ fun u pe, ki o máse sọ fun 
enikan: sugbọn ki o lọ, ki o sỉ ñ ara rẹ hàn fun 
alufa, ki o sỉ ta orẹ fun iwenumó re, gege bỉ 
Mose tỉ pase fun ri si wọn. 

15 Sugbon sỉ iwaju li ok‡kí rè nkàn kale: òpọ 
ijo enia sỉ jumọ pade lati gbó òrọ rè, atí lati 
ghà đida ara lọdọ rè kuro lọwọo ailera wọn. 

18 O sỉ yera sỉ ïjù, o sỉ gbadura. 

17O sỉ se ni ijo kan, bỉ o sỉ tỉ nkóni, awọon 
Farisi ati awon amoñn joko nỉ ìha ibè, awon tỉ 
o tỉ lu Galili gbogbo, ati Judea, ati Jerusalemu 
Wá: agbara Oluwa sỉ mbe lati mu wọn larada. 

18 Sá sỉ kiyesi ¡, awon okunrin gbé oọkun— 
rin kan tỉ o lègba wá lori akete: nwọn nwá 
òna ati gbé e wole, ati lati té ẹ siwaju rè. 

19 Nigbati nwọn kò sỉ rỉ òna tỉ nwọon iba ñ 
gbẻ e wole nitori ijo enia, nwọn gùn oke àja 
ile lọ, nwọn sò ọ kale li alafo àja tỉ on tỉ akete 
rè larin niwaju Jesu. 

20 Nigbati o sỉ rỉ igbagbó wọn, o wi fun u 
pe, Okunrin yi, a đari èsẹ rẹ jì ọ. 

?!Awon akowe ati awon Farisi bère sỉ 
igberò, wipe, Tali eleyi tỉ nsọ oro-odi? Tali o 
le đari èsẹ jìni bikose Olorun nikansoso? 


LUKU 5 


22Sugbọn nigbati Jesu mò ìro inu wọn, o 
dahùn o sỉ wi fun wọn pe, Ki enyin nrò ninu 
okàn nyin? 

23 Ewo li o ya jù, lati wipe, A dari èse rẹ jì 0; 
tabi lati wipe, Dide ki iwo kỉ o sỉ mã rìn? 

24Sugbọn ki enyin ki o le mò pe, Omo-— 
enia li agbara li aiye lati dari èsẹ jìni, (o wi fun 
elegba na pe,) Mo wi fun ọ, Dide, sỉ gbẻ akete 
rẹ, kỉ o sỉ lọ sỉ ile rẹ. 

25O sĩ đide lọgan niwaju wọn, o gbẻ ohun tỉ 
o dubule le, o sỉ lọ sỉ ile rè, o nyìn Olorun logo. 

2®Enu sỉ yà gbogbo wọn, nwọn sỉ nyìn 
Olorun logo, èru si bà wọn, nwọn nwipe, 
Awa ri ohun abàmi loni. 

27 {Lehin nkan wonyi o jade lọ, o sỉ rÍ agbo— 
wode kan tỉ a npè ni Lefi, o joko ni bode: o sỉ 
wi fun u pe, Mã tò mi lẹhin. 

28 O sĩ ñ gbogbo nkan sile, o đide, o sỉ ntò ọ 
lẹhin. 

29 Lefi sỉ se àse nla fun u nỉ ile rè: òpọ ijQ 
awon agbowode, ati awon elomiran mbe nibè 
tỉ nwon ba wọn joko. 

30 Sugbọn awon akowe, ati awon Farisi 
nkùn sỉ awon ọmọo-chin rè, wipe, Ẽse tỉ 
enyin ñ mbá awon agbowode ati awon clese 
je, tỉ ẹ mba wọn mu. 

3! Jesu dahùn o sỉ wi fun wọn pe, Awon tỉ 
ara wọn dá kò wá onisegun, bikose awon tỉ 
ara wọn kò đa. 

32Emi kò wá ipè awon olododo, bikose 
awon elese sỉ ironupiwada. 

33 Nwon sỉ bi ¡ pe, Êse tỉ awvon omọ-ehin 
Johannu fi ngbàwe nigbakugba, tỉ nwọn a sỉ 
ma gbadura, geøe bệ sỉ ni awon ọmọo-echin 
awon Farisi sugbọn awon tire njẹ, nwọn 
nmu? 

34O si wi fun wọn pe, Enyin le mu ki awvon 
omo lle iyawo gbàwe, nigbati oko iyawo mbẹ 
lọdọ wọn? 

35Sugbọn gjọ mbò nigbati a o gbà okọ 
iyawo lọwo wọn, nigbana ni nwọn o sỉ gbàwc 
ni ïjo wonni. 

38 1O sỉ pa owe kan fun wọn pẹlu pe, Kò sỉ 
eniti iñ idãsa aso titun lẹ ogbologbo èwu; 
bikosepe titun fà a ya, ati pẹlu idãsà tỉtun kò sỉ 
ba ogbologbo asọ rẹ. 

37 Kò sĩ sỉ eniti ii oti—waini titun sinu ogbo— 
logbo ìgo; bikosepe oọti—waini titun bẻ ìgo na, a 
sỉ danh, ìgo a sĩ baje. 

38 Sugbọn oti—waini titun li a iñ sinu igo 
titun; awon mejeji a sỉ se dede. 

3 Kò sỉ sỉ eniti imu ìsà oti—waini tan, tỉ o sỉ 
fẹ titun lojukanna: nitoriti o nỉ, ìsà san jù. 


LUKU 6 
1O sĩ se li ojo isimi keji lẹhin ekini, Jesu 
koja larin oko okà; awvon oọmọo-ehin rè sỉ 

nya ipẻ okà, nwon ni ọwó ra aje. 

2 Awon kan ninu awon Farisi sỉ wi fun wọn 
pe, Êse tỉ enyin ñ nse eyi tỉ kò yẹ latI se li ojo 
isimi? 

3Jesu sỉ da wọn li ohùn, wipe, Enyin kò 
kawe to bi eyi, bi Dafidi tỉ se, nigbati ebi npa 
on tikararè ati awon tỉ o wà lọdọ rè; 

#Bi o tỉ wò ile Olorun lọ, tỉ o sỉ mu akara 
ifihàn tỉ o je, tỉ o sỉ ñfun awon tỉ mbe lọdọ rè 
pẹelu; tỉ kò yẹ fun u lati je, bikose fun awon 
alufa nikansoso? 

5O sỉ wi fun wọn pe, Qmo-enia li olưwa 
ojo isimi. 

5O si se li ojo isimi miran, tỉ o wò inu 
sinagogu lọ, o si nkónỉ: okunrin kan sỉ mbẹ 
nibè tỉ ọwó rè otủn rọ. 

7? Ati awon akowe ati awon Farisi nọ ọ, bỉ 
yio mu u larada li ojo isimi; ki nwọn kỉ o le rỉ 
ọna ati ñ ¡ sùn. 

8Sugbọn o mò ìro inu wọn, o sỉ wi fun 
gkunrin na tỉ owó rệ rọ pe, Dide, kỉ o sỉ duro 
lãrin. O si điđe duro. 

9Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Emi o bỉ 
nyin lẽre ohunkan; O tó lati mã se ore li ojo 
isimi, tabi lati mã se buburu? lati gbà emí là, 
tabi lati pa a run? 

10 Nigbati o sỉ wò gbogbo wọn yiká, o wi 
fun okunrin na pe, Nà owó rẹ. O sỉ se bệ: 
owó rè sỉ pada bò sipò gege bi eke]i. 

1! Nwọn sỉ kún fun ibinu gbigbona; nwọn 
Sỉ ba ara wọn rò ohun tỉ awon iba se sỉ Jesu. 

12O sỉ se nỉ ijọ wonni, o lọ sỉ ori òke lọ 
igbadura, o sỉ ñ gbogbo oru na gbadura sỉ 
Olorun. 

13 Nigbati ilẹ sĩ mó, o pè awon ọmo-ehin 
rè: ninu wọn li o sỉ yàn mejila, tỉ o sỉ sọ nỉ 
Aposteli; 

14 Simoni, (eniti o sỉ sọ ni Peteru,) ati 
Anderu arakunrin rè, Jakobu ati Johannu, 
Filippi ati Bartolomeu, 

15 Matteu ati Tomasi, Jakobu ọmọ Alfeu, ati 
Simoni tỉ a npè ni Selote, 

1® Ati Juda arakunrin Jakobu, ati Judasi 
Iskariotu tỉ ise onikupani. 

17 4O si ba wọn sọkale, o sỉ duro ni pètelẹ, 
pelu òpọ awon omọ-ehin rè, ati òpọ ijo enia, 
lati gbogbo Judea, ati Jerusalemu, ati àgbegbe 
Tire on Sidoni, tỉ nwọn wä lati gbỏ òrọ rè, ati 
lati gbà dida ara kuro ninu arùn wọn; 

18 Ati awon tỉ ara kan fun ẹrmni aimó: a sỉ mu 
'wọn larada. 


736 


19Gbogbo ijo enia sỉ níẹ ñ owó kàn a; 
nitoriti ase njade lara rè, o sỉ mu gbogbo won 
larada. 

20fÍNigbati o sỉ gbé oju rệ soke si awon 
ọmo-ehin rè, o ni, Alabukun-fun li ẹnyin 
òtosi: nitori tỉ nyin nỉ ijoba Olorun. 

?1 Alabukun-fun li enyin tỉ ebi npa nisisiyi: 
nitorii ẹ ó yo. Alabukun-fun li enyin tỉ 
nsọkun nỉisisiyi: nitoriti enyin ó rerin. 

22 Alabukun-fun li enyin, nigbati awon 
enia ba korira nyin, tỉ nwon ba yà nyin kuro 
ninu egbẹ wọn, tỉ nwọn ba gàn nyin, tỉ nwọn 
ba ta oruko nyin nù bi ohun bubưru, nitori 
Omo-enia. 

23 Ki enyin ki o vò nỉ ijo na, ki eẹnyin ki o sỉ 
fò soke fun ayÒ: sá wò o, ère nyin pò li orun: 
nitori bệ gẹge li awon baba wọon $se si awon 
WOIi. 

24 Sugbọon egbé ni fun enyin olorò! nitoriti 
enyin tỉ ri irora nyin na. 

25 Egbé ni fun enyin tỉ o yó! nitoriti ebi yio 
pa nyin. Egbẻ ni fun enyin tỉ nrerin nisisiy1! 
nitoriti enyin o gbàwe, enyin o sỉ sọkun. 

28 Egbé ni fun nyin, nigbati gbogbo enia ba 
nsọrọ nyin ni rere! nitori bệ gẹge lỉ awon 
baba wọn se si awon eke woli. 

?73lSugbọn mo wi fun enyin tỉ nghó, E fẹ 
awon otá nyin, sore fun awon tỉ o korira nyin. 

28 Sure fun awon tỉ níi nyin ré, si gbadura 
fun awon tỉ nkẹgan nyin. 

28 Eniti o ba sỉ lù ọ nỉ ereke kan, pa ekeji dà 
Sĩ ¡ pẹlu; ati ẹniti o gbà agbada rẹ, máse da a 
duro lati gbà àwotele rẹ pẹlu. 

30 Sĩ ñfun gbogbo eniti o tọro lọdọ rẹ; lọdọ 
eniti o sỉ kó ọ li erù, má sỉ se pada bère. 

3! Gege bị enyin sỉ tỉ fẹ kỉ enia kỉ o §e sỉ 
nyin, kỉ enyin kỉ o sỉ se bệ sỉ wọn pẹlu. 

32 Njẹ bi enyin ba fẹ awon tỉ o fe nyin, opé 
kili enyin ni? awon elesẹ pelu nié awon tỉ o 
Ífe wọn. 

33Bi enyin sỉ sore fun awon tỉ o sore fun 
nyin, opé kili ẹnyin nỉ? awon elese pẹlu nạe 
bệ gepe. 

34 Bi enyin si win wọn nỉ nkan lọwo eniti 
ẹnyin ó reti ati ri gbà pada, opé kili enyin nỉ? 
awon clese pẹlu nwin elese, ki nwọn ki o le 
gbà iwọn bệ pada. 

35 Sugbon ki enyin kỉ o fe awon otá nyin, ki 
enyin kỉ o sỉ sore, kỉ enyin kỉ o sỉ winni, kỉ 
ẹnyin ki o mảse reti ati rỉ nkan gbà pada; ère 
nyin yỉo si pò, avon oọmọo Ogá-ogo lỉ a o si ma 
pè nyin: nitoriti o seun fun alaimore ati fun 
ẹni—-buburu. 


737 


368 Njẹ ki enyin ki o li ãnu, gẹgẹ bi Baba 
nyïn sĩ tỉ li ãnu. 

37E máse dani li ejo, a kì yio sỉ da nyin li 
ejo: ẹ máse dani li ebi, a kì yio sỉ da nyin li 
ẹbi: ẹ đariji, a o sỉ darijì nyin: 

38E fñfun nỉ, a o sỉ ñfun nyin; osuwon 
daradara, akìmole, ati amipo, akún—wosile, li 
a o Wòn Sỉ àiya nyin; nỉtori osuwọn na tỉ 
enyin ñ wòn, on li a o pada ñ wộn fun nyin. 

3O sỉ pa owe kan fun wọn, Afoju le se 
amòna afoju? awon mejeji kì yio subu sinu 
ihò? 

40 Eniti a nkó ki ij olukỏ rệ lọ: sugbọn 
olukuluku eniti o ba pé, yio dabi olukó rè. 

41Ese tỉ iwo si nwò erún igi tỉ mbẹ li oju 
arakunrin rẹ, sugbọn iwo kò kiyesi ìtỉ igi tỉ 
mbe li oju ara rẹ? 

42 Tabi iwo o tỉ se le wi fun arakunrin rẹ pe, 
Arakunrin, je kỉ emi kỉ o yọ erủn igi tỉ mbẹ li 
oju rẹ, nigbati iwo tikarare kò kiyesi ìti igi tỉ 
mbe li oju ara rẹ? iwo agabagebe, tèteko yọ ìti 
igi jade kuro li oju ara rẹ na, nigbana nỉ iwọ o 
sỉ to riran gbangba lati yọ erủn igi kuro tỉ mbẹ 
li oju arakunrin rẹ. 

43 Nitori igi rere ki iso eso buburu; bệni igi 
buburu kì iso eso rere. 

44 Olukuluku igi li a iñ eso rè mò; nitori lori 
egủn osusu, enia ki iká eso opọoto bệni lori 
egún gân a kì ikả eso ajara. 

45 Enia rere lati inu isura rere okân rè nỉ 
imu ohun rere jade wá; ati enia buburu lati 
Inu isura buburu okàn rè nỉ imu ohun buburu 
jade wäả: nitori lati òpolọpo ohun okàn lỉ ẹnu 
Tệ iSỌ. 

46 {Ếsitise tỉ enyin npẻ mi li Oluwa, Olu— 
wa, tỉ enyin kò sĩ se ohun tỉ mo wi? 

47 Enikeni tỉ o tò mi wä, tỉ o sỉ ngbó òrọ mi, 
tỉ o sỉ nse e, emi o fi eniti o jọ hàn nyin: 

48O jo okunrin kan tỉ o kó ile, tỉ o sỉ wale 
jñn, tỉ o sỉ ñ ipilẹ solẹ lori apata: nigbati kíkun 
omi de, igbi-omi bilù ile na, kò sỉ le mì ï: 
nitoriti a ñ ipile rè solẹ lori apata. 

49Sugbon eẹniti o gbó, tỉ kò sỉ se, o dabi 
okunrin tỉ o kó ile sỉ ori ilẹ laini ipile; nigbati 
igbi—omi bilù u, lọgan o sỉ wó; iwó ile na sỉ pò. 


7 1NIGBATI o sỉ pari gbogbo @rọ rè li eti 
awon enia, o wò Kapernaumu lọ. 
2Omo-odo balogun orún kan, tỉ o sọwon 
fun u, o saisản, o nkủ lọ. 
3Nigbati o sỉ gburó Jesu, o rán awon 
agbagba Ju sỉ i, o mbè ẹ pe, ki o másai wá mu 
gmọ-odọ on larada. 


LUKU 6, 7 
4 Nigbati nwọn sỉ de odọ Jesu, nwọn ñ itara 
bè ẹ, wipe, O ye li eniti on iba se eyi fun: 
5Nitoriti o feran orilẹ-ede wa, o sỉ tỉ kó 
sinagogu kan fun wa. 

5 Jesu sĩ mba wọn lọ. Nigbati kö sĩ jìn sĩ eti 
ile mó, balogun orún na rán awon oré sỉ i, 
Wipe, Oluwa, má yọ ara rẹ lẹnu: nitoriti emi 
kò to tỉ iwo iba ñ wò abe orule mỉ: 

TNitorina emi kò sỉ rò pe emi na yẹ lati tò ọ 
Wá: sugbọn sọ ni gbolohùn kan, a o sỉ mu 
omo-odọ mỉ larada. 

8Nitori emi na pẹlu jẹ ẹniti a ñ sỉ abe ase, tỉ 
o li omo-ogun li ehin mi, mo wi fun okan pe, 
Lọ, a Sỉ lọ; ati fun omiran pe, Wả, a sỉ wá; ati 
fun omo-odọ mi pe, $e eyi, a sỉ se e. 

®Nigbati Jesu gbó nkan wonmni, ẹnu yà a Sỉ 
i, o sỉ yÏpada sỉ ijo enia tỉ ntộ ọ lehin, o wipe, 
Mo wi fun nyin, emi kò rỉ irủ igbagbó nla bi 
eyi ninu awon enia lsraeli. 

10 Nigbati awon onse sỉ pada rẻ ile, nwọn 
ba omọo-odo na tỉ nsaisàn, ara rè tỉ da. 

11 4O sĩ se nỉ ijo keji, o lọ sỉ ilu kan tỉ a npè 
nỉ Naini; awon pipọ ninu awon oọmo-ehin rè 
Sỉ mba a lọ ati òpọ ijo enia. 

12 Bi o sỉ tỉ sunmọ enu bode ilu na, sỉ kiyesi i, 
nwon ngbé okủ kan jade, omo kansoso na tỉ iya 
rè, 0 Sỉ jẹ opỏ: Òpọ ijo enia ilu na sỉ wà pelu rè. 

13 Nigbati Oluwa sỉ ri ¡, ãnu rè se e, o sỉ WÌ 
fun u pe, Má sọkun mó. 

14O sỉ wả, o sỉ f ọwó tó aga posi na: awon 
tỉ si nrủ u duro jẹ. O si wipe, Odomokunrin, 
mo wi fun ọ, Dide. 

15 Eniti o kủ na sỉ dide joko, o bère sỉ ohùn 
ifò. O sỉ fà a le iya rè lọwọ. 

16 Èrù sỉ ba gbogbo wọn: nwọn sỉ nyìn 
Olorun logo, wipe, Woli nla dide ninu wa; ati 
pe, Olorun si wa ibè awon enia rè wö. 

17Okikí rè si kàn ni gbogbo Judea, ati 
gbogbo àgbegbe tỉ o yiká. 

18 Awon omọo-ehin Johannu si ñ ninu 
gbogbo nkan wonyi hàn fun u. 

19 4Nigbati Johannu sỉ pè awon meji nỉinu 
awon ọmo-ehin rè, o rán wọn sọdọo Jesu, Wipe, 
1wo li eniti mbò, tabi kỉ a ma reti elomiran? 

20Nigbati awon okunrin na sỉ de odỌọ rè, 
nwọn nỉ, Johannu Baptisti rán wa sọdo re, 
Wipe, lwo li ẹniti mbò, tabi ki a ma reti 
elomiran? 

ZINi wakati na, o sỉ se đỉda ara opolopọ 
enia ninu aisan, ati arun, ati emi buburu; o sỉ 
ñ iriran fun opolopo awon afoju. 

22 Jesu si dahùn o wi fun wọn pe, E pada lọ, 
ẹ röhin nkan tỉ enyin rỉ, tỉ enyin sỉ gbó fun 


LUKU 7, 8 


Johannu: awọon afoju nriran, awon amukun 
Trìn sasa, a sọ awon adẹtè đi mimó, awon 
aditi ngbọoran, a njí awon okú dide, ati fun 
awon òtosi li a nwasu ihinrere. 

?3 Alabukun-fun si li enikeni tỉ ki yio kọsè 
lara mi. 

24 INigbati awon onse Johannu pada lọ, o 
bệre sỉ isọ fun ijo enia niti Johannu pe, Kili 
enyin jade rè ijù lọ iwò? ifefe tí afefe nmì? 

25 Sugbọn kili enyin jade lọ iwò? okunrin tỉ 
a wò li asọ felefele? wò o, awon tỉ a wÒ li asọ 
oøo, tỉ nwọn sỉ njaiye, mbe li añn oba. 

2§ Sugbon kili enyin jade lọ ïwò? woli? lõto 
nỉ mo wi fun nyin, o sỉ jù woli lọ. 

?T Eyiyi li eniti a tỉ kowe nitori rè pe, Wò o, 
mo rán onse mỉ siwaju rẹ, eniti yio tún òna rẹ 
$e niwaŸu rẹ. 

28 Mo wïi fun nyin, ninu awon tỉ a bí ninu 
obinrin, kò si woli tỉ o pòju Johannu Baptisti 
lọ: sugbọn eniti o kerejulo nỉ ijoba Olorun, o 
pòju u lọ. 

2®#Gbogbo awon enia tỉ o gbó ati awon 
agbowode, nwọn da Olorun lare, nitori a tỉ fi 
baptismu Johannu baptisi wọn. 

30 Supbọn awon Farisi ati awon amoñn kọ 
ìmo Olorun fun ara wọn, a kò baptisi wọn 
lọdọ rè. 

3!3Oluwa sỉ wipe, Kili emi iba ñ awon 
enia iran yi wé? kini nwọn sĩ jo? 

32 Nwọn dabi awon omọ kekere tỉ o joko nỉ 
ibi ojà, tỉ nwon sỉ nkọ sỉ ara wọn, tỉ nwon sĩ 
nwipe, Awa fùn fère fun nyin, enyin kò jó; 
awa sỉ sÒfo fun nyin, enyin kò sọkun. 

33 Nitori Johannu Baptisti wá, kò jẹ akara, 
bệni kò si mu oti—waini; enyin sỉ wipe, O li 
ẹmi èsu. 

34 Omo-enia de, o njẹ, o sỉ nmu; enyin sỉ 
wipe, Wò o, ojeun, ati omuti, oré awon agbo— 
wode ati awon elese! 

35 Sugbọn a da ogbón lare lati ọdọ awon 
ọmo rè gbogbo wá. 

3$ Farisi kan sỉ rò ọ ki o wá ba on jeun. O 
Sỉ wò ile Farisi na lọ o sỉ joko lati jeun. 

37 Sỉ kiyesi i, obinrin kan wà nỉ ilu na, eniti 
ise clese, nigbati o mò pe Jesu joko njẹun ni 
ile Farisi, o mu oruba alabastar ororo ikunra 
Wá, 

38 O sĩ duro tì ¡ lẹba ẹsẹ rè lẹhin, o nsokun, 
o sỉ bèrẹ sỉ ifi omije wè e li ẹsẹ, o sỉ ni irun 
ori rệ nù u nù, o sỉ nĩi enu kò o li esẹ, o sỉ nñi 
ororo kùn wọn. 

39Nigbati Farisi tỉ o pè e sĩ rỉ ¡, o wi ninu 
ara rè pe, okunrin yi iba se woli, iba mò eni 


738 


ati irú eniti obinrin yi ise tỉ nñ oọwó kan a: 
nỉtori elẹse ni. 

40 Jesu si dahùn wi fun u pe, Simoni, Mo ni 
ohun kan isọ fun ọ. O sỉ dahùn wipe, Oluko— 
ni, mã wi. 

#1Onigbese kan wà tỉ o ni ajigbese meji: 
okan je ẹ ni edegbeta owo idẹ, ekeji sỉ je ẹ ni 
adota. 

42Nigbati nwọn kò sĩ ni tỉ nwon o san, o 
darijì awon mejeji. Wi, ninu awon mejeji tani 
yio fẹ ẹ jù? 

43Simoni dahùn o sỉ wipe, mo sebi eniti o 
đarijì jù ni. O sĩ wi fun u pe, O wi ¡ 're. 

44O sĩ yipada sỉ obinrin na, o wi fun Simoni 
pe, Iwo rỉ obinrin yi? Emi wò ile rẹ, omi wiwè 
ẹse iwo kò fifun mỉ: sugbọn on, omijje li o ñ 
Trọjo sỉ mỉ li se, irun ori rè li o ñ nnù wọn nù. 

45 Jfenukonu iwo kò fi fun mi: sugbọn on, 
nigbati mo tỉ wò ile, ko dabò ẹnu iñi kò mỉ li 
ẹsẹe. 

48 Jwo kò ñ oróro pa mi li ori: sugbọn on tỉ 
fi ororo pa mỉ lỉ se. 

47 Nje mo wi fun ọ, A dari èsẹ rè tỉ o pò jì i; 
nitoriti o ni ife pipọ: ẹniti a sỉ dari điẹ , on na 
li o ni ifẹ die. 

48 O si wi fun u pe, A dari èsẹ rẹ jì ọ. 

49 Awon tỉ o bá a joko njẹun sỉ bère sỉ irò 
nỉnu ara wọn pe, Tali eyi tỉ ndari èsẹ —ni pẹlu? 

50 O sĩ dahùn wi fun obinrin na pe, Igbagbó 
rẹ gbà ọ là; mã lọ li alafia. 


8 1O sĩ se lehinna, tỉ o nà gbogbo ilu ati 
iletò lọ, o nwasu, o nrò ìhin ayò ijoba 
Olorun: awon mejila si mbẹ lọdọ rè. 

2? Ati awon obinrin kan, tỉ a tỉ mu larada 
kuro lọwo awon ẹmi buburu, ati ninu ailera 
wọn, Maria tỉ a npè ni Magdalene, lara ẹniti 
ẹmi èsu meje tỉ jade kuro, 

3 Ati Joanna aya Kusa tỉ ise iriju Herodu, ati 
Susanna, ati awon pipọ miran, tỉ nwon nse 
iranse fun u ninu ohun ini wọn. 

4%Nigbati òpọ ijọ enia pejo pò, lati ilu 
gbogbo sỉ tò ọ wá, o ñ owe ba wọn sòrọ pe: 

5 Afunrugbin kan jade lọ lati fun irugbin rè: 
bỉ o sỉ tỉ nĩunrugbin, điẹ bó sỉ ẹba òna; a sỉ tè 
ẹ mọlẹ, awon eiye oju orun sỉ sà a jẹ. 

8 Omiran si bó sori apata; bi o sỉ tỉ hù jade, 
o gbẹ nitoriti kò nỉ irinle omi. 

?Omiran si bó sinu egún; egún sỉ ba a rú 
soke, o sỉ fun u pa. 

8 Omiran si bó sỉ ilẹ rere, o sỉ rú soke, o sỉ sO 
eso ororun. Nigbati o sỉ wi nkan wonyi tan, o 
nahùn wipe, Eniti o ba li etí lati f gbó, kỉ o gbó. 


739 


8 Awon oọmo-ehin rè sỉ bỉ ¡ lẽre, wipe, Kili 
a le mộ owe yi sỉ? 

10 sỉ wi fun won pe, Enyin li a ñfun lati 
mò òrọ ijinle ijoba Olorun: sugbọn fun awon 
Tniran li owe; pe nỉ riri, ki nwọn ki o mả le ri, 
ati ni gbigbo kỉ o mả le yẻ wọn. 

11 Njẹ owe na lỉ eyi: Irugbin li òrọ Olorun. 

12 Awon tỉ eba òna li awon tỉ o gbỏ; nigba— 
na li Èsu wá o sĩ mu òrọ na kuro li ọkàn wọn, 
ki nwon ki o má ba gbagbó, ki a ma se gbà 
wọon là. 

13 Awon tỉ ori apata li awon, nigbati nwọn 
gbó, nwọn ñ ayò gbà òrọ na; awon wonyi kò 
sỉ nỉ gbòngbo, nwọn a gbagbọ fun sã die; 
nigba idanwò, nwọn a pada sehin. 

14 Awon tỉ o bọ sỉnu egún li awon, nigbati 
nwọn gbó tan, nwon lọ, nwọn a sĩ ñ itoju ati 
grò ati irora aiye fun u pa, nwọn kò sỉ le so esO 
asogbo. 

15 Sugbon tỉ ilẹ rere li awọon, tỉ nwọn ñ 
gkàn otito ati rere gbọ orọ na, nwọn di ¡ mu 
sinsin, nwọn sỉ ñ sũru so eso. 

16 Kò sĩ enikeni, nigbati o ba tàn fitilà tan, 
tỉ yio fï ohun elò bò o mole, tabi tỉ yio gbé e kà 
abe akete; bikose ki o gbé e kà ori opá ñtilà, ki 
awon tỉ nwÒ ile kỉ o le ri imọole. 

17Nitori kò sỉ ohun tỉ o lumó, tỉ a kỉ yio ñ 
hàn, bệni kò sỉ ohun tỉ o pamó, tỉ a kì yio mò, 
tỉ kỉ yio sỉ yo sỉ gbangba. 

18 Njẹ kỉ ẹnyin ki o mã kiyesara bỉ enyin tỉ 
ngbó: nitori enikeni tỉ o ba nỉ, on li a o ñfun; 
ati enikeni tỉ kò ba sỉ ni, lọwọ rè li a o sỉ gbà 
eyi tỉ o sebi on ni. 

19 đINigbana nỉ iya rệ, ati awon arakunrin rè 
tộ ọ wá, nwon kò sỉ le sunmọ ọ nitorỉ òpọ enia. 

20 Nwọon sỉ wi fun u pe, lya rẹ ati awon 
arakunrin rẹ duro lode, nwọn nfe ri ọ. 

1O si dahùn o sỉ wi fun wọn pe, lya mi ati 
awon arakunrin mi li awon wonyi tỉ nwọn 
ngbó òrọ Olorun, tỉ nwọn sỉ nạe e. 

22 4O sỉ se ni ijo kan, o sỉ wò okò kan lọ tỉ 
on tỉ awon omo-ehin rè: o sỉ wi fun wọn pe, 
Ẹ jẹ ki awa kỉ o rekoja lọ sỉ ìha keji adagun. 
Nwọn sĩ sikò lọ. 

23 Bi nwon sỉ tỉ nlọ, o sùn; iji nla sỉ de, o nfẹ 
li oju adagun; nwọn sỉ kủn fun omi, nwọn sỉ 
wà nỉnu ewu. 

24Nwon sỉ tò ọ wá, nwọn sỉ jí i, wipe, 
Olukoni, Olukoni, awa gbé. Nigbana li o dide, 
o sỉ ba efufu on riru omi wi: nwọn sỉ da, 
idake—roro sỉ de. 

2O si wi fun wọn pe, Igbagbó nyin dà? Bi 
èru tỉ mba gbogbo wọn, tỉ hà si nạe won, nwon 


LUKU 8 
mbi ara wọon pe, irú okunrin kili eyi! nitori o ba 
efufu on riru omi wi, nwọn sỉ gbó tirè. 

26 4Nwon sĩ gúnlẹ ni ilẹ awon ara Gadara, 
tỉ o kọju sỉ Galili. 

27 Nigbati o sỉ sọkale, okunrin kan pade rè 
li ehin ilu na, tỉ o tỉ ni awon emi èsu fun igba 
pipe, tỉ kì iwÒ asọ, bệni kì ijoko ni ile kan, 
bikose nỉ ìboji. 

28 Nigbati o rỉ Jesu, o ke, o wolẹ niwaju rè, 
o wl li ohùn rara, pe, Kini se temi tirẹ Jesu, 
iwo Omo Olorun Ogá-ogo? emi bệ ọ máse da 
mi loró. 

28 (Nitoriti o tỉ wi fun emi aimó na pe, kỉ o 
jade kuro lara okunrin na. Nigbakugba nỉ isả 
ma mu u: a sỉ ñ èwọn ati sẹkesekẹ đè e; o sỉ 
da gbogbo ìde na, ẹmi èsu na sỉ dari rè si ijù.) 

30 Jesu sỉ bi ¡ pe, Orukọo rẹ? o sỉ dahùn pe, 
Legioni: nitoriti emi esu pipọ wÒ ọ lara lọ. 

3!Nwọn sỉ bè ẹ pe, ki o máse rán wọn lọ 
sinu ibu. 

32 Agbo elẹdẹ pipo si mbeẹ nibè tỉ njẹ li ori 
òke: nwọn sỉ bè ẹ kỉ o jẹ kỉ awon wò inu wọn 
lọ. O sỉ jowo wọn. 

33Nigbati awon ẹmi èsu sỉ jade kuro lara 
okunrin na, nwọn sỉ wò inu awọon elede lọ: 
agbo elẹdẹ si tu pũ nwọn sỉ sure lọ sỉ ibi bèbe 
sinu adagun, nwọn sỉ rì sinu omi. 

34 Nigbati awon tỉ mbó wọn ri ohun tỉ o se, 
nwọn sả, nwọn sỉ lọ, nwọn sĩ ròhin ni ilu ati 
nỉ ilẹ na. 

3 Nigbana ni nwọn jade lọ ïwò ohun na tỉ o 
§e; nwọn sỉ tò Jesu wả, nwọn sĩ ri okunrin na, 
lara eniti awon ẹmi èsu tỉ jade lọ, o joko lẹba ẹsẹ 
Jesu, o Woso, iyè rè si bộ sỉ ipò: èru sỉ ba wọn. 

38 Awon tỉ o rỉ i sỉ ròhin fun wọn bỉ o tỉ se tỉ 
a ñ mu eniti o li emi èsu larada. 

37 jNigbana ni gbogbo enia lati iẹ Gadara 
yikả bè ẹ pe, kỉ o lọ kuro lọdọ wọn; èru sá ba 
wọn gidigidi: o sỉ bọ sinu ọkò, o pada sehin. 

38 Njẹ okunrin na tỉ emi èsu jade kuro lara 
rệ, o bè ẹ kỉ on ki o le ma bá a gbé: sugbọn 
]esu rán a lọ, wipe, 

39 Pada lọ ile rẹ, kỉ o sỉ sọ ohun tỉ Olorun se 
fưn ọ bỉ o tỉ pò to. O sỉ lọ, o sỉ nròhin já gbogbo 
ilu na bỉ Jesu tỉ se ohun nla fưn on to. 

40O sỉ se, nigbati Jesu pada lọ, awon enia 
tẹwogbà a: nitoriti gbogbo nwợn tỉ nreti rè. 

41Sĩ kiyesi i, okunrin kan tỉ a npè nỉ Jairu, 
okan ninu awon olori sinagogu, 0 wá: ö sỉ wole 
lẹba ẹsẹ Jesu, o bè ẹ pe, kỉ o mảsai wá sỉ [le on: 

42Nitori o ni omọobinrin kanso§o, mo 
ìwon odún mejila, o nkú lọ. Bi o sỉ tỉ nlọ awon 
enia nhả a li àye. 


LUKU 8, 9 

43 obinrin kan tỉ o sỉ nỉ isun èje lati igba 
gdủn mejila, tỉ o ná ohun gbogbo tỉ o nỉ fun 
awon onisegun, bếni a ko le mu u larada lati 
owó enikan wá, 

44O wä lehin rệ, o ñ owó tó iseti asọ rệ: 
lọgan ni isun èje rè si tỉ gbẹ. 

45 Jesu sỉ wipe, Tali o ñ oọwó tó mi? Nigbati 
gbogbo wọơn sé, Peteru ati awon tỉ mbe lọdọ rè 
'wipe, Olukoni, awon enia nhá ọ li àye, nwọn sĩ 
mbilù ọ, iwo sỉ wipe, Tali o f gwó kàn mi? 

48Jesu si wipe, Enikan ñ owó kàn mi: 
nitoriti emi mò pe ase jade lara mi. 

ATNigbati obinrin na sỉ mộ pe on ko 
farasin, o warìri, o wá, o sỉ wole niwaju rè, o 
SỈ sọ fun u li oju awon enia gbogbo nitori 
ohưun tỉ o se, tỉ on ñ ñ oọwó tó ọ, ati bi a tỉ mu 
on larada lojukanna. 

48O si wi fun u pe, Omobinrin, tủjuka: 
igbagbó rẹ mu ọ larada; mã lọ li alafia. 

49'Bi o sỉ tỉ nsòrọ li enu, enikan tỉ ile olori 
Sinagogu wá, o wi fun u pe, Qmobinrin rẹ kủ; 
má yọ olukoni lẹnu mọ. 

50 Sugbọn nigbati Jesu gbó, o da a li ohùn, 
wipe, Má bèru: gbagbó nikan sa, a 0 sỉ mu u 
larada. 

51 Nigbati jesu sỉ wò ile, kò je kỉ enikeni 
wole, bikose Peteru, ati Jakobu, ati Johannu, 
ati baba on iya omobinrin na. 

52 Gbogbo nwon sỉ sọkun, nwọon pohùnrere 
ckún rè: o sỉ wi fun wọn pe, Ẹ má sọkun mó; 
kò kủ, sisùn li o sùn. 

53 Nwon sỉ fï ¡ sèfe, nwon sa mò pe o kủ. 

54 Nigbati o sỉ sé gbogbo wọon mó ode, o mu 
u lỉ owó, o sỉ wipe, Omobinrin, dide. 

55 Emí rè si pada bò, o sỉ dide lọgan: o nỉ ki 
nwọon kỉ o fun u lỉ onje. 

58 Enu sỉ yà awon ðbi rè: sugbọn o kilo fun 
wọn pe, ki nwọon ki o máse wi fun enikan li 


ohun tỉ a se. 

ọ 1O sĩ pè awon omo-ehin rè meiila jo, o 
Sỉ fun wọn lỉ agbara on ase lori awvon ẹmi 

èsu gbogbo, ati lati wÒò arùn sàn. 

2O sĩ rản wọn lọ iwasu ijoba Olorun, ati 
lati mu awon olokunrun larada. 

3O si wi fun wọn pe, E máse mu nkan lọ fun 
àjo nyin, opá, tabi àpo tabi akara, tabi owo; 
bếni kỉ enyin kỉ o má sỉ se ni àwotele meji. 

4Ni ilekile tỉ enyin ba sỉ wò, nibè nỉ kỉ enyin 
ki o gbé, lati ibè nỉ kỉ enyin ki o sỉ tỉ jade. 

5lye awon tỉ kò ba si gbà nyin, nigbati 
enyin ba jade kuro ni ilu na, ẹ gbòn ekuru ẹsẹ 
nyin fun eri sỉ wọn. 


740 


SNwon si jade, nwọn nlà iletò lọ, nwợn sỉ 
nwasu ihinrere, nwọn sỉ nmu enia larada nibi 
gbogbo. 

74Herodu tetrarki sỉ gbó nkan gbogbo tỉ 
nse lati oọdọ rệ wá: o sỉ damu, nỉtoriti awvon 
ẹlomiran nwipe, Johannu li ojinde kuro ninu 
okủ; 

8 Awon elomiran si wipe Elijah li o farahàn; 
ati awon elomiran pe, okan ninu awon woli 
atijo li o jinde. 

® Herodu sĩ wipe, Johannu ni mo tỉ bé lori: 
sugbọon tali eyi, tỉ emi nghó irủ nkan wonyi 
sĩ? O sỉ nfẹ lati rỉ ï. 

10 4Nigbati awon aposteli si pada de, nwọn 
ròhin ohun gbogbo fun u tỉ nwọn tỉ se. O sỉ 
mu won, o sỉ lọ sỉ apakan nibi ijù sỉ ilu tỉ a 
npè ni Betsaida. 

11Nigbati opo enia si mò, nwọn tele e: o sỉ 
gbà wọn, o sỉ sòrọo ijoba Olorun fun wọon; 
awon tỉ o fe imularada, li o sỉ mu larada. 

12Nigbati ojo bère sỉ irelẹ, awvon mejila wá, 
nwon sỉ wi fun u pe, Tủ ijo enia ká, ki nwon 
kỉ o le lọ sỉ iletò ati sỉ iu yiká, kỉ nwọn kỉ o le 
wò, ati kỉ nwon ki o le wá onje: nibi ïù li awa 
sá gbẻ wà nihinyi. 

13Sugbon o wi fun wọn pe, E ñ onje fun 
won je. Nwọn sĩ wi fun u pe, Awa kò nỉ jù isu 
akara marun lọ, pẹlu cja meji; bikosepe awa 
lọ irà onje fun gbogbo awon enia wonyi. 

14 Nitori awon okunrin to ìwon egbedogbon 
enia. O sỉ wi fun awon omọo-ehin rè pe, kỉ 
nwon kỉ o mu wọn joko li egbe-egbe, li ara— 
đọta. 

15 Nwọon si se bệ, nwọn si mu gbogbo wọn 
Joko. 

18 Nigbana li o mu isu akara marun, ati cja 
meji na, nigbati o gbé oju soke, o sure sỉ ï, o Sỉ 
bù u, o si ñfun awvon omo-ehin rè, ki nwon ki 
o gbé e kale niwaju awọon enia. 

1? Nwọn sỉ je, gbogbo wọn sỉ yó: nwọn sà 
agbòn mejila jo ninu ajekù tỉ o kù fun wọn. 

18 4O sỉ se, nigbati o kù on nikan, o ngba— 
dura, awvon omo-ehin rè sỉ wà lọdọ rè: o sỉ bi 
wọn pe, Tali awon enia ni emi pè? 

18Nwọn si dahùn wipe, Johannu Baptisti; 
sugbọn elomiran ni, Eljah nỉ; ati awon 
elomiran wipe, okan ninu awon woli atijo li o 
jïnde. 

20 O sĩ bi wọn pe, Sugbon tali enyin nĩi emi 
ipè? Peteru sỉ dahùn, wipe, Kristi tỉ Olorun. 

21O sĩ kìlo fun wọn, o sỉ pase fun wọn, pe, 
kỉ nwọon kỉ o máse sọ ohun na fun enikan. 

2O si wipe, Omo-enia ko le saima jìya 


741 


ohun pipọ, a o sĩ kò ọ lati do awon àgbagba ati 
lai odọ awon olori alufa, ati lati gdọ awon 
akowe wá, a o sỉ pa a, nỉ ijo kẹta a o sỉ ji ¡ đide. 

234O si wi fun gbogbo wọn pe, Bi enikan 
ba nfe lati mã tò mi lehin, ki o sé ara rè, kỉ o sỉ 
gbé agbelebu rè nỉ ijo gbogbo, kỉ o sỉ mã tò mi 
lẹhin. 

24 Nitori enikeni tỉ o ba fe gbà ẹmí rè là, yio 
sọ ọ nù: sugbọn enikeni tỉ o ba sọ emi rè nù 
nitori mi, on na nỉ yio sỉ gbà a là. 

25Nitoripe ère kini fun enia, bỉ o jère 
gbogbo aiye, tỉ o sỉ sọ ara rè nù, tabi kỉ o fi ara 
Tè SÒfÒ. 

26 Nitori enikeni tỉ o ba tiju mi, ati òrọ mi, 
oju rè li Qmo-enia yio sỉ tì, nigbati o ba de inu 
ogo tirè, ati tỉ baba rè, ati tỉ awon angeli mimó. 

27Sugbọn emi wi fun nyin nitöto, elomiran 
duro nihinyl, tỉ kì yio ri ikú, ti nwọn o ñ ri 
ijoba Olorun. 

28 4O sĩ se bi iwon ijo kẹjo lẹhin òrọ wonyi, 
o mu Peteru, ati Johannu, ati Jakobu, o gùn 
ori òke lọ lati gbadura. 

29 Bi o sĩ tỉ ngbadura, àwo oju rè yipada, asọ 
rè sỉ fun lawu, o nịjo fòfo. 

30 Sĩ kiyesi ¡, awon okunrin meji, tỉ ise Mose 
on Elijah, nwon mba a sòr: 

3! Ti nwọn ñ ara hàn ninu ogo, nwọn si 
nsòro ikủ rè, tỉ on ỏ se pari ni Jerusalemu. 

32 Sugbon oju Peteru ati tỉ awon tỉ mbẹ lọdọ 
Tệ wuwo fun õrun. Nigbati nwọn si taji, nwọn 
Tỉ Ogo rè, ati tỉ awon okunrin mejeji tỉ o ba a 
duro. 

3O sỉ se, nigbati nwọn lọ kuro lọdọ rè, 
Peteru wïi fun Jesu pe, Olukoni, o dara fun wa 
kỉ a mã gbé ihinyi: je ki awa kỉ o pa agó mẹt2; 
gkan fun iwo, ati okan fun Mose, ati okan fun 
Elijah: kò mò eyi tỉ o nwi. 

34Bi o tỉ nsọ bayi, ikũkũ kan Wá, o siji bò 
WỌn: èru sỉ ba wọn nigbati nwọon nwộ inu 
ikuku lọ. 

35 Ohùn kan sỉ tỉ inu ikũkũ wá, o ni, Eyiyi lí 
ayanfe mo mi: ẹ mã gbó tirè. 

38 Nigbati ohùn na sỉ dake, Jesu nikansoso li a 
ri. Nwọn sỉ pa a mó, nwọn kò sỉ sọ ohunkohun 
tỉ nwọn ri fun enikeni nỉ ijo wonni. 

374{O sĩ se, ni ijo keji, nigbati nwọon sokale 
lati ori òke wá, òpọ awon enia wá ipade rè. 

38Sĩ kiyesi ¡, okunrin kan ninu ïjọ kigbe 
soke, wipe, Olukoni, mo bè ọ, wò ọmo mi; 
nitori omo mi kansoso na nỉ. 

39Sĩ kiyesi i, emi èsu a ma mu ú, a sỉ ma 
kigbe lojijì; a sỉ ma nà a tàntàn titi yio fï yọ ifofó 
li enu, a ma pa a lara, a tilẹ ferẹ má ñ ¡ sile lọ. 


LUKU 9 
40Mo si bè awon omọo-ehin rẹ lati lẻ e 
jade; nwọn kò sỉ le se e. 

41Jesu sỉ dahùn, wipe, Iran alaigbagbỏ ati 
arekereke, emi o tỉ ba nyin gbé pẹ to? emi o sỉ 
tỉ se sũru fun nyin pẹ to? Fà omọ rẹ wả nihinyi. 

42Bi o sỉ tỉ mbò, ẹmi èsu na gbẻ e sanle, o 
Sỉ nà a tantan. Jesu sỉ ba ẹmi aimó na wi, o sỉ 
mu omọ na larada, o si fà a le baba rệ lọwgo. 

43 Enu sỉ yà gbogbo wọn sĩ isẹ olánla Qlo— 
run. Sugbọn nigbati hà sỉ nse gbogbo wọn sỉ 
ohun gbogbo tỉ Jesu se, o wi fun awon oọmo— 
chin rè pe, 

44E je ki orọ wonyi ki o rì sỉ nyin li eti: 
nỉtori a o ñ Omo-enia le awon enia lọwọ. 

45 Sugbon òrọ na ko yề wọn, 0 sỉ sủ wọn li 
oju, bệni nwọn kò sỉ mò ọ: èru sỉ mba wọn 
lati bère idi òrọ na. 

46 lyan kan si đide lãrin wọn, niti eniti yio 
$e olori ninu wọn. 

47Nigbati Jesu si mò ìro okàn wọon, o mu 
omọode kan, o gbẻ e joko lọdọ rè, 

48O si wi fun wọn pe, Enikeni tỉ o ba gbà 
omọde yï nitori oruko mi, o gbà mi: ati enikeni 
tỉ o ba gbà mi, o gbà eniti o rán mi: nitori eniti o 
ba kere ju ninu gbogbo nyin, on na nỉ yio pÒ. 

494lJohannu si dahùn o sỉ wi fun u pe, 
Olukoni, awa ri enikan o ni oruko rẹ lé awvon 
emi èsu jade; awa sỉ da a lẹkun, nitoriti kò ba 
wa tò ọ lehin. 

50 Jesu sỉ wi fun u pe, Máse đa a lẹkun mó: 
nitori eniti kò ba lodi sỉ wa, o wà fun wa. 

51 |O si se, nigbati ojo atigbà soke rè pé, o 
gbé oju le gangan lati lọ sỉ Jerusalemu. 

52 O sĩ rán awon onse lọ sỉ iwaju rè: nigbati 
nwon sỉ lọ nwọn wò iletò kan tỉ ise tỉ ara Sa— 
maria lọ ipèse sile dè e. 

53Nwọn kò sỉ gbà a, nitoriti oju rè dabi 
enipe o nlọ sỉ Jerusalemu. 

54 Nigbati awon omọ-ehin rè Jakobu on 
Johannu sỉ rỉ i, nwọn ni, Oluwa, iwo ko je kỉ 
awa kỉ o pè iná lati oọrun wá, ki a sun wọn 
lúlu, bị Elijah tỉ se? 

55 Sugbọn Jesu yipada, o sỉ ba wọn wi, o ni, 
Enyin kò mò irủ emí tỉ mbẹ ninu nyin. 

58 Nitori Qmo—enia ko wá lati pa emi enia 
run, bikose lati gbà a là. Nwọn sĩ lọ sĩ iletò 
miran. 

57 1O sỉ se, bi nwọn tỉ niọ li òna, okunrin 
kan wi fun u pe, Oluwa, Emi nfẹ lati ma tò ọ 
lehin nibikibi tỉ iwo ba nlọ. 

58 Jesu sỉ wi fun u pe, Awon kòlokolo nỉ 
ihò, awon eiye oju orun sỉ ni itế; sugbọn 
Omo-enia kò nỉ ibi tỉ yio fi ori rệ le. 


LUKU 9, 10 

58 O si wi fun elomiran pe, Mã tò mi lẹhin. 
Sugbọn o wi fun u pe, Oluwa, jẹ ki emi kỉ o 
kó lọ isinku baba mi na. 

80 Jesu sỉ wi fun u pe, Je ki awon okú kỉ o 
mã sinkú ara wọn: sugbọn iwọ lọ ki o sỉ mã 
wãsu ijoba Olorun. 

81 Elomiran sỉ wi fun u pe, Oluwa, emi nfẹ 
lati mã tò ọ lẹhin; sugbọn jẹ ki emi ki o pada 
lọ idagbere fun awon ara ile mi. 

82 Jesu sỉ wi fun u pe, Kò sỉ eni, tỉ o ñ oọwó 
rè le ohun-—elo itule, tỉ o sỉ wò ehin, tỉ o yẹ 


fun ijoba Olorun. 

Í 0 1LEHIN nkan wonyi, Oluwa sỉ yàn 
adorin oọmọ-ehin miran pẹlu, o sỉ 

rán wọon ni mejimeji lọ saju rè, sỉ gbogbo ilu 

ati ibi tỉ on tikararè yio gbé de. 

2O si wi fun wọn pe, Ikore pò, sugbọn 
awon alagbase ko to nkan: nitorina ẹ bè 
Oluwa ikore, ki o le rán awon alagbase sinu 
ikore rè. 

3E mu òna nyin pòn: sa wò o, emi rán nyin 
lọ bi odọ-agutan sãrin ikõkò. 

#E máse mu asuwọon, ẹ máse mu apò, tabi 
bàta: ẹ má sỉ se kí ẹnikẹni li òna. 

5Ni ilekile tỉ ẹnyin ba wò, ki ẹ kó wipe, 
Alafia fun ile yi. 

8 Bỉ omọ alafa ba sỉ mbẹ nibè, alaia nyin 
yio bà le e: sugbọn bi kò ba sỉ, yio tún pada 
sọodo nyin. 

TNi ile kanna nỉ kỉ enyin ki o sỉ gbé, ki ẹ 
mã je, kỉ ẹ sỉ mã mu ohunkohun tỉ nwọn ba 
fifun nyin; nitori òya alagbase tó sỉ ¡. E mase sỉ 
lati ile de ile. 

8 Ati ni ilukilu tỉ ẹnyin ba wò, tỉ nwọn ba sỉ 
ghà nyin, ẹ jẹ ohunkohun tỉ a ba gbé kà iwaju 
nyin: 

3E si mu awọn alaisan tỉ mbeẹ ninu rè larada, 
kỉ ẹ sỉ wi fun wọn pe, ljoba Olorun kù dèdẹ sĩ 
nyin. 

10 Sugbọn ni ilukilu tỉ ẹnyin ba sỉ wÒ, tỉ 
nwọn kò ba sỉ gbà nyin, nigbati enyin ba sỉ 
jade sỉ igboro ilu na, ki enyin kỉ o sỉ wipe, 

11 Ekuru iyekuru ilu nyin tỉ o kù sỉ wa lara, 
a gbọn ọ sile fun nyin: sugbọn mò eyi pe, 
ijoba Olorun kù dède sỉ nyin. 

12Sugbọn mo wi fun nyin, yio san fun 
Sodomu nỉ ïjo na, jù fun ilu na lọ. 

13 Egbé ni fun iwo, Korasini! Egbé ni fun 
iwo, Betsaida! nitori ibasepe a tỉ se isẹ agbara 
tỉ a se ninu nyin, ni Tire on Sidoni, nwọn iba 
tỉ ronupiwada lailai, nwọn iba sỉ joko ninu aso 
òfọ ati ninu ẽru. 


742 


14 Sugbon yio san fun Tire on Sidoni nigba 
idajo jù fun enyin lọ. 

15 Ati iwo, Kapernaumu, a o ha gbe ọ ga de 
oke orun? a o rè ọ sile de ïipo—okKu. 

18 Eniti o ba gbó tỉ nyin, o gbó tỉ emi: eniti 
o ba si kò nyin, o kò mi; eniti o ba sỉ kò mi, oö 
kò eniti o rán mi. 

17Awon adorin na si ñ ayò pada, wipe, 
Oluwa, awon emi èsu tile foribale fun wa li 
orukọ rẹ. 

18 O sị wi fun wọn pe, Emi ri Satani subu bi 
manamana lati orun wá. 

18 Kiyesi i, emi fun nyin li ase lati tệ ejò 
ati akếkẽ mọle, ati lori gbogbo agbara otá: kò 
Sỉ si ohunkan bí o tỉ wù kỉ o se, tỉ yio pa— 
nyin-ara. 

20 Sugbọn ki ẹ máse yộ sỉ eyi, pe, awon emi 
nforibale fun nyin; sugbọn ẹ kuku yò, pe, a 
kowe oruko nyin lï orun. 

2INi wakati kanna Jesu yò ninu Emi 
Mimó o si wipe, Mo dupẹ lọowo rẹ, Baba, 
Oluwa orun on aiye, pe, iwo pa nkan wonyi 
mó kuro lọdọ awon ológbọn ati amoye, iwọ sỉ 
fi wọn hàn fun awon ọmo-owo: bệni, Baba, 
bệli o sá yẹ li oju rẹ. 

?2 Ohun gbogbo li a ffun mi lati ọdọ Baba 
mỉ wá: kò sỉ sỉ ẹniti o mò eẹniti Omo ise, 
bikose Baba; ati ẹniti Baba ise, bikose mo, 
ati enikeni tỉ o ba si wù Omọ lati ñ ¡ hàn fun. 

23O sỉ yipada sỉ awon omọo-ehin rè li 
apakan, o ni, Ibukún nỉ fun ojú tỉ nri ohun tỉ 
enyin nĩỉ: 

24Nitori mo wi fun nyin, Woli ati oba pipo 
li o nfẹ lati ri ohun tỉ enyin nri, nwọn kò sỉ ri 
WwOn, ati lati gbọ ohun tỉ enyin ngbó, nwọn ko 
Sỉ gbó wọn, 

25[Si kiyesi ¡, amofin kan đide, o ndán a 
wò, o ni, Olukoni, kili emi o se kỉ emi kỉ o le 
jogún iyè ainipekun? 

2O sĩ bí ¡ pe, Kii a kọ sinu iwe ofñn? bì 
iwo tỉ kà a? 

?7O si dahùn wipe, Ki iwo kỉ o ñ gbogbo 
àiya rẹ, ati gbogbo okàn rẹ, ati gbogbo agbara 
rẹ, ati gbogbo inu rẹ fẹ Oluwa Olorun rẹ; ati 
ẹnikeji rẹ bi ara rẹ. 

28 O si wi fun u pe, Iwo dahùn rere: se eyi, 
iwo o sỉ yề. 

29 Sugbọon o nfẹ lati dá ara rè lare, o wi fun 
Jesu pe, Tani ha sỉ li ẹnikeji mi? 

30 Jesu sỉ dahùn o wipe, okunrin kan ntỉ 
Jerusalemu sokale lọ sỉ Jeriko, o sỉ bọ sỉ owó 
awon olosà, tỉ nwon gbà a li asọ, nwọn sá a 
lọgbeẹ, nwọn sĩ ñ ¡ silẹ lọ li aipa li apatan. 


743 


31 Ni alabapade, alufa kan si nsokale lọ lọna 
na: nigbati o sỉ ri i, o koja lọ niha ke]i. 

32 Bệna sỉ ni omọo Lefi kan pẹlu, nigbati o de 
lbệ, tỉ o sỉ ri i, o kọja lọ nỉha keji. 

33 Sugbon ara Samaria kan, bỉ o tỉ nrè àjo, O 
de ibi tỉ o gbé wà: nigbati o sỉ rỉ i, ãnu se e, 

34O sĩ tò ọ lọ, o sỉ đì ¡ lọgbẹ, o da oróro on 
gti—waini sỉ ¡, o sỉ gbẻ e le ori ẹranko tỉ on 
tikalarè, o si mu u wá sỉ ïle—èro, o sỉ nse itoju rè. 

35 Nigbati o sỉ lọ ni ijo keji, o ñ owo idẹ 
meji fun olori ile-ero, o sỉ wi fun u pe, Mã 
tọju rè; ohunkohun tỉ iwo ba sỉ nả kun u, 
nigbati mo ba pada de, emi ó san a fun ọ. 

36 Ninu awon mẹtẹta wonyi, tani iwo rò pe 
ise enikeji eniti o bọ si owó awon olosà? 

37O si dahùn wipe, Eniti o sãnu fun u nỉ. 
J]esu sỉ wi fun u pe, Lọ, kỉ iwo kỉ o sỉ se bệ gẹeøge. 

38 1O sỉ se, bi nwọn tỉ nlọ, o wò iletò kan: 
obinrin kan tỉ a npè ni Marta sỉ gbà a sĩ ile rè. 

39 O sĩ ni arabinrin kan tỉ a npè ni Maria, tỉ 
o sỉ joko lẹba ẹsẹ Jesu, tỉ o ngbó òrọ rè. 

40 Sugbọn Marta nse iyonu ohun pupọ, o sỉ 
tò ọ wá, o ni, Oluwa, iwo kò kuku §u sỉ ï tỉ 
arabinrin mi ñ mi silẹ lati mã nikan se aisimi? 
'Wïi fun u kỉ o ràn mi lọwo. 

#1 Sugbọn Jesu si dahùn, o sỉ wi fun u pe, 
Marta, Marta, iwo nẹe aniyan ati lãlã nitori 
ohun pipọ: 

42 Sugbọon ohun kan lỉ a kò le se alaini. Maria 
sỉ tỉ yàn ipa rere na, tỉ a kò le gbà lọwọ rè. 

1O sỉ se, bỉ o tỉ ngbadura nỉ ibi kan, bi 


1 1 o tỉ dake, ọkan ninu awon oọmo-ehin 
rệ wi fun u pe, Oluwa, kó wa bỉ ãti igbadura, 
bi Johannu sỉ tỉ kó awvon oọmo-ehin rè. 

2O si wi fun wọn pe, Nigbati enyin ba 
ngbadura, ẹ mã wipe, Baba wa tỉ mbe li orun, 
Ki a bòwò fun oruko rẹ. Ki ïJoba rẹ de. Ifẹ tirẹ 
ni kỉ a se, bi tỉ orun, bẹni li aiye. 

3Fun wa li onje ojo wa li ojojumỏ. 

#Ki o sỉ dari èsẹ wa j wa; nitori awa 
tikarawa pẹlu a ma đarijì olukuluku ẹniti o jẹ 
Wwa nỉ gbese. Má sỉ fà wa sinu idewò; sugbọn 
gbà wa lọwo bilisi. 

5O si wi fun wọn pe, Tani ninu nyin tỉ yio 
nỉ orẻ kan, tỉ yio sỉ tò ọ lọ larin oganjo, tỉ yÏo sỉ 
wïi fun u pe, rẻ, win mỉ nỉ ìsu akara mẹta: 

S8Nitori oré mi kan tỉ àjo bọ sọdọ mi, emi 
kò sỉ ni nkan tỉ emi o gbẻ kale niwaju rè; 

TTi on o sỉ gbé inu ile dahùn wïi fun u pe, 
Má yọ mi lẹnu: a tỉ sé ilẹkun na, awon ọmo 
mi si mbẹ lori ẹní pẹlu mi; emi ko le đide 
fñifun ọ? 


LUKU 10, 11 
8Mo wi fun nyin, bi on kò tile, fe điđe ki o 
fñfun u, nitoriti ise orọ rè, sugbọn nỉitori 
awiyannu rè yỉo dide, yio si fun u pò to bỉ o tỉ 
TÍẹ. 

9Emi si wi fun nyin, E bère, a o si ñfun 
nyin; ẹ wá kiri, enyin o sỉ ri; ẹ kànkun, a 0 Sỉ 
sĩ ¡ silẹ fun nyin. 

10 Nitori ẹnikeni tỉ o ba bère, o ri gbà; eniti 
o sỉ nwá kiri o rỉ; ati eniti o kànkun li a o sí i 
sile fun. 

11 Tani ise baba niỉnu nyin tỉ ọmo rè yio 
bère akara lọdọ rè, tỉ o jẹ fun u li okuta? tabi 
bi o bère eja, tỉ o je fun u li ejò đipo ẹja? 

12Tabi bi o si bère eyin, tỉ o jẹ fun u li 
akẽke? 

13Njẹ bi enyin tỉ ise enia buburu ba mò bi 
ãti iñ èbun didara fun awon ọmọo nyin: 
melomelo ni Baba nyin ti mbẹ li ọrun yio ñ 
Emí Mimó rè fun awon tỉ o mbère lọdọ rè? 

14 1O si nlẻ emi èsu kan jade, tỉ o sỉ yadi. O 
sỉ se, nigbati eẹmi èsu na jade, odi sọrọ; ẹnu sỉ 
yà ïjo enia. 

15 Sugbọn awon elomiran ninu wọn wipe, 
Nipa Beelsebubu olori awon ẹmi èsu li o ñ nié 
awon emi èsu jade. 

18 Awon elomiran si ndan a wò, nwọn fẹ 
àmi lọdọ rè lati orun wä. 

17 Sugbọn on mò ìro inu wọn, o wi fun wọn 
pe, Gbogbo ijoba tỉ o yà ara rè nỉ ipa, a sọ ọ đi 
ahoro; ile tỉ o sỉ yà ara rè ni ipa, a Wó. 

18 Bị Satani si yàpa sỉ ara rè, ijoba rè yỉo ha 
se duro? nitori enyin wipe, Nipa Beelsebubu 
li emi fi nle awon emi èsu jade. 

19 Bị o ba si sepe nipa Beelsebubu li emi fi 
ni awon eẹmi èsu jade, nipa tali awon ọmọo 
nyin ñ nié wọn jade? nitorina awon nỉ yio §s© 
onidajo nyin. 

20 Sugbọn bi o ba sepe ika Olorun li emi fi 
nlẻ awon eẹmi èsu jade, kò sỉ aniani, ijoba 
Olorun de ba nyin. 

2! Nigbati okunrin alagbara tỉ o hamora ba 
nạo añn rè, erù rè a wà li alãña: 

22Sugbọn nigbati eniti o li agbara jù u ba 
kolù u, tỉ o sỉ sẹgun rè, a gbà gbogbo ihamora 
rè tỉ o gbekele lọwo rè, a sỉ pin ikogun rè. 

23 Eniti kò ba wà pẹlu mi, o lodi sỉ mỉ: eniti 
kò ba sỉ bá mi kopò, o n£unká. 

24 Nigbati ẹmi aimó ba jade kuro lara enia, 
ama rìn kiri ni ibi gbigbe, ama wá ibi isimi; 
nigbati ko ba sỉ ri, a wipe, Emi o pada lọ sỉ ile 
mỉ nibiti mo gbé tỉ jade wá. 

25 Nigbati o sỉ de, o bá a, a gbá a, a sỉ se e li 
Qsó. 


LUKU 11, 12 

2 Nigbana li o lọ, o sỉ mu emi meje miran 
tỉ o buru jù on tikararè lọ; nwọn wole, nwon 
Sỉ joko nibè: igbehin okunrin na sỉ buru jù 
isaju rè lọ. 

27 4O sĩ se, bi o tỉ nsọ nkan wonyi, obinrin 
kan nahùn nỉnu ijọ, o sỉ wi fun u pe, Ibukun 
nỉ fun inu tỉ o bí ọ, ati omdú tỉ iwo mu. 

28 Sugbọn on wipe, Nitöto, ki a kuku wipe, 
Ibukun ni fun awon tỉ ngbó òro Olorun, tỉ 
nwon sỉ pa a mó. 

28 Nigbati ijo enia sỉ sùjo sĩ odọo rè o bère sĩ 
iwipe, Iran buburu li eyi: nwọn nwá àmi; a kì 
yio si ñ àmi kan fun u, bikose àmi Jona woli. 

30Nitori bi Jona tỉ jẹ àmi fun awon ara 
Ninefe, gege bệ li Qmo-enia yio se àmi fun 
iran yi. 

3 Obabinrin gusù yiỉo đide 1i ojo idajo pẹlu 
awon enia iran yi, yio sỉ da won Iebï: nitoriti o 
tỉ iha ipekun aiye wá lati gbó ogbón Solomoni: 
Sỉ kiyesi ¡, eniti o pòju Solomoni lọ mbe nihinyi. 

32 Awon ara Ninefe yio đide 1i ojo idajo pẹlu 
iran yi, nwọn o sỉ da a lẹbi: nitoriti nwon 
ronupiwada nipa iwasu Jona; sỉ kiyesi i, ẹniti 
o pòju Jona lọ mbe nihinyi. 

33 Kò sỉ enikan, nigbati o ba tan fitila tán, tỉ 
igbé e sỉ lkoko, tabi sabe osuwọn, bikose sori 
opá fitilà, ki awon tỉ nwole ba le mã ri imole. 

34 Oju ni imole ara: bi oju rẹ ba mó, gbogbo 
ara re a mọlẹ; sugbọn bỉ oju rẹ ba buru, ara rẹ 
pelu a kun fun òkunkun. 

35 Nitorina kiyesi i, kỉ imolẹ tỉ mbẹ ninu rẹ 
kỉ o máse đi òkunkun. 

3® Nje bỉ gbogbo ara rẹ ba kun fun imọle, tỉ 
ko lï apakan tỉ o sokunkun, ara rẹ, gbogbo ni 
yio kun fun imole, bi igbati fitila ba f itansan 
Tè fun ọ ni imọole. 

374|Bi o sỉ tỉ nwi, Farisi kan bè ẹ ki o ba on 
jeun: o sỉ wole, o joko lati jeun. 

38 Nigbati Farisi na sỉ rỉ i, ẹnu yà a nitoriti 
kò kó wè ki o to jeun. 

39 Oluwa sỉ wi fun u pe, Enyin Farisi a ma 
fò ode ago ati awopokó; sugbọn inu nyin kún 
fun ireje iwa—-buburu. 

40 Enyin alaimoye, eẹniti o se eyi tỉ mbẹ 
lode, on kó ha se eyi tỉ mbẹ ninu pẹlu? 

#1 Ki enyin ki o kuku mã se itore ãnu ninu 
ohun tỉ enyin nỉ; sỉ kiyesi ¡, ohun gbogbo li o 
di mimó fun nyin. 

42Sugbọn egbé ni fun nyin, enyin Farisi! 
nitoriti enyin a ma san idamewa minti, ati 
rue, ati gbogbo ewebè, sugbọn enyin gbojufò 
iđajo ati ife Olorun: wonyi li enyin ïba se, ẹ kì 
ba sỉ tỉ fñ ekeji silẹ laise. 


744 


43Egbé ni fun nyin, enyin Farisi nitoriti 
enyin fẹ ipò-olá ninu sinagogu, ati ikí-ni li 
già. 

44 Egbé nỉ fun nyin, enyin akowe, ati enyin 
Tarisi, agabagebe! nitoriti enyin đabi isa okú tỉ 
kò hàn, awon enia tỉ o sỉ nrìn lori won kò mò. 

454Nigbana li okan ninu awon amoñn 
dahùn, o si wi fun u pe, Olukoni, lï eyi tỉ iwo 
nwïi nì iwo ngàn awa pẹlu. 

45O si wipe, Egbé ni fun enyin amofñn 
pẹelu! nitoriti enyin di erù tỉ o wuwo lati rù le 
enia lori, bệni enyin tikara nyin kò jẹe ñ ika 
nyin kan kàn erù na. 

47Epgbé ni fun nyin! nitorit eẹnyin kóle 
oju-õrì awon woli, awon baba nyin li o sỉ tỉ 
pa wọn. 

48 Njẹ enyin nịje eleri, ẹ sỉ nỉ inudidun sỉ ise 
awon baba nyin: nitori nwon pa wọn, enyin 
sỉ kóle oju—6rì wọn. 

49Nitori eyi li oọgbón Olorun sỉ se wipe, 
emi ó rán awon woli ati awon aposteli si wọn, 
ninu wọn ni nwọon o sỉ pa, tỉ nwon o sỉ se 
inunibini sỉ: 

50 Ki a le bère èje awon woli gbogbo, tỉ a tỉ 
ta sile lati igba ipilese aiye wá, lọdọo iran yi; 

51[ati èjẹ Abeli wá, ti o sỉ ñ de èjẹ 
Sakariah, tỉ o segbé lãrin pẹpe on tẹmpili: lõt 
nỉ mo wi fun nyin, A o bère rè lodọ iran yï. 

52 Egbé ni fun nyin, enyin amofn! nitoriti 
enyin gbà omo-sika ìmo: enyin tikaranyin kò 
wole, awon tỉ si nwole, li enyin kộ fun. 

53 Bi o tỉ nwi nkan wonyi fun wọn, awon 
akowe ati awon Farisi bère sỉ ibinu sỉ ï 
gidlgidi, nwọn sỉ nyo ọ lẹnu lati wi nkan pipo: 

54 Nwon nạo ọ, nwoọn nwá òna ati rỉ nkan 
gbámu li ẹnu rè, kỉ nwọn kỉ o le ñ ¡ sùn. 

1O sỉ se, nigbati ainiye ijo enia pejo 


1 2 pò, tobẽ tỉ nwon ntè ara wọn mọle, o 

tètekó wi fun awon ọmo-ehin rè pe, Ẹ mã 
§ora nyin nỉitori iwukara awon Farisi, tỉ ise 
agabagebe. 

? Kò si ohun tỉ a bò, tỉ a kì yio sỉ ñhàn; tabi 
tỉ o pamọ, tỉ a kỉ yio mò. 

3Nitorina ohunkohun tỉ enyin sọ li òkun— 
kun, ni gbangba lỉ a o gbé gbó; ati ohun tỉ en— 
yin ba sọ sỉ etí ni ìkoko, lori orule li a o gbé 
kede rè. 

%Emi si wi fun nyin enyin oré mỉ, Ẹ máse 
bèru awon tỉ ipa ara enia kú, lehin eyini tỉ 
nwọn kò sĩ li eyiti nwon le se mó. 

5 Sugbọn emi o sỉ sọ eniti enyin o bèru fun 
nyi: E bẹru eniti o lagbara lẹhin tỉ o ba pani 


745 


tan, lati wóni lọ si orun apadi; lõto ni mo wi 
fun nyin, On nỉ ki ẹ bẹru. 

5 Ologose marun kỉ a ntà li owo idẹ wéwe 
meji? a kò sỉ gbagbé okan ninu wọon niwaju 
Olorun? 

7TSugbọn gbogbo irun ori nyin li a kà pé 
sansan. Nitorina ki ẹ máse bèru: enyin nỉ iye 
lori jù ologose pipọ lọ. 

8Mo sỉ wi fun nyin pẹlu, Enikeni tí o ba 
jewo mi niwaju enia, Qmọo-enia yio si jewo 
rè nỉwaju awon angeli Olorun: 

8 Sugbọn eniti o ba sé mi niwaju enia, a o 
sé ẹ niwaju awon angeli Olorun. 

10 Ati enikeni tỉ o ba sòro—-òdi si Qmo-enia, 
a o dari rè jì ¡: sugbọn enikeni tỉ o ba sọrọ-odi 
sỉ Emí Mimó, a kì yio dari rè jì i. 

1! Nigbati nwọn ba sỉ mu nyin wá sỉ sina— 
gogu, ati siwaju awon olori, ati awon alase, 
máse sàniyàn pe, bawo tabi ohùn kili enyin ó 
da, tabi kili enyin o wi: 

12Nitori Emí Mimó yio kó nyin ni wakati 
kanna li ohun tỉ o yẹ kỉ ẹ Wi. 

13{Okan ninu awujo sỉ wi fun u pe, Oluko— 
nỉ, sọ fun arakunrin mi ki o pín mỉ li ogún. 

14 O sỉ wi fun u pe, okunrin yi, tali o fi mi je 
onidajo tabi olùpín-ogún wá fun nyin? 

15 sĩ wi fun wọon pe, Kiyesara ki ẹ si mã 
sọora nitori ojukòkoro: nỉtori igbesi aiye enia 
ki iduro nipa òpọ ohun tỉ o ni. 

16O sỉ pa owe kan fun wọn, wipe, llẹ 
okunrin kan olorò so eso ÒpolQpỌ: 

17O sĩ rò ninu ara rè, wipe, Emi o tỉ se, 
nitoriti emi kò ni ibiti emi o gbé kó eso mỉ jọ sỉ? 

18 O sĩ wipe, Eyi li emi o se: emi o wó aká 
mi palẹ, emi o sỉ kó eyi tỉ o tobi; nibè li emi o 
gbé tò gbogbo eso ati orò mi jọ sỉ. 

19 Emi o sỉ wi fun okàn mi pe, Okàn, iwo li 
grò pipo tỉ a tò jọ fun òpọ odún; simi mã je, 
mã mu, mã yò. 

20 Sugbọn Olorun wi fun u pe, Iwo a§iWere, 
li oru yi li a o bère ẹmi rẹ lọwo rẹ: nje tỉtani 
nkan wọnni yio ha se, tỉ iwo tỉ pèse sile? 

2! Bế li ẹniti o tò isura jọ fun ara rè, tỉ ko sỉ 
li orò lọdo Olọrun. 

22 O sĩ wi fun awon ọmọ-ehin rè pe, Ni— 
torina mo wi fun nyin pe, ẹ máse saniyàn ni— 
tori emí nyin pe, kili enyin ó je; tabi nitori ara 
nyin pe, kili enyin ó ñ bora. 

23 Emí sa jù onje lọ, ara sỉ jù a§o lọ. 

24 E kiyesi awon ìwo: nwọn kì ifonrugbin, 
bệni nwọn ki kore; nwọon kò li aká, bệni 
nwọn kò l¡ abà; Olorun sá mbó wọn: melo— 
melo li enyin sàn jù eiye lọ? 


LUKU 12 
25 Tani ninu nyin nipa aniyan sise tỉ o le fi 
igbonwo kan kún gjo aiyé rè? 

2 Njẹ bi ẹnyin kò le se eyi tỉ o kere julỌ, 
ẽse tỉ enyin f nsaniyan nitori iyokù? 

2TE kiyesi awon ii bi nwọn tỉ ndàpba: 
nwon kỉ isise nwọn ki iranwu; sugbọn ki emi 
wi fun nyin, a kò se Solomoni pãpã li osó ni 
gbogbo ogo rè to okan ninu wonyi. 

28 Njẹ bi Olorun ba wÒ koriko igbé li asọ 
tobệ eyiti o wà loni, tỉ a sỉ gbá a sinu ina 
lọla; melomelo nỉ yio wÒ nyin li asọ, enyin 
onigbagbó kekere? 

28#E má sỉ se bere ohun tỉ enyin ó jẹ, tabi 
ohun tỉ enyin o mu, ki ẹnyin kỉ o má sỉ siye— 
meji. 

39Nitori gbogbo nkan wonyi ni awon 
orilẹ-ède aiye nwá kiri: Baba nyin si mò pe, 
enyin nfẹ nkan wonyi. 

3! 4Sugbọn ẹ mã wá ijoba Olorun; gbogbo 
nkan wonyi li a o si ñ kún nyin. 

32 Má bèru, agbo kekere; nitori didùn inu 
Baba nyin ni lati ñ ijoba fun nyin. 

3 E tà ohun tỉ enyin ni, ki eẹnyin kỉ o sỉ tọre 
ãnu; ki enyin ki o sỉ pèse àpo fun ara nyin, tỉ 
kì igbó, isura li orun tỉ kì itán, nibiti olè kò le 
sunmọ, ati ibiti kòkoro kì iba a je. 

34Nitori nibiti isura nyin gbé wà, nibè li 
gkàn nyin yio gbé wà pẹlu. 

35 E đi amure nyin, ki fitila nyin kỉ o sỉ mãjo: 

38 Ki enyin tikara nyin ki o dabi eniti nreti 
oluwa wọn, nigbati on o pada tỉ ibi iyawo de; 
pe, nigbati o ba de, ti o sỉ kànkun, kỉ nwọn kỉ 
o le sí ï silẹ fun u lọgan. 

37Ibukun ni fun awon ọmọ-odo wọnni 
nigbati oluwa na ba đe tỉ yio ba ki nwọn kỉ o 
ma sọna: lõtọ ni mo wïi fun nyin, yio đi ara rệ 
li amure, yỉo sỉ mu wọn joko lati jeun, yio sỉ 
jade wá lati se iranse fun wọn. 

38 Bi o ba sỉ de nigba iso keji, tabï tỉ o sỉ de 
nigba isọ kẹta, tỉ o sỉ ba wọn bệ, ibukun nỉ 
fun awon ọmọo—-odọ wonri. 

39Sugbọn ẹ mò eyi pe, bãle ile iba mộ 
wakati tỉ olè yio wá, on iba ma sọna, kì ba tỉ jẹ 
kỉ a lu ile on já. 

40 Nitorina ki enyin ki o mura pẹlu: Nitori 
Omo~enia mbò ni wakati tỉ enyin kò daba. 

41 {Peteru sỉ wipe, Oluwa, iwo pa owe yỉ 
fun wa, tabi fun gbogbo enia? 

42Oluwa si dahùn wipe, Tani olõto ati 
ológbọn iriju na, tỉ oluwa rè fï je olori agbo ile 
rè, lati ma f ìwon onje wọon fun wọn li akokò? 

43TIbukun ni fun oọmo-odọ na, nigbati olu— 
wa rè ba đe, tỉ yio ba a kỉ o ma se bệ. 


LUKU 12, 13 

44 Lõto ni mo wïi fun nyin, yio sĩ ñ ¡ je olori 
ohun gbogbo tỉ o nỉ. 

45 Sugbọn bi omo-odọ na ba wi li okàn rệ 
pe, Oluwa mi yè igba atibò rè; tỉ o sỉ bèrẹ sĩ 
ilù awon iransekunrin ati iransebinrin, tỉ o sỉ 
bère sỉ ijẹ ati sỉ imu amupara; 

48 Oluwa oọmo—odọ na yio đe li ojo tỉ kò reti 
rè, ati ni wakati tỉ kò daba, yio sỉ je ẹ niya gi— 
đigidi, yio sĩ yàn ipò rè pẹlu awon alaigbaghó. 

#7 Ati omọo—odọ na, tỉ o mò ife oluwa rè, tỉ 
kò sỉ mura sile tỉ kò sỉ se gẹgẹ bi ifẹ rè, on li a 
o nà pipo. 

48 Sugbon eyi tỉ kò mò, tỉ o se ohun tỉ o yẹ 
sỉ lu, on li a o lù niwon. Nitori ẹnikeni tỉ a 
fun nỉ pipọ, lọđọ rệ li a o gbé bère pipo: lọdọ 
cniti a ba gbé fi pipo sỉ, lọdọ rè li a o gbé bère 
Sỉ Ì. 

49 Iná li emi wá lati fồn sỉ aiye; kili emi sỉ 
nfẹ bi a ba tỉ đa a ná? 

50 Sugbọn emi ni baptismu kan tỉ a o ñ 
baptisi mỉ; ara tỉ nni mi to titi yio ñ pari! 

51 Enyin sebi alaña li emi wá ñ sỉ aiye? mo 
wi fun nyin, Bệko; kỉ a sá kuku pe iyapa: 

52 Nitori lati isisiyi lọ, enia marun yio wà nỉ 
ile kanna tỉ a o yả nỉ ipa, mẹta sĩ meji, ati meji 
sỉ mẹta. 

53A o yả baba nỉ ipa sỉ omọ rè okunrin, ati 
omokunrin sỉ baba; iya sỉ ọmọbinrin rè, ati 
oọmobinrin sỉ iya rè; iyako sỉ iyawo rè, ati iyawo 
sỉ iyako rè. 

54O sỉ wi fun ijo enia pẹlu pe, Nigbati 
enyin ba rỉ awosanma tỉ o sú ni ïha ìwo—õrũn, 
ogan enyin a ni, Owara òjo mbò; a sỉ ri bệ. 

55 Nigbati afefe gusủ ba nfẹ, enyin a ni, Õru 
yio mu; a sỉ sẹ. 

56 Enyin agabagebe, enyin le moye oju ọrun 
ati tỉ aiye; ehatise tỉ enyin kò le mò akokò yi? 

5ï Éha sỉ tỉ se tỉ enyin tikara nyin ko ñi rö 
ohun tỉ o tó? 

58 Nigbati iwo ba mbá otá rẹ lọ sọdọ olóri, 
muïa lỉ òna kỉ a le gbà ọ lọwo rè; kỉ o máse fi ọ 
le oniđajo lọwo, kỉ onidajo máse ñi ọ le sọ 
lọwo, on a sỉ tì ọ sinu tubu. 

59 Ki emi ki o wi fun ọ, iwo kỉ yio jade kuro 
Tibè, tỉti iwo o fñ san õkan tỉ o ba kù. 

Í 3 1 AWON kan sỉ wà li akokò na tỉ o sọ 
tỉ awon ara Galili fun u, èje eniti 
Pilatu đàpo mọ ebo wọn. 

2 Jesu sỉ dahùn o wi fun wọn pe, Enyin sebi 
awon ara Galili wonyi se elese jù gbogbo awon 
ara Galili lọ, nitoriti nwọn je irú ìya bawonni? 

3Mo wi fun nyin, Bệko: bikosepe enyin 


746 


Tonupiwada, gbogbo nyin nỉ yio segbé bệ 
B€øe. 

4 Tabi awon mejidilogun, tỉ ile-iso ni Siỉlo— 
amu wólu, tỉ o sỉ pa wọn, ẹnyin sebi nwọn se 
clese jù gbogbo awon enia tỉ mbè nỉ Jerusale~ 
mu lọ? 

5 Mo wi fun nyin, Bếkọ: bikosepe enyin ro— 
nupiwada, gbogbo nyin nỉ yio segbé bệ gẹge. 

8 1O si pa owe yi fun wọn pe; okunrin kan 
nỉ igi opoto kan tỉ a gbìn si ogbà ajara rè; 0 sỉ 
đe, o nwá eso lori rè, kò sỉ rỉ nkan. 

7O si wi fun olusogba rệ pe, Sawõ, lati 
odún mẹta li emi tỉ nwá iwò eso lori igi ọpoto 
yỉ, emi ko sỉ rỉ nkan: ké e lule; ẽse tỉ o ñ 
ngbilẹ lasan pẹlu? 

8O si dahùn o wi fun u pe, Oluwa, jowo rè 
li odún yi pelu, tỉti emi o ñ tú ilẹ idi rè yiká, 
tỉti emi o sỉ ñ bu ilẹdu sỉ i: 

%Bi o ba sỉ so eso, gegẹ: bi kỏ ba sỉ so, njẹ 
lehin eyini ki iwo kỉ o ke e luiệ. 

10 O sỉ nkóni ninu sinagogu kan li ojo isimi. 

11Sỉ kiyesi i, obinrin kan wà nibệ tỉ o nỉ 
mí ailera, lati odún mejidilogun wá, eniti o tè 
tan, tỉ ko le gbé ara rè soke bỉ o tỉ wũ kỉ o se. 

12 Nigbati Jesu ri i, o pè e sỉ ọđọ, o sỉ wi fun 
u pe, Obinrin yi, a tú ọ silẹ lọwo ailera rẹ. 

13O sỉ ñ owó rè le e: lojukanna a sỉ tỉ sọ ọ đi 
titọ, o sỉ nyìn Olorun logo. 

14 Olori sinagogu sỉ kun fun irunu, nitoriti 
}esu muni larada li ojo isimi, o sỉ wi fun ijo 
enia pe, ljọ mẹfa ni mbe tỉ a fi isisẹe: ninu wọon 
nỉ ki enyin kỉ o wá ki a se đida ara nyin, kỉ o 
máse lỉ ojo isimi. 

15 Nigbana li Oluwa dahùn, o sỉ wi fun u 
pe, Enyin agabagebe, olukuluku nyin kỉ itú 
malu tabi kẹtekete rè kuro nibuso, kỉ sỉ ifà a lọ 
imu omi li ojo isimi? 

18 Kò sỉ yẹ kỉ a tú obinrin yï tỉ ise oọmobinrin 
Abrahamu silẹ nỉ ìde yi li ojo isimi, eniti Satani 
tỉ đè, sawõ lati eđún mejidilogun yi wá? 

17 Nigbati o sỉ wi nkan wonyi, oju tì gbogbo 
awon otá rè: gbogbo ijo enia sỉ yÒ fun ohun 
ogo gbogbo tỉ o se lati owó rè wá. 

18 O sỉ wipe, Kini ijoba Olorun jo? kili emi 
o0 sỉ ñ wé? 

19O dabi wóro irugbin mustardi, tỉ oọkunrin 
kan mú, tỉ o sỉ sọ sinu ogbà rè; tỉ o sỉ hủ, o sĩ đi 
igi nla; awon eiye oju orun si ngbé ori ẹká rè. 

2O sỉ tún wipe, Kili emli iba ñ ijoba Olo— 
Tun wé? 

21O dabi ïwukara, tỉ obinrin kan mu, tỉ o ñ 
sỉnu osuwon iyefun mẹta, titi gbogbo rè o ñ đi 
Wiwu. 


7347 


22 O sỉ nà arin ilu ati iletò lọ, o nkóni, o sỉ 
nrìn lọ sỉ iha Jerusalemu. 

23 Enikan sĩ bi ¡ pe, Oluwa, điẹ ha li awon tỉ 
a o gbalà? O sỉ wi fun wọn pe, 

24 E làkaka lati wò oju-òna tõro: nỉtori mo 
wi fun nyin, enia pipọ ni yio Wá òna ati wò ọ, 
nwọn kì yio sĩ le wole. 

25 Nigbati bãle ile ba đide lẹkan fũ, tỉ o ba sỉ 
tỉ sé ilẹkun, ẹnyin o sỉ bèrẹ sỉ iduro lode, tỉ ẹ o 
ma kànkun, wipe, Oluwa, Oluwa, sí ¡ fun wa; 
ơn o si dahùn wi fun nyin pe, Emi kò mò nyin 
nỉibiti enyin gbé tỉ wá: 

28 Nigbana li enyin o bère sỉ iwipe, Awa tỉ 
jẹ, awa sỉ tỉ mu niwaju rẹ, iwọ sỉ kóni nỉ 
igboro ilu wa. 

?7On o sỉ wipe, Emi wi fun nyin, emi kò 
mò nyin nibiti enyin gbé tỉ wá; ẹ lọ kuro lọdọ 
mi gbogbo enyin tỉ ngisẹ èse. 

28 Ekủn ati ipahinkeke yio wà nibè, nigbati 
enyin o rỉ Abrahamu, ati Isaaki, ati Jakobu, ati 
gbogbo awon woli, nỉ ijoba Olorun, tỉ a o sỉ tì 
ẹnyin sode. 

29 Nwọn o sỉ tỉ ìla-õrùn, ati ìwọ—-õrùn wá, 
ati lati ariwa, ati gusù wá, nwọn o sỉ joko ni 
ijoba Olorun. 

30 Si wo o, awon eẹni-èhin mbe tỉ yio đi 
ẹni-iWwaju, awon eni-iwaju mbe, tỉ yio di 
eni-èhin. 

31 Ni wakati kanna diẹ ninu awon Farisi 
tò ọ wá, nwọn sỉ wi fun u pe, Jade, kỉ iwo kỉ o 
sỉ lọ kuro nihinyi: nitori Herodu nfẹ pa ọ. 

32O si wl fun wọn pe, E lọ, kỉ enyin sỉ sọ 
fun kòlokolo nì pe, Kiyesi ¡, emi nié awon ẹmi 
èsu jade, emi nse đida ara loni ati lọla, ati ni 
ijo kẹta emi o se asepe. 

33 Sugbọn emi kò je má rìn loni, ati lọla, ati 
li otunla: kò le jẹ bệ pe woli segbé lẹhin odi 
Jerusalemu. 

34 Jerusalemu, Jerusalemu, iwo tỉ o pa awon 
woli, tỉ o sỉ sọ okuta lù awon tỉ a rán sỉ ọ pa; 
nigba melo li emi nfẹ irado bò awon ọmọ rẹ, bi 
agbebò tỉ irado bò awon omọ rè labé apá rè, 
sugbon enyin kò fẹ! 

35 Sawõ, a fï ile nyin sile fun nyin li ahoro: 
lõtọ ni mo sỉ wi fun nyin, Enyin kỉ yio ri mi, 
titi yio ñ đi akoko tỉ enyin o wipe, Olubukun 


li eniti o mbộ wá li oruko Oluwa. 
1 A4 1O sĩ se, nigbati o wÒ ile okan ninu 
awon olori Farisi lọ li ojo isimi lati 
jeun, nwọn sỉ ngọ ọ. 
?Si kiyesi ¡, okunrin kan tỉ o li asunkun 
mbeẹ niwaju rè. 


LUKU 13, 14 


3Jesu si đahùn o wi fun awon amofñn ati 
awon Farisi pe, O ha tó lati mu-ni larada li 
ojo isimi, tabi kò tọ? 

4Nwon sỉ đakẹ. O sỉ mu u, o mu u larada, o 
sỉ jowo rệ lọwo lọ; 

5O sĩ dahùn o wi fun wọn pe, Tani ninu 
nyin tỉ kẹtekete tabi malu rè yio bọ sinu ihò, 
tỉ kì yio si fà a soke lojukanna li ojo isimi? 

S5Nwọn kò si le da a li ohùn mó si nkan 
wonyi. 

TO sĩ pa owe kan fun awon tỉ a pè Wả 
jeun, nigbati o wò bi nwọn tỉ nyàn ipò giá; o 
sỉ wi fun wọn pe, 

8Nigbati ẹnikan ba pè ọ wá sỉ ibi iyawo, 
máse joko ni ipò lá; kỉ o ma ba jẹ pe, a pè 
eẹniti o li olá jù ọ lọ. 

9Nigbati ẹniti o pè ọ ati on ba đe, a sỉ Wi 
fun ọ pe, Fun okunrin yi li àye; iwo a sỉ wa ñ 
itiju mu ipò ẹhin. 

10 Sugbọn nigbati a ba pè ọ, lọ kỉ o sỉ joko nỉ 
ipò ehin; nigbati eniti o pè ọ ba de, kỉ o le Wi 
fun ọ pe, Oré, bó soke: nigbana ni iwo o nỉ 
iyin li oju awon tỉ o ba ọ joko tỉ onje. 

11 Nitori enikeni tỉ o ba gbé ara rè ga, li a o 

rè sile; enikeni tỉ o ba sỉ rè ara rè silẹ, lỉ a o sỉ 
gbẻga. 
12 đNigbana li o sỉ wi fun alase tỉ o pè e pe, 
Nigbati iwo ba se àse osán, tabi àse alẹ, má pè 
awon gré rẹ, tabi awon arakunrin rẹ, tabi 
awon ibatan rẹ, tabi awon aladugbo rẹ ọlQrò; 
nitori ki nwon kỉ o má se pè ọ èwe lati san 
ẹsan fun ọ. 

13 Sugbọn nigbati iwo ba se àse, pè awon 
talakà, awon alabùkù arùn, awon amukun, ati 
awon afoju: 

14 Iwo o sỉ je alabukun fun; nỉitori nwon kò 
nỉ ohun tỉ nwọn o f san a fun ọ: sugbọn a o 
san a fun ọ li ajinde awon olõtọ. 

15 Nigbati okan ninu awon tỉ o ba ajoko tì 
onje gbó nkan wonyi, o wi fun u pe, Ibukun 
ni fun eniti yio jeun nỉ ijoba Olorun. 

18 Sugbọn o wi fun u pe, okunrin kan se 
àse-ale nla, o sỉ pè enia pipQ: 

17O si rán oọmo-odo rè ni wakati àse-alẹ 
lati sọ fun awon tỉ a tỉ pè wipe, Ẹ wä; nitori 
ohun gbogbo se tan. 

18 Gbogbo wọn so bère, li ohùn kan lati se 
awawi. Ekini wi fun u pe, Mo rà ilẹ kan, emi 
kò sĩ le se kỉ ng má lọ iwò o: mo bè ọ se gafara 
fun mi. 

18 Ekeji sỉ wipe, Mo rà ajaga malu marun, 
mo sỉ nlọ idán Won wò: mo bè ọ se gafara 
fun mi. 


LUKU 14, 15 

20 Eketa sỉ wipe, Mo gbeyawo, nitorina li 
emi kò ñ le wá. 

?1 Omo—odo na sỉ pada đe, o sọ nkan wonyi 
fưn oluwa rè. Nigbana ni bãle ile binu, o wi 
fưn ọmọo-odọ rè pe, Jade lọ sỉ igboro, ati sỉ 
abuja òna, ki o si mu awọon talakà, ati awon 
alabùkù arùn, ati awon amukun, ati awon 
afoju wá sỉ ihinyi. 

22 Omo-odọo na sỉ wipe, Oluwa, a tỉ se bi o 
tỉ pase, àye sĩ mbe sibe. 

23 Oluwa na sỉ wi fun omo—odo na pe, Jade 
lọ sỉ opópo, ati sỉ òna ogbà, kỉ o sỉ rộ wọn lati 
Wole Wá, kỉ ile mi le kún. 

244Nitori mo wi fun nyin, Enikeni ninu 
awon enia wonyỉ tỉ a tỉ pè, ki yio tọwò ninu 
àse-ale mi. 

25 Awon opọ ijo enia mba a lọ: o sỉ yipada, 
o Sỉ wi fun wọn pe, 

#§ Bi enikan ba tò mi wá, tỉ ko sỉ korira baba 
Tè, ati iya, ati aya, ati omọ, ati arakunrin, ati 
arabinrin, ani ati ẹmí ara rè pẹlu, kò le se 
omọ-ehin mi. 

27 Enikeni tỉ kò ba rù agbelebu rè, kỉ o sỉ 
ma tò mi lẹhin, kò le se oọmọ-ehin mi. 

2#Nitori tani ninu nyin tỉ npete ati kó 
ile—iso, tỉ ki yio kó joko kỉ o siro iye owo rè, bi 
on nỉ to tỉ yio f pari rè. 

? Ki o ma ba jẹ pe nigbati o ba fï ipile ile 
Sọlẹ tan, tỉ kò le pari rè mó, gbogbo awon tỉ o 
Tỉ ¡ a bère sỉ iñ ¡ se elẹyà, 

30 Wipe, okunrin yi bèrẹ sỉ ile ikó, kò sĩ le 
pari rè. 

31 Tabi ọba wo nỉ nlọ ibá ọba miran jà, tỉ ki 
yio kó joko, kỉ o sỉ gbèro bỉ yio le ñ ẹgbarun 
padegun eniti nmu egbawa bò wá kò on loju? 

3 Bi bệko nigbati onitohun sỉ wà li òkere, 
on a ran ikọ sỉ i, a sỉ bere ipinhùn alaRia. 

33 Gege bệni, enikeni tỉ o wù ki o se ninu 
nym, tỉ kò ba kò ohun gbogbo tỉ o nỉ silẹ, kò le 
$e omọo-ehin mi. 

34 4lyò dara: sugbọn bi iyò ba đi obu, kili a 
o ñ mu tu dùn? 

35Kò yẹ fun ilẹ, bẽếni kò yẹ fun àtan; 
bikosepe ki a kó o danù. Eniti o ba li etí lati fi 


ghó kỉ ö ghó. 
1 5 1GBOGBO awon agbowode ati awon 
clese Sỉ sunmọ ọ lati gbó òrQ rè. 
2 Ati awon Farisi ati awon akowe nkùn, wipe, 
okunrin yi ngbà clese, o sỉ mba wọn jeun. 
3'1O sĩ pa owe yi fun wọn, wipe. 
# Okunrin wo ni ninu nyin, tỉ o ni ogorun 
agutan, bỉ o ba sọ òkan nù ninu wọn, tỉ ki yio 


748 


fi mọokandilogorun iyokù sile nỉ iju, tỉ ki yio sỉ 
tọse eyi tỉ o nù lọ, tỉti yio fi ri i? 

5Nigbati o sỉ ri ¡ tan, o gbé e le ejika rè, o 
nyọ. 

SNigbati o sỉ de ile, o pè awon orế ati 
aladugbo rè jọ, o nwi fun wọn pe, E ba mỉ yÒ; 
nỉtoriti mo rỉ agutan mỉ tỉ o tỉ nù. 

TMo wi fun nyin, gege bệli ayò yio wà lỉ 
orun lori elẹsẹ kan tỉ o ronupiwada, jù Iori olõto 
mọkandilogorun lọ, tỉ kò se aini ironupiwada. 

84[Tabi obinrin wo li o ni fadaka mẹwa bỉ o 
ba sọ okan nù, tỉ ki yio tàn fitilà, ki o sỉ gbá ile, 

9Nigbati o sĩ ri i, o pè awon oré ati awon 
aladugbo rè jọ, o wipe, E ba mi yò; nitori mo 
Ti fadakà tỉ mo tỉ sọnù. 

10Mo wi fun nyin, gẹgẹ bệli ayò mbẹ 
niwaju awon angeli Olorun lori ẹlese kan tỉ o 
Tonupiwada. 

11O sĩ wipe, okunrin kan li omokunrin 
meji: 

12 Eyi aburo ninu wọn wi fun baba rè pe, 
Baba, fun mi nỉ ini rẹ tỉ o kàn mi. O sỉ pín 
ohun ìni rè fun wọn. 

13Kò sĩ to ijo melokan lẹhinna, eyi aburo 
kó ohun gbogbo tỉ o nỉ jọ, o si mu òna àjo rè 
pòn lọ si ilẹ òkere, nibè li o sỉ gbé fi ìwa wòbia 
na ohun ini rè nỉ inákuna. 

18 Nigbati o sỉ bà gbogbo rè je tan, ìyan nla 
Wá imu nỉ ilẹ na; o sỉ bèrẹ sỉ ¡di alaini. . 

15 sỉ lọ, o đa ara rè pò mó oiòtọ kan nỉ ilẹ 
na; on sỉ rán a lọ sỉ oko rè lati tọju lẹdẹ. 

18 Ayò nỉ iba fi je onje tỉ awon elẹdẹ nịẹ li 
ajeyó: ẹnikeni kò sỉ fifun u. 

17Sugbọn nigbati oju rè walẹ, o ni, Awon 
alagbase baba mi melomelo li o nỉ onje ajeyó, 
ati ajetì, emi sỉ nkú fun ebi nihin. 

18 Emi o đide, emi o sỉ tò baba mi lọ, emi o 
sỉ wi fun u pe, Baba, emi tỉ dẹsẹ sỉ orun, ati 
niwaju rẹ; 

19 Emi kò sỉ yẹ, li eniti a ba ma pè li omọo rẹ 
mó; ñ mi se bi okan ninu awọn alagbase rẹ. 

20 O sĩ đide, o sỉ tò baba rè lọ. Sugbọn nigbati 
o sỉ wà li òkere, baba rè rỉ i, ãnu se e, o sỉ sure, 
o ròmó ọ lỉ orùn, o sĩ fi enu kò o lỉ enu. 

?1 Omo na sỉ wi fun u pe, Baba, emi tỉ dẹse 
Sỉ orun, ati niwaju rẹ, emi kò yẹ li eniti a ba 
ma pè li omọ rẹ mó. 

22Sugbọn baba na wi fun awon oọmo-odọo 
Tệ pe, E mu ãyo asọ Wá kánkán, kỉ ẹ sỉ fÏ WÒ Q; 
ẹ sỉ ñ oruka bộ ọ lọwo, ati bàta sỉ esẹ rè: 

23 E si mu egbòro malu abopa wá, ki ẹ sỉ pa 
a; ki a mã jẹ, kỉ a sỉ mã se ariya: 


749 


244Nitori oọmo mi yi tỉ kú, o sỉ tún yè; o tỉ 
nù, a sỉ ri ¡. Nwọn sĩ bệre si ise ariya. 

25 Sugbọon oọmo rè eyi egbon tỉ wà li oko: bỉ o 
sỉ tỉ mbò, tỉ o sunmo eti ile, o gbó orin on ijó. 

28 O sỉ pè okan ninu awon omọ-odọ wọn, 
o bère, kili ä mộ nkan wonyi sĩ? 

2TO sĩ wi fun u pe, Aburo rẹ de; baba rẹ sỉ 
pa egbòro malu abopa, nitoriti o rỉ ¡ pada li 
alafia ati ni ilera. 

28O sỉ binu, o sỉ kò lati wole; baba rè sỉ 
jade, o sỉ wá isipe fun u. 

28O si dahùn o wi fun baba rè pe, WO o, lati 
gdún melo wonyỉ li emi ti nsin ọ, emi kò sỉ ru 
ofin rẹ rỉ: iwo kò sỉ tỉ iñ ọmọ ewure kan fun 
mi, lati ñ ba awon oré mi $se ariya: 

30 Sugbon nigbati ọmọ rẹ yỉ de, eẹniti o ñ 
pansaga run grÒ rẹ, iwo si tỉ pa ẹgbòro malu 
abopa fun u. 

31 O sỉ wi fun u pe, Qmọ, nigbagbogbo nỉ iwo 
mnbe lọdọ mi, ohun gbogbo tỉ mo sỉ nỉ, tìrẹ nỉ. 

32 O yẹ ki a se ariya ki a sỉ yò: nitori aburo 
rẹ yỉ tỉ kú, o sỉ tún yè; o tỉ nù, a sĩ ri i. 

| ó 1O sỉ wi fun awon oọmo-ehin rè pẹlu 

Ðe, okunrin olorò kan wà, tỉ o nỉ iriju 
kan; on na ni nwọon ñ sùn u pe, o tỉ nñ 
ohun-ini rè sòfo. 

2Nigbati o sỉ pè e, o wi fun u pe, se tỉ emi 
fñ nghó eyi sỉ ọ? siro isẹ iriju rẹ; nitori iwo ko 
le se iriju mó. 

3 Iriju na sỉ wi ninu ara rè pe, Ewo li emi o 
se? nitoriti Oluwa mi gbà ise iriju lọwo mi: 
emi kò le wàlẹ; lati sagbe oju ntì mi. 

4 Mo mò eyiti emi o se, nigbati a ba mu mi 
kuro nibï ise iriju, kỉ nwọon kỉ o le gbà mi sinu 
ile wọn. 

5O sĩ pè awon ajigbese oluwa rè sọdọ rè, o 
sỉ wi fun ekini pe, Elo nỉ iwo jẹ oluwa mi? 

5O sỉ wipe, Ogorun osuwọon oróro. O sỉ wiỉ 
fun u pe, Mu iwe rẹ, sỉ joko nisisiyi, kỉ o sỉ kọ 
adọta. 

TNigbana lỉ o sỉ bi enikeji pe, Elo nỉ iwo jẹ? 
On si wipe, Ogorun osuwon alikama. O sỉ wi 
fun u pe, Mu iwe rẹ, ki o sỉ kọ ogorin. 

8 Oluwa rè sỉ yìn alaisõto iriju na, nitoriti o 
fi ogbón se e: awon omọ aiye yi sá gbón ni 
iran wọn jù awon ọmo imole lọ. 

%Emi sỉ wi fun nyin, ẹ ñ mammoni aisõto 
yàn oré fun ara nyin pe, nigbati yio ba yè, kỉ 
nwon kỉ o le gbà nyin sỉ ibujoko wọn titi aïye. 

10 Eniti o ba se olõto li ohun kikini, o $§© 
olõto ni pipọ pẹlu: eẹniti o ba sỉ se alais6to li 
ohun kikini, o se alalsõto li ohun pipo pẹlu. 


LUKU 15, 16 
11 Njẹ bi ẹnyin kò ba tỉ jẹ olõtọ ni mamrmmo— 
ni aisõto, tani yio ñ orò tõto sú nyin? 

12 Bi enyin ko ba si tỉ je olõöto li ohun tỉ ise tỉ 
ẹlomiran, tani yio fun nyin li ohun tỉ ise tỉ 
enyin tikara nyin? 

134Kò sỉ iranse kan tỉ o le sin oluwa meji: 
ayasebi yio korira okan, yio sỉ fẹ ekeji; tabi yÏo 
fi ara mó okan, yio sỉ yàn ekeji ni iposi. Enyin 
kò le sin Olorun pẹlu mammoni. 

13 Awon Farisi, tỉ nwon ni ojukokoro sỉ gbó 
gbogbo nkan wonyi, nwọn sỉ yo-sùti sĩ ¡. 

15O si wi fun wọn pe, Enyin li awon tỉ 
ndare fun ara nyin niwaju enia; sugbọn 
Olorun mò okàn nyin: nitori eyi tỉ a gbé niyin 
lọdọ enia, irira ni niwaju Olọrun. 

18Oñn ati awon woli mbeẹ ti di igba 
Johannu: lati igbana wá li a tỉ nwasu ijoba 
Olorun, olukuluku sỉ nñ ipá wÒ inu rè. 

17 Sugbọon o rọrun fun orun on aiye lati koja 
lọ, jù kỉ sonso kan tỉ oñn kỉ o yè. 

18 Enikeni tỉ o ba kò aya rè silẹ, tỉ o sỉ gbé 
omiran nỉ iyawo, o se pansaga: enikeni tỉ o ba 
sỉ gbé, ẹniti okọ rè kò silẹ ni iyawo, o se 


pansaga. 

19 Njẹ okunrin olorò kan wà, tỉ o nwÒ a§o 
elesè àluko ati asọ àla daradara, a sỉ ma jẹ 
didùndidun lojojumó: 

20 Alagbe kan si wà tỉ a npè nỉ Lasaru, tỉ 
nwon ima gbé wá kale lẹba òna ile rè, o kún 
fun 6ju, 

?! On a si ma fẹ kỉ a fi erún tỉ o tỉ ori tabili 
lorò bọ sile bó on: awon ajá sĩ wá, nwọn sỉ fá 
a li õju lá. 

2O si se, alagbe kú, a sỉ tỉ oWwó awon 
angeli gbé e lọ si ðkan-àiya Abrahamu: olorò 
na sỉ kú pelu, a sỉ sỉn ï; 

23Ni ipo-oku li o gbé oju rè soke, o mbẹ 
ninu isẹ oró, o sỉ ri Abrahamu li òkere, ati 
Lasaru li ðkan-àiya rè. 

24O si ke, o wipe, Baba Abrahamu, sãnu 
fun mi, ki o sỉ rán Lasaru, ki o tệ orika rệ 
bọmi, ki o sỉ ñ tù mi li ahon; nitori emi njoró 
ninu ọwó iná yỉ. 

25Sugbọn Abrahamu wipe, Qmọ, ranti pe, 
nigba aiye rẹ, iwo tỉ gbà ohun rere tirẹ, ati 
Lasaru ohun buburu: sugbọn nỉsisiyi ara rộ ọ, 
iwo sỉ njoro. 

2§ Ati pẹlu gbogbo eyi, a gbe ogbun nla kan 
sỉ agbedemeji awa ati enyin, ki awon tỉ níẹ 
má ba le rekoja lati ìhin lọ sọdọ nyin, ki 
ẹnikeni má sỉ le tỉ òhún rekoja tò wa wá. 

27O si wipe, Nje mo bè ọ, baba, kỉ iwo kỉ o 
rán a lọ sỉ ile baba mi: 


LUKU 16, 17 

28 Nitori mo nỉ arakunrin marun; kỉ o le rò 
fun wọn ki awon kỉ o má ba wá sỉ ibi oró yi 
pelu. 

?9 Abrahamu sỉ wi fun u pe, Nwọn ni Mose 
ati awvon woli; ki nwọn kỉ o gbó tỉ wọn. 

30 O sỉ wipe, Bệko, Abrahamu baba; sugbọn 
bỉ ẹnikan ba tỉ inu okú tò wọn lọ, nwọn ó 
ronupiwada. 

3O si wi fun u pe, Bi nwọon kò ba gbó tỉ 
Mose ati tỉ awon woli, a kì yio yi wọn li okan 
pada bi enikan tile tỉ inu okú đide. 


Í 7 1O SĨ wi fun awon oọmọo-ehin rè pe, 
Ko le se ki ohun ikosè má đe: sugbọn 
egbé ni fun eniti o tỉ ipase rè de. 

?[ba san fun u kỉ a so olọ nla mó ọ li orùn, 
ki a sỉ gbé e jù sinu okun, ju ki o mu okan 
ninu awon kekere wonyi kọosè. 

3E mã kiyesara nyin: bi arakunrin rẹ ba 
sè, ba a wi; bi o ba sỉ ronupiwada, đari jì i. 

4 Bi o ba sỉ sệ ọ lỉ erinmeje li õjo, tỉ o sỉ pada 
tò ọ wá li erinmeje li öjọ pe, Mo ronupiwada; 
đari jì i. 

5 Awon aposteli sỉ wi fun Oluwa pe, Busi 
igbagbó wa. 

8 Oluwa sỉ wipe, Bi enyin ba nỉ igbagbó bi 
wóïro irugbin mustardi, ẹnyin o le wi fun igi 
sikamine yi pe, Ki a fà ọ tú, kỉ a sỉ gbìn ọ sinu 
okun; yỉo sỉ gbó tỉ nyin. 

7? Sugbọn tani ninu nyin, tỉ o li omo—odọ, tỉ o 
ntule, tabi tỉ o mbó eran, tỉ yio wi fun u 
lojukanna tỉ o ba tỉ oko de pe, Lọ ijoko lati jeun? 

8Ti kì yio kuku wi fun u pe, Pèse ohun tỉ 
emi o je, sỉ đi amure, kỉ iwo ki o mã se iranse 
fun mi, ti emi o ñ jẹ tỉ emi o sỉ mu tan; 
lehinna ni iwọ o sỉ jẹ, tỉ iwo o sỉ mu? 

°On o ha ma dupẹ lọwo ọmọ-odo na, 
nỉtoriti o se ohun tỉ a palase fun u bi? emi kò 
Tò bệ. 

10 Gese bệli eẹnyin pẹlu, nigbati ẹ ba tỉ se 
ohun gbogbo tỉ a palase fun nyin tan, ẹ wipe, 
Alailere omo-odo ni wa: eyi tỉ ise isẹ wa lati 
§se, li awa tỉ se. 

11 4O sĩ se, bi o tỉ niọ sỉ Jerusalemu, o kọja 
larin Samaria on Galili. 

1Z2Bi o sỉ tỉ nwộ inu iletò kan lọ, awon 
okunrin adetè mẹwa pade rè, nwọn đuro li 
òkere: 

13 Nwọn sỉ nahùn soke, wipe, Jesu, Olukoni 
sãnu fun wa. 

14 Nigbati o ri wọn, o wi fun wọn pe, E lọ iñ 
ara nyin hàn fun awon alufa. O sỉ se, bi nwon 
tỉ nlọ, nwon si đi mimó. 


750 


15Nigbati ọkan ninu wọn ri pe a mu on 
larada o pada, o sỉ ñ ohùn rara yin Olorun logo. 

18 O si wole lẹba ẹse rè, o ndupe lỉ owo rè: 
ara Samaria nỉ on sỉ ise. 

17Jesu sỉ dahùn wipe, Awon mẹwa kỉ a $0 
đi mimó? Awon mẹsan iyokù ha đà? 

18A ko ri enikan tỉ o pada wá ñ ogo fun 
Olorun, bikose alejò yi? 

18O sĩ wi fun u pe, Dide, ki o sỉ mã lọ: 
igbagbó rẹ mu ọ larada. 

20 Nigbati awon Farisi bi ¡ pe, nigbawo nỉ 
ijoba Olorun yio de, o da wọn li ohùn pe, ljọ— 
ba Olorun ki iwá pẹlu àmi: 

?! Bếni nwọn kì yio wipe, Kiyesi ¡ nihin! 
tabi kiyesi ¡ lọhun! sawõ, ïjoba Olorun mbẹ 
ninu nyin. 

22O si wi fun awon ọmo-ehin rè pe, Qjo 
mbò, nigbati ẹnyin o fẹ lati ri okan ninu ojo 
Omo-enia, enyin kì yio sỉ ri i. 

23Nwọn o sỉ wi fun nyin pe, Wo o nihin; 
tabi wo o lohun: ẹ má lọ, ẹ máse tẹle wọn. 

24 Nitori gẹge bi manamana tỉ ikọ li apakan 
labe orun, tỉ isi mọle li apa keji labe orun: bệli 
Omo-enia yio sỉ ri li ojọ rè. 

25 Sugbon kò le saima kó jìya ohun pipo, ki 
a sỉ kò ọ lọdọ iran yi. 

2® Bi o sỉ tỉ ri li ojo Noa, bệni yio ri li ojo 
Omo-enia. 

27 Nwọn njẹ, nwọn nmu, nwọn ngbeyawo, 
nwọon sỉ nfà iyawo fun ni, titi o ñ đi ojo tỉ Noa 
Wwò inu okò lọ, kíkun omi sỉ de, o sỉ run 
gøbogbo wọn. 

28 Gege bỉ o sỉ tỉ ri li ojọ Loti; nwọn nịẹ, 
nwon nmu, nwon nrà, nwọn nià, nwọn 
nghìn, nwọn nkọle; 

29Sugbọn li ojo na tỉ Loti jade kuro nỉ 
Sodomu, ojo ina ati sulfuru rò lati orun wá, o 
sỉ run gbogbo wọn. 

30Gege bếệni yio ri li ojo na tỉ Qmọo-enia 
yio farahàn. 

31 Li ojo na, eniti o ba wà lori ile, tỉ ẹrù rệ sỉ 
mbe nỉ ile, kỉ o máse sọkale lati wá kó o; ẹniti 
o ba sỉ wà lï oko, ki o máse pada sẹhin. 

32E ranti aya Loti. 

33 Enikeni tỉ o ba nwá ati gbà emi rè là yio 
sọ ọ nù; enikeni tỉ o ba sỉ sọ ọ nù yio gbà a là. 

34Mo wi fun nyin, li oru ojo na, enia meji 
yio wà lori akete kan; a o mu okan, ao sỉ ñ 
ekeji sile. 

35Enia meji yio sỉ ma lò olọ pò; a o mu 
okan, a o sỉ ñ ekeji sile. 

38 Enia meji yio wà li oko; a o mu okan, a o 
sỉ ñ ekeji sile. 


751 


37 Nwọn sĩ da a lohùn, nwọn bí ¡ pe, Nibo, 
Oluwa? O si wi fun won pe, Nibiti okú ba gbé 


wà, nibè pẹlu ni iđì ikojo pò sỉ. 

18 1O sỉ pa owe kan fun wọn nitori 
eyiyi pe, o yẹ ki a mã gbadura ni— 

gbagbogbo, ki a má sĩ sãrè; 

2Wipe, Onidajó kan wà ni ilu kan, tỉ kò 
bèru Olorun, tỉ kò sỉ se ojusaju enia: 

3Opó kan si wà ni ilu na; o sỉ ni ọ wá, 
wipe, Gbesan mi lara otá mi. 

# Kò sỉ su sỉ ¡ nigba sã kan: sugbọn nikehin 
o Wwi ninu ara rè pe, Bi emi kò tilẹ bèru 
Olorun, tí emi ko sỉ se ojusãju enia; 

5 Sugbon nitoriti opó yi nyọ mi lẹnu, emi o 
gbesan rè, kỉ o má ba f wÍwa rè nigbakugba 
da mi lagãra. 

5Oluwa sỉ wipe, E gbó bi alaisõto onidajo 
tỉ Wi. 

7Olorun kì yio ha si gbesan awon ayanfe 
rè, tỉ nñi osán ati oru kigbe pè e, tỉ o sỉ mu 
suru fun wọn? 

8 Mo wi fun nyin, yio gbesan wọn kánkán. 
Sugbon nigbati Qmo-enia ba de yio ha ri 
igbagbó li aiye? 

®O si pa owe yi fun awon kan tỉ nwọn 
gbekele ara wọn pe, awon li olododo, tỉ nwon 
sỉ ngàn awon elomiran: 

10 Pe, Awon okunrin meji goke lọ sí tempili 
lati gbadura; okan jẹ Farisi, ekeji sỉ jẹ agbo— 
wode. 

1! Eyi Farisi dide, o sỉ ngbađura ninu ara rè 
bayi pe, Olorun, mo dupe lọwo rẹ, nitoriti 
emi kò ri bi awon ara iyokù, awon alonilo— 
wogba, alaisöto, pansaga, tabi emi kò tilẹ ri bí 
agbowode yï. 

12Emi ngbàwe li erinmeji li òsẹ, mo nsan 
idamewa ohun gbogbo tỉ mo ni. 

13 Sugbon agbowode dưro li òkere, kò tilẹ 
je gbé oju rè soke orun, sugbọn o lù ara rè li 
ðkan-àiya, o wipe, Olorun sãnu fun mi, emi 
clese. 

14Mo wi fun nyin, okunrin yi sọkale lọ sỉ 
ile rè ni idalare jù ekeji lọ: nitori enikeni tỉ o 
ba gbé ara rè øa, on li a o rè sile; eniti o ba sỉ 
rè ara rè silẹ on li a o gbéga. 

15Nwon sỉ gbé awon omo-owo tò ọ wá 
pẹlu, ki o le ñ owó le wọn; sugbọn nigbati 
awon oọmo-ehin rè ri ¡, nvọn mba wọn wi. 

18 Sugbọon Jesu pè wọn sodọ rè, o sỉ Wipe, E 
je ki awon omo kekere wá sodo mi, ẹ má sỉ se 
da wọn lẹkun: nitoriti irú wọn nỉ ijoba 
Olorun. 


LUKU 17, 18 
17 Lõto ni mo wi fun nyin, Enikeni tỉ kò ba 
gbà ijoba Olorun bi omo kekere, kì yio wộ inu 
rệ bí o tỉ wù ki o ri. 

18]joye kan si bère lọwo rè, wipe, Olukoni 
rere, kili emi o se tỉ emi o fi jogún iye ainipekun? 

18 Jesu sỉ wi fun u pe, se tí iwo fi npè mi li 
eẹni rere? eni rere kan kò si, bikose ẹnikan, 
eyini li Olorun. 

20Iwo mò ofin wonni, Máse se pansaga, 
máse pania, máse jale, máse jeri eke, bòwo 
fun baba on iya rẹ. 

?1O si wipe, Gbogbo nkan wonyi li emi tỉ 
pamo lati igba ewe mi wá. 

22Nigbati Jesu sỉ gbó eyi, o wi fun u pe, 
Ohun kan li o kù fun ọ sibe: lọ ità ohun gbogbo 
tỉ o nỉ, ki o sỉ pín ¡ fun awon talakà, iwo o sỉ nỉ 
isura li orun: si wá, ki o mã tò mi lehin. 

23Nigbati o sỉ gbó eyi, inu rè baje gidigidi: 
nitoriti o li orò pipo. 

24 Nigbati Jesu ri ¡ pe, inu rè baje gidigidi, o 
nỉ, Yïo tỉ soro to fun awon tỉ o li orò lati WÒ 
ijoba Olorun! 

25Nitori o rọrun fun ibakasie lati gbà oju 
abere wole, jù fun olorò lati wò ijoba Olorun lọ. 

28 Awon tỉ o sỉ gbó wipe, Nịe tali o ha le là? 

27O si wipe, Ohun tỉ o soro lọdọ enia, kò 
§oro lọdọ Olọrun. 

28 Peteru sỉ wipe, Sawöõ, awa tỉ fi tiwa sile, a 
sỉ tò ọ lẹhin. 

2O si wi fun wọn pe, Lõto ni mo wi fun 
nyin, Kò sỉ ẹniti o fï ile, tabi aya, tabi ará, tabi 
õbi, tabi oọmọ silẹ, nitori ijoba Olorun, 

30 T¡ kì yio gba ilọpo pipo sỉ ¡ li aiye yi, ati li 
aiye tỉ mbò ìye ainipekun. 

31 4Nigbana li o pè awon mejila sọdọ rè, o 
sỉ wi fun wọn pe, Sawõ, awa ngòke lọ sỉ Je— 
rusalemu, ao si mu ohun gbogbo se, tỉ a tỉ kọ 
lati ewó awon woli wá, nitori Qmo—-enia. 

32 Nitori a o fi ¡ le awon Keferi lọwo, a o fï ¡ se 
ẹlẹyà, a o sĩ fi ¡ se esin, a o sỉ tutó sỉ i lara: 

33Nwọn o si nà a, nwọn o sỉ pa a: nỉ ijo 
kẹta yio sĩ jinde. 

34 Okan ninu nkan wonyi kò sỉ yé won: Òro 
yi si pamó fun wọn, bệni nwọn ko si mộ ohun 
tỉa wl. 

35 4O sỉ se, bi on tỉ sunmọ Jeriko, afoju kan 
joko lẹba òna o nsagbe: 

38 Nigbati o gbó ti opó enia nkoja lọ, o bère 
pe, kili ã le mò eyi sỉ. 

37Nwọn sỉ wi fun u pe, Jesu tỉ Nasareti li o 
nkọợja lọ. 

38 O sỉ kigbe pe, Jesu, iwo Omo Dafidi, sănu 
fun mi. 


LUKU 18, 19 

3# Awon tỉ nlo niwaju ba a wl pe, kí o pa 
ẹnu rệ mó: sugbọn on sỉ kigbe sỉ ¡ kunkun pe, 
Iwo Omo Dañdi, sãnu fun mi. 

40 Jesu si đẹsẹ duro, o nỉ, kỉ a mu u tò on 
Wá: nigbati o sỉ sunmo ọ, o bi i, 

#1Wipe, Kini iwo nfe tỉ emi iba se fun o? O 
Sỉ wipe, Oluwa, ki emi ki o le riran. 

42 Jesu sỉ wi fun u pe, Riran: igbagbó rẹ gbà 
ọ là. 

43Lojukanna o sỉ riran, o sỉ ntò ọ lẹhin, o 
nyìn Olorun logo: ati gbogbo enia nigbati 


nwon rỉ ¡, nwọn fi iyìn fun Olorun. 
1JESU sỉ wộ Jeriko lọ, o sỉ nkoja lã— 


lOàna 


2§i kiyesi i, okunrin kan wà tỉ a npè ni 
Sakeu, o sỉ je olori agbowode kan, o sỉ je olọrò. 

3O sĩ nfẹ lati ri eniti Jesu ise; kò sỉ le ri i, 
nitori òpo enia, ati nitoriti on se enia kukuru. 

#O sỉ sure siWaju, o gùn ori igi sikamore 
kan, kỉ o ba le ri i: nitoriti yio koja lọ nỉha ibè. 

5 Nigbati Jesu si de ibè, o gbé oju soke, o sỉ 
rỉ i, o sỉ wi fun u pe, Sakeu, yara, kỉ o sỉ 
sokale; nitori emi kò le saiwo nỉ ile rẹ loni. 

8O sỉ yara, o sọkale, o sỉ fi ayò gbà a. 

TNigbati nwọn sĩ ri ¡, gbogbo wọn nkùn, 
Wwipe, O lọ iwò lọdọ okunrin tỉ ise elese. 

8 Sakeu sỉ dide, o sỉ wi fun Oluwa pe, Wo o, 
Oluwa, àbọ ohun ini mi ni mo fifun talakà; bi 
mo ba sí ñ èsun eke gbà ohun kan lọwo 
ẹnikeni, mo san a pada ni ilọpo mẹrin. 

#Jesu si wi fun u pe, Loni ni igbala wò ile 
yi, niwonbi on pelu tỉ jẹ oọmọ Abrahamu. 

10 Nitori Qmọo-enia de lati wá awon tỉ o nù 
kiri, ati lati gbà wọn là. 

1! Nigbati nwọn si ngbó nkan wonyi, o fi 
òrọ kún u, o sỉ pa owe kan, nitoriti o sunmọ 
Jerusalemu, ati nitoriti nwon nrò pe, ijoba 
Olorun yio farahàn nisisiyi. 

12 1O si wipe, okunrin ololá kan rè ilu òke— 
re lọ igbà iJoba fun ara rè, kỉ o sỉ pada. 

13O si pè awon omọo-odọo rè mẹwa, o fï 
mina mẹwa fun wọn, o si wi fun wọn pe, Ẹ 
mã sowo titi emi o fi de. 

14 Sugbọn awon olòtọ ilu rè korira rè, nwọn 
sí rán ikò tèle e, wipe, Awa kò fẹ ki okunrin yi 
joba lori wa. 

15O sĩ se, nigbati o gbà ijoba tan, tỉ o pada 
đe, o pase pe, kỉ a pè awon oọmo-odọo wonni 
Wá sodo rè, tí on tí fi owo fun nitori kỉ o le mộ 
iye ere tỉ olukuluku fi isowo je. 

18 Eyi ekini si wá, o wipe, Oluwa, mina rẹ 
jère mina mẹwa sỉ ¡. 


752 


17O si wi fun u pe, O seun, iwo omo-odọ 
rere: nitoriti iwo se olõto li ohun kikini, gbà 
ase lori ilu mẹwa. 

18 Eyi ekeji si Wá, o wipe, Oluwa, mina rẹ 
jère mina marun. 

19O si wi fun u pelu pe, Iwo joye ilu marun. 

20 Omiran si wá, o wipe, Oluwa, wò mina 
Tẹ tỉ mbeẹ li owó mi tí mo đì sinu gèle: 

2ZINitori mo bèru rẹ, ati nitoriti iwo $§e 
OnTorò enia: iwo a ma mu eyi tỉ iwo ko fï lele, 
iWo a sỉ ma ká eyi tỉ iwo kò gbìn. 

?2O si wi fun u pe, Li ẹnu ara rẹ na li emi o 
se iđajo rẹ, iwo omo—-odọ buburu. Iwo mò pe 
onrorò enia ni mi, pe, emi a ma mu eyi tỉ emi 
ko fi lelẹ emi a si ma ká eyi tỉ emi ko gbìn; 

23 Êha sỉ ti se tỉ iwo ko fi owo mi sỉ ile elé, 
nigbati mo ba de, emi iba si bère rè tỉ on tỉ elé? 

24O si wi fun awon tí o duro leti ibè pe, Ẹ 
gbà mina na lọwo rè, ki e sỉ ñ ¡ fun eniti o ni 
mina mẹwa. 

25 Nwon si wi fun u pe, Oluwa, o ni mina 
mẹwa. 

26 Mo wi fun nyin pe, Enikeni tỉ o nị, li a o 
fifun; ati lọdo eniti kò ni, eyi na tỉ o ní li a o 
gbà lọwo rè. 

27Sugbọn awon otá mi wonmni, tí kò fẹ ki 
emi ki o joba lori wọn, ẹ mu wọn wả ihinyi, 
ki ẹ si pa wọn niwaju mi. 

284[Nigbati o sỉ wi nkan wonyi tan, o lọ 
saju, o ngòke lọ sỉ Jerusalemu. 

29O sỉ se, nigbati o sunmọo Betfage on 
Betaní li òke tỉ a npè ni Olifi, o rán awon meji 
ninu awon oọmo-ehin rè, 

30Wipe, E lọ iletò tỉ o koju sỉ nyin; nigbati 
enyin ba nwò ọ lọ, enyin o ri omo ketekete 
kan tỉ a so, tỉ enikeni ko gùn rỉ: ẹ tú u, kỉ ẹ sỉ 
fà a Wä. 

3! Bi enikeni ba sỉ bi nyin pe, Ẽse ti enyin fi 
ntú u? ki enyin ki o wi bayi pe, Oluwa ni if i se. 

32 Awon tỉ a rán si mu òna wọn pòn, nwọn 
Sỉ bả a gege bi o tỉ wi fun wọn. 

33 Bi nwọn si tỉ ntú mo kẹtekete na, awon 
oluwa rè bi wọn pe, se tỉ enyin ñ ntú 
kẹtekete nì? 

34 Nwọn sỉ wipe, Oluwa nỉ iñ i se. 

35 Nwọn sỉ fà a tò Jesu wá: nwọn sỉ té aso 
wọn si èhin omọo kẹetekete na, nwọn sỉ gbé 
Jesu kà a. 

38 Bí o sỉ tỉ niọ nwon té aso wọn sỉ òna. 

3ƒ Bi o sỉ tỉ sunmọ eti ibè ni geregere Òke 
Olifi, gbogbo ijo awon omo-ehin rè bère sỉ 
iyò, ati sỉ ii ohùn rara yìn Olorun, nitori ise 
nla gbogbo tỉ nwọn tỉ ri; 


753 


38Wipe, Olubukun li Ọba tỉ o mbò wả li 
oruko Oluwa: alafia lỉ orun, ati ogo loke orun. 

39 Awon kan ninu awon Farisi li awujo sỉ wi 
fun u pe, Olukoni ba awon ọmo-ehin rẹ wi. 

40 O sĩ da won lohùn, o wi fun wọn pe, Mo 
wi fun nyin, Bi awon wonyi ba pa ẹnu won 
mó, awon okuta yio kigbe soke. 

414Nigbati o si sunmọ etile, o sijuwò ilu 
na, o sọkun sỉ ¡ lori, 

2O nwipe, Ibasepe iwo mò, loni yi, ani 
iwo, ohun tỉ ise tỉ alaia rẹ! sugbọn nisisiyi 
nwọn pamó kuro li oju rẹ. 

43 Nitori ojo mbò fun ọ, tỉ awon ọtả rẹ yio 
'Wà yàra ká ọ, nwon o sỉ yi ọ kả, nwọn o sỉ kả ọ 
mó niha gbogbo. 

44 Nwọon o sỉ wö ọ palẹ bẹre, ati avon oọmọo 
rẹ ninu rẹ; nwọn kì yio sĩ fi okuta kan silẹ lori 
ara wọn; nitoriti iwo ko mò ojo ìbewo rẹ. 

45O sỉ wò inu tẹmpili lọ, o sỉ bèrẹ sỉ ilẻ 
awon tỉ ntà ninu rè sode; 

48 O sĩ wi fun wọn pe, A tỉ kowe rè pe, lle mi 
Yỉo jẹ ile adura; sugbọn enyin tỉ sọ ọ đi ihò olè. 

47O sĩ nkóni lojojumo nỉ tẹmpili. Sugbọn 
awon olori alufa, ati awon akowe, ati awon 
olori awon enia nwá òna ati pa a run, 

48 Nwon kò sỉ ri bi nwọn iba tỉ $e: nitori 
gbogbo enia sù mó ọ lati gbòrọ rè. 


20 1O sĩ se, ni ijo kan li ojo wonni, bỉ o 
tỉ nkó awon enia ni tempili tỉ o sỉ 
nwasu ihinrere, awon olori alufa, ati awon 
pelu awon agbagbà dide sỉ i, 

2Nwọn sỉ wi fun u pe, Sọ fun wa, ase wo 
ni iwo f nẹe nkan wonyï? tabi tali o fun ọ li 
ase yi? 

3O si dahùn o si wi fun wọn pe, Emi pẹlu 
yio sỉ bi nyin lẽre òrọ kan; ẹ sọ fun mi. 

4 Baptismu tỉ Johannu, lati ọrun wả nỉ tabi 
lọdọ enia? 

5Nwon si ba ara wọn gbèro wipe, Bi awa 
ba wipe, Lati orun wá ni; on o wipe, Ẽse tỉ 
enyin kò fi gbà a gbó? 

5 Sugbọn bi awa ba sỉ wipe, Lati odọ enia; 
gbogbo enia ni yio sọ wa li okuta; nitori nwọn 
gbagbo pe, woli ni Johannu. 

TNwọn sĩ dahùn wipe, nwon kò mò Ibiti o 
tỉ wá. 

8Jesu sỉ wi fun wọn pe, Njẹ emi ki yio wi 
fun nyin ase tỉ emi fi nse nkan wonyi. 

9Nigbana li o bère sỉ ipa owe yi fun awon 
enia pe; okunrin kan gbìn ogba ajara kan, o sỉ 
fi se agbatoju fun awon àgbẹ, o sỉ lọ sĩ àjo fun 
igba pipe. 


LUKU 19, 20 
10 Nigbati o sỉ di akokò, o rần omọo-odọo rè 
kan si awon àgbẹ na, ki nwọn ki o le fun u 
ninu eso ogba ajara na: sugbọn awon àgbẹ lù 
u, nwọn sỉ rán a pada lọwo ofo. 

11O sỉ tủn rản omọ—-odo miran: nwọn sỉ lù 
u pẹlu, nwọn si je  nìya, nwọn sỉ rán a pada 
lowo ofo. 

12O sỉ tún rán ẹkẹta: nwọn sỉ sả a lọpbẹ 
pelu, nwọn sĩ tì ¡ jade. 

13 Nigbana li oluwa ogba ajara wipe, Ewo li 
emi o se? emi o rán ọmọo mi ayanfe lọ: bọya 
nigbati nwọon ba rỉ ¡, nwon o sojusaju fun u. 

14 Sugbon nigbati awon àgbẹ na rỉ ¡, nwọn 
ba ara wọn gbèro pe, Eyi li arole: ẹ wä, ẹ je kỉ 
a pa a, ki ogún rè kỉ o le jẹ tỉ wa. 

15 Bếni nwọn sỉ tỉ ¡ jade sẹehin ọgba ajara, 
nwon sĩ pa a. Njẹ kili oluwa ogba ajara na yỉo 
§e Sỉ Won? 

16Yio wả, yio sỉ pa awon àpbẹ wọmni run, 
yio sỉ f ogba ajara na fun awon elomiran. 
Nigbati nwọn sỉ gbó, nwọn nỉ, Ki a má rỉ i. 

17 Nigbati o sỉ wò Won, o nỉ, Ewo ha lỉ eyi tỉ 
a tỉ kowe pe, Okuta tỉ awon ọmole kò silẹ, on 
na li a sọ đi pàtaki igun ile? 

18 Enikeni tỉ o ba subu lù okuta na yio fó; 
sugbọn enikeni tỉ o ba subu lù, yio lò ọ lulủ. 

19 4Awon olori alufa ati awon akowe nwả 
ọna ati mu u ni wakati na; supbọn nwọn bèru 
awon enia: nitoriti nwon mò pe, 0 pa oWe yÏ 
mọ wọn. 

20 Nwọn sỉ ngọ ọ, nwọn sỉ rán awon ami tỉ 
nwọn je elẹtan fi ara wọn pe olõto enia, kỉ 
nwọon kỉ o le gbá òrọ rè mu, kỉ nwọn kỉ o le fï ¡ 
le agbara ati asẹ Bale. 

21 Nwọn sỉ bỉ ¡, wipe, Olukọoni, awa mò pe, 
iwo a ma sọorọ fun nỉ, iwo a sỉ ma kó-ni bỉ o tỉ 
tọ, bệni iwo kì isojusaju ẹnikan sugbọn iwo 
nkó-ni li òna Olorun li otito. 

2O tó fun wa lati mã san owode fun 
Kesari, tabi kò tó? 

23Sugbọn o kiyesi arekereke wọn, o0 sỉ wi 
fun wọn pe Ẽse tỉ enyin ñ ndán mi wò? 

4E ñ owo-idẹ kan hàn mi. Aworan ati 
akole tỉ tani wà nibẹe? Nwọn si da a lohùn pe, 
Tỉ Kesari ni. 

2O si wi fun wọn pe, Nịẹ  fi ohun tỉ ise tỉ 
Kesari fun Kesari, ati ohun tỉ ise tỉ Olọrun fun 
Olorun. 

2® Nwọn kò si le gbá òrọ rè mu niwaju 
awon enia: enu sĩ yà wọn sỉ idahùn rè, nwọn 
SỈ pa enu wọn mó. 

274Awon Sadusi kan si tò ọ wá, awon tỉ 
nwọon nwipe ajinde okú kò sỉ: nwọn sĩ bỉ i, 


LUKU 20, 21 

28 Wipe, Olukoni, Mose kowe fun wa pe, Bi 
arakunrin enikan ba kú, li ailomo, tỉ o li aya, 
ki arakunrin rệ ki o su aya rè lopó, ki o le gbe 
iru đide fun arakunrin rè. 

23Njẹ awon arakunrin meje kan tỉ wà: 
ekini gbé iyawo, o sỉ kú li ailomo. 

30 Ekeji si su u lopó, ơn sỉ kú li ailọmo. 

3!Eketa sỉ su u lopó; gege bệ sỉ li awon 
mejeje pẹlu: nwon kò sỉ fi omo silẹ, nwon sỉ kú. 

32 Nikehin gbogbo wọn, obinrin na kú pẹlu. 

33 Nịe li ajinde okú, aya titani yio ha se ninu 
Won? nitori awon mejeje li o sá ni ¡ li aya. 

34 Jesu si dahùủn o wi fun wọn pe, Awon 
oọmọ aiye yi a ma gbeyawo, nwọn a sỉ ma fà 
iyawo fun-ni. 

35 Sugbọon awon tỉ a kà yẹ lati jogún aiye na, 
ati ajinde kuro ninu okú, nwọn kì igbeyawo, 
nwon kì si ifà iyawo fun-ni: 

3§ Nitori nwon kò le kú mó; nitoriti nwọn 
ba awon angeli dọgba; awon ọmo Olorun sỉ ni 
nwon, nitori nwon đi awon ọmọ ajinde. 

3 'Niti pe a njí awon okú dide, Mose 
tikararè sỉ tỉ fihàn ni igbé, nigbati o pè Oluwa 
ni Olorun Abrahamu, ati Olorun Isaaki, ati 
Olorun Jakobu. 

38 Beni on kì ise Olorun awon okú, bikose tỉ 
awon alãye: nitori gbogbo wọn wa lãye fun u. 

39 Nigbana li awon kan ninu awon akowe 
đa a lohũn, wipe, Olukoni iwo wïi rere. 

40 Nwọn kỏ sỉ je bỉ ¡ lẽre òro kan mó. 

4!O si wi fun wọn pe, Êse tỉ nwon ñ 
nwipe, Omo Dañdi ni Kristi? 

42 Dañdi tikararè sĩ wi ninu iwe Psalmu pe, 
OLUWA wi fun Oluwa mi pe, Iwo Jjoko li owó 
gtún mi, 

43 Titi emi o ñ sọ awon otá rẹ đi apoti itise rẹ. 

44 Njẹ bi Dafidi ba pè e li Oluwa; ơn ha sỉ tỉ 
$e je omọ rè? 

45O sí wi fun awon omọo-ehin rệ li etí 
gbogbo enia pe, 

48 E mã kiyesara lọdọ awon akowe, tỉ nwon 
fẹ lati mã rìn li asọo gigũn, tỉ nwọn sỉ fẹ ikí—ni 
li ojã, ati ibujoko lá ninu sinagogu, ati ipò ola 
ni ibi àse; 

47 Awon tỉ o je ile awon opó run, tỉ nwọn sỉ 
ngbadura gìgun fun asehân: awon wonyi na 
nỉ yio jebi pộju. 


21 


isura. 
2O sĩ ri talakà opó kan pẹlu, o nsọ owo~idẹ 
wéwe meji sibe. 


1NIGBATI o sỉ gbé oju soke, o rỉ 
awon olorò nĩi èbun wọn sinu apoti 


754 


3O si wipe, Lõto ni mo wi fun nyin, talakà 
opó yi ñi sỉ ¡ Jũ gbogbo wọn lọ: 

4Nitori gbogbo awon wonyi ñ sinu èbun 
Olorun lati òpolopo ini wọn; sugbọn on ninu 
aìni rè o sọ gbogbo ohun ini rè tỉ o ni sinu rệ. 

5[Bi awon kan si tí nsòrọ tí tempili, bị a tỉ 
fi okuta daradara ati ệ¿bun se e li oso, o ní, 

5 Ohun tỉ enyin nwò woryi, ojo mbò li eyi 
tỉ a kì yio fi okuta kan sile lori ekeji tỉ a kì yio 
Wó lule. 

TNwọn si bère lọwo rè, wipe, Olukoni, 
nigbawo ni nkan wonyi yio sẹ? ati àmi kini 
yio wà, nigbati nkan wonyi yio fi sẹ? 

8O si wipe, E mã kiyesara, ki a má bà mu 
nyin sina: nitori oọpolopọ yio Wá li oruko mi, tí 
yio mã wipe, Emi ni Kristi; akokò igbana sỉ kũ 
si dệdẹ: ẹ máse tò wọn lẹhin. 

9 Sugbọn nigbati ẹnyin ba gburó ogun ati 
idagiri, ẹ máse foiya: nitori nkan wonyi ko le 
se áìkóse: sugbọn opin na kì ise lojukanna. 

10Nigbana li o wi fun wọn pe, Orile-ède 
yio dide si orile-ède, ati ilẹ—oba sỉ ilẹ—oba: 

11 Isele nla yio si wà kakiri, ati ìyan ati aja— 
kale arũn; ohun èru, ati àmi nla yio sỉ tỉ orun 
Wá. 

12 Sugbọon saju gbogbo nkan wonyi, nwon 
0 nawó mu nyin, nwọn o sỉ se inunibini sỉ 
nyin, nwọn o ñ nyin le awon oni—-sinagogu 
lọwo, ati sinu tubu, nwọon o mu nyin lọ sọdọ 
awon oba ati awon ijoye nitori oruko mi. 

13Yio sỉ pada đi erí fun nyin. 

14 Nitorina ẹ pinnu rè li okân nyin pe e kì 
yio ronu saju, bí ẹ o tỉ dahun. 

15 Nitoriti emi ó fun nyin li ẹnu ati ogbón, 
tỉ gbogbo awon otá nyin kì yio le sọro—òdi sỉ, 
ti nwon kì yio sỉ le kò loju. 

18 Á o sỉ f nyin hàn lati odọ awon õbi nyin 
Wá, ati awon arakunrin, ati awon ibatan, ati 
awon oré wá; nwọn o si mu kỉ a pa ninu nyin. 

17A o sỉ korira nyin lọdọ gbogbo enia nitori 
oruko mi. 

18 Sugbon irun ori nyin kan kì o segbé. 

19 Ninu sũru nyin li enyin o jère okàn nyin. 

20Nigbati enyin ba sỉ ri tỉ a fi ogun yi 
Jerusalemu ká, ẹ mò nigbana pe, isọodahoro rè 
kù sỉ dèdẹ. 

21! Nigbana nỉ ki awon tí mbe ni Judea kỉ o 
sá lọ sori òke; ati awon tỉ mbe larin rè kí 
nwọn jade kuro; ki awon tỉ o si mbẹ ni 
igberiko kí o máse wò inu rè lọ. 

22Nitori ojo esan li ojo wonni, ki a le mu 
ohun gbogbo tí a tí kọwe rè sẹ. 

23 Sugbon egbé ni fun awon tỉ o lóyun, ati 


755 


awon tí o nĩi omú fun ọmọ mu ni ijo wonni! 
nitoriti iponju pipọ yio wà lori ati ibinu sỉ 
awon enia wonyi. 

24 Nwọn o sỉ tỉ oju idà subu, a o sỉ đì wọn ni 
igbekun lọ si orile-ède gbogbo: Jerusalenu 
yio sỉ di itemole li ese awon Keferi, titi akoko 
awon Keferi yio ñ kún. 

25  Àmi yio sĩ wà li ðrùn, ati li osupa, ati ni 
irawo; ati lori ilẹ aiye idamu fun awon ori— 
lẹ-ede nitori ipaiya tỉ ariwo; 

26 Aiya awon enia yio ma já fun iberu, ati 
fun ireti nkan womni tỉ mbò sori aiye: nitori 
awon agbara orun li a o mì titi. 

27 Nigbana ni nwọn o sỉ ri Qmo-enia tỉ yio 
ma tỉ oju orun bò tí on tỉ agbara ati ogo nla. 

28 Sugbọn nigbati nkan wonyi ba bèrẹ sí 
ise, njẹ ki ẹ wò òke, ki ẹ sỉ gbé ori nyin soke; 
nitori idande nyin kù si dède. 

8O sỉ pa owe kan fun wọn pe; E kiyesi igi 
opoto, ati sỉ gbogbo igi; 

30 Nigbati nwon ba rúwe, enyin ri i, ẹ si mò 
fun ara nyin pe, igba èrun kù fẹfẹ. 

3! Gege bệ na li enyin, nigbati ẹnyin ba ri 
nkan wonyï tỉ nsẹ, ki enyin kỉ o mò pe, ijoba 
Olorun kù si dệdẹ. 

32Lõto ni mo wi fun nyin, lran yi ki yio 
rekoja, titi gbogbo nkan wonyi yio f se. 

33 Orun on aiye yio rekoja: sugbọn òrọ mí 
kì yio rekoja. 

344Sugbọn ẹ mã kiyesara nyin, ki okàn 
nyin ki o máse kún fun wòbia, ati fun oti 
amupara, ati fun aniyan aiye yi, tỉ ojo na yio sĩ 
fi de ba nyin lojïì bi ikekun. 

35 Nitori bẹni yio de ba gbogbo awon tỉ ngbe 
ori gbogbo ilẹ aiye. 

38 Njẹ ki ẹ mã sọna, ki ẹ si mã gbadura ni— 
gbagbogbo, ki ẹ ba le là gbogbo nkan wonyi tỉ 
mbò wá isẹ, ki ẹ sỉ le đuro niwaju Omo-enia. 

37 Losán, a si ma kóni ni teẹmpili; loru, a sỉ 
ma jade lọ iwò lori òke tỉ a npè ni oke Olifi. 

38 Gbogbo enia si niộ ọ wá ni tẹempili ni 
kutukutu owurò, lati gbórọ rè. 


22 1AJQ odun aiwukara tỉ a npè ni 
Irekoja si kù fefe. 


2 Ati awon olori alufa, ati awvon akowe nwá 
òna bi nwọn iba tỉ se pa a; nitoriti nwvon mbèru 
awon enia. 

3 {Satani sỉ wò inu Judasi, tỉ a npè ni Iska— 
riotu, okan ninu awon mejila. 

4O si mu òna rè pòn, o lọ lati ba awon olori 
alufa ati awon olori esó mò o pò, bi on iba tỉ ñ 
¡ le won lọwo. 


LUKU 21, 22 
5Nwọn si yò, nwọn sỉ ba a da majemu ati 
fun u li owo. 

5 O sĩ gbà: o si nwá akoko tỉ o wò, lati ñi í le 
wọon lowo laìsi ariwo. 

7 Ojo aiwukara pé, nigbati nwọn kò le se 
aisebo irekoja. 

8O si rán Peteru on Johannu, wipe, E lọ 
ipèse irekoja fun wa, ki awa ki o je. 

®#Nwọn sỉ wi fun u pe, Nibo ni iwo nfe kí a 
pèse sile? 

10O si wi fun wọn pe, Kiyesi i, nigbati 
ẹnyin ba nwò ilu lọ, okunrin kan tỉ o rù isa 
omi yio pade nyin; ẹ ba a lọ sỉ ile tỉ o ba wÒ. 

11 Ki ẹ sỉ wi fun bãle ile na pe, Olukoni wi fun 
ọ pe, Nibo ni gbòngan apeje na gbé wà, nibiti 
emi o gbé jẹ irekoja pẹlu awvon ọmọo-ehin mi? 

12 On o sỉ ñ gbòngan nla kan loke hàn nyin, 
tỉ a se lọosọ: nibè ni ki enyin kỉ o pèse silẹ. 

13Nwon sỉ lọ nwọn sí bá a gege bi o tỉ sọ 
fun won: nwọn si pèse irekoja silẹ. 

18 Nigbati akokò si to, o joko ati awon apos— 
teli pẹlu rè. 

15 O sỉ wi fun wọn pe, Tinu-tinu li emi fẹ fi 
ba nyin je irekoja yi, ki emi ki o to jìya: 

18 Nitori mo wi fun nyin, Emi kì yio je ninu 
rè mó, titi a o ñ mú u se ni ijoba Olorun. 

17O si gbà ago, nigbati o sỉ tỉ dupẹ, o wipe, 
Gbà eyi, ki ẹ sỉ pín ¡ larin ara nyin. 

18Nitori mo wi fun nyin, Emi kì yio mu 
ninu eso ajara mó, titi ijoba Olorun yio fi de. 

18O si mú akara, nigbati o si tỉ dupe o bu u, 
o si ñfun wọn, o wipe, Eyi li ara mi tỉ a ñfun 
nyin: e mã se eyi ni iranti mi. 

20 Bế gege lẹehin onje ale, o sỉ mu ago, o 
wipe, Ago yi ni majemu titun li èje mi, tỉ a ta 
sile fun nyin. 

21 4Sugbon ẹ kiyesi i, owó eniti o ñ mi hàn 
wà pẹlu mí lori tabili. 

?2Omo-enia nlọ nitõto bị a tỉ pinnu rệ: 
sugbọn egbé ni fun okunrin na nipase eniti a 
gbé tí fi ¡ hàn! 

23 Nwọn sỉ bère sỉ ibère larin ara wọn, tani 
ninu wọn tỉ yio se nkan yi. 

24 4ljà kan sỉ mbe larin wọn, niti eniti a kà 
Sỉ olori ninu wọn. 

25O si wi fun wọon pe, Awon oba Kefri a ma 
fela lori wọn: a si ma pè awon alase wọn nỉ olöre. 

?§ Sugbọn enyin kì yio ri bệ: sugbọn eniti o 
ba pòju ninu nyin ki oje bi aburo; eniti o si se 
olori, bi eniti nse iranse. 

27 Nitorl tali o pòju, eniti o joko tì onje, tabi 
eniti o nse iranse? eniti o joko tì onje ha kó? 
sugbọn emi mbe larin nyin bí eniti nạe iranse. 


LUKU 22 

28 Enyln li awon tỉ o tỉ duro tì mi ninu 
idanwo mi. 

23 Mo sĩ vàn ijoba fun nyin, gege bi Baba mi 
tỉ yàn fun mi; 

30 Ki enyin ki o le mã je, kỉ enyin ki o sỉ le 
mã mu lori tabili mi ni ijoba mi, ki enyin kỉ o 
le joko lori ité, ati ki enyin ki o le mã se idajo 
fun awon ©ya Israeli mejila. 

31 1Oluwa sỉ wipe, Simoni, Simoni, sawõ, 
Satani fẹ lati ni ọ, kỉ o le kũ ọ bỉ alikama: 

32 Sugbọn mo tỉ gbadura fun ọ, kỉ igbagbó 
rẹ kỉ o má yè; ati iwo nigbati iwo ba si yipada, 
mu awon arakunrin rẹ li okàn le. 

3O sỉ wi fun u pe, Oluwa, mo mưra tan 
lati bả ọ lọ sinu tubu, ati sỉ ikủ. 

34 O si wipe, Mo wïi fun ọ, Peteru, akuko kỉ 
yio kọ loni tỉ iwo o fi sé mi li erinmeta pe, iwo 
kò mò mi. 

35 O sỉ wi fun wọn pe, Nigbati mo rán nyin 
lọ laini asuwọon, ati àpo, ati bàta, odá ohun 
kan da nyin bi? Nwọn si wipe, Rara o. 

38 Nigbana li o wi fun wọn pe, Sugbọn 
nỉsisiyl, ẹniti o ba li asuwon, kỉ o mu u, ati 
àpo pẹlu: ẹniti kò ba sĩ ni idà, kỉ o tà asọ rè, kỉ 
o sỉ f rà kan. 

37 Nitori mo wi fun nyin pe, Eyi tỉ a tỉ kọwe 
rè KÒ le se ki o má sẹ lara mi, A si kà a mọ 
awon aruñin. Nitori ohun womni nipa tỉ emi o 
li opin. 

38 Nwọn si wipe, Oluwa, sawõ, idà meji 
mbe nihinyi. O si wi fun wọn pe, O to. 

39 4O sỉ jade, o sỉ lọ bi ise rè sỉ òke Oliñ; 
awon omo-ehin rè sỉ tò ọ lẹhin. 

40 Nigbati o wà nibè, o wi fun wọn pe, E mã 
gbadura, ki enyin ki o máse bọ sinu idẹwö. 

41O sĩ ñ wọn silẹ niwọn isọoko kan, o sỉ 
kunle o sỉ ngbadura, 

42 Wipe, Baba, bi iwo ba fẹ, gbà ago yi lọwo 
mi: sugbọn ifẹ tỉ emi kó, bikose tirẹ ni kỉ a se. 

433 Angeli kan sỉ yọ sỉ ¡ lati orun wá, o ngbà a 
ni iyanju. 

44 Bi o sỉ tỉ wà ni iwaya-ija o ngbadura sỉ ï 
kikankikan: ðgủn rệ sỉ dabi iro èje nla, o nkán 
sile. 

45 Nigbati o sỉ dide kuro ni ibi adura, tỉ o sỉ 
tò awon omo-ehin rè wá, o ba wọn, nwọn 
nsũn fun ibanuje, 

4§ O sỉ wi fun wọn pe, Kili enyin nsữn sĩ? ẹ 
dide, ẹ mã gbadura, kỉ ẹnyin ki o máse bộ 
sinu iđewò. 

474Bi o sỉ tỉ nsọ lọwo, kiyesi i, òpọ enia, ati 
eniti a npè ni Judasi, okan ninu awon mejila, o 
$aju wọon o sunmno Jesu lati ñ ẹnu kỏ o lỉ enu. 


756 


48Jesu sỉ wi fun u pe, Judasi iwo ñ 
ifenukonu ñ Qmo-enia hàn? 

43 Nigbati awon tỉ o wà lọdo rè rỉ bi yio tỉ jasi, 
nwọn bi ¡ pe, Olưwa, ki awa kỉ o ñ ¡đà sá wọn? 

50 4lOkan ninu wọn sỉ ñ idà sá oọmo-odọo 
olori alufa, o si ke eti ọtủn rè sọnủ. 

51 Sugbon Jesu dahùn o wipe, E jowo rè 
bay na. O sĩ fi ọwó tó ọ li etí, o sĩ wò o sàn. 

52 Jesu sỉ wi fun awon olori alufa, ati awon 
olori esó tẹmpili, ati awon agbagba, tỉ nwon 
jade tò ọ wá, pe, Enyin ha jade wá tỉ enyin tỉ 
iđà ati ogọ bi eni tọ olọsa wá? 

53Nigbati emi wà pẹlu nyin lojojumo nỉ 
tempili, eẹnyin ko nà oọwó mu mỉ: sugbọn 
akokò tỉ nyin li eyi, ati agbara òkunkun. 

544Nwon sỉ gbá a mu, nwọn sỉ fà a lọ, 
nwọn sỉ mu tu wá sỉ ile olori alufa. Sugbọn 
Peteru tỏ ọ lẹhin li ökere. 

55 Nigbati nwon sỉ tỉ dana larin gbòngan, tỉ 
nwon sĩ joko pò, Peteru joko larin wọn. 

58 Omobinrin kan sỉ rỉ ¡ bi o tỉ joko nibi imolẹ 
iná na, o sỉ tẹjưmó ọ, o nỉ, Eleyi na wà pelu rè. 

57 O si sé, o wipe, Obinrin yi, emi ko mò ọ. 

58 Kò pẹ lẹhin na elomiran sỉ ri ¡, o nỉ, lwo 
pẹlu wä ninu wọn. Sugbọn Peteru wipe, 
okunrin yi, Emi kọ. 

58 O sĩ to iwon wakati kan elomiran gidigidi 
tenumó ọ, nwipe, Nitõto eleyi na wà pẹlu rè: 
nitori ara Galili ni ise. 

50 Sugbon Peteru wipe, okunrin yi, emi kò 
mò ohun tỉ iwo nwi. Lojukanna, bỉ o tỉ nwi li 
ẹnu, akukọ kọ. 

§1 Oluwa sỉ yipada, o wò Peteru. Peteru sỉ 
Tranti òrọ Oluwa, bi o tỉ wi fun u pe, Ki akuko 
kỉ o to kọ, iwo o sé mi lï erinmeta. 

52 Peteru sỉ bọ sỉ ode, o sọkun kikorò. 

534 Awon okunrin tỉ nwọn mu Jesu, sỉ ñ i 
se cleyà, nwọn lũ u. 

§4Nigbati nwọn si đì ¡ loju, nwọn lũ u 
niwaju, nwon mbi ¡ pe, Sọtele, tani lù ọ nì? 

§5 Ati nkan pipo miran ni nwọn nĩi òro—-òdi 
SỌ Sỉ i. 

58 4 Nigbati ilẹ si mó, awon àgba awon enia, 
ati awon olori alufa, ati awon akowe pejo, 
nwọon sỉ fà a wả sỉ ajo wọn, nwon nwipe, 

57 Bị iwo ba ise Kristi na? sọ fun wa. O sỉ wi 
fun wọn pe, Bi mo ba wi fun nyin, enyin ki 
ylo gbagbỏ: 

§8 Bi mo ba sỉ bi nyin lẽre pẹlu, enyin kì yio 
da mi Iohủn, b£li enyin ki yio jowo mi lọwo lọ. 

59 Sugbon lati isisiyi lọ li Qmo-enia yio 
joko lỉ owó otủn agbara Olorun. 

?0Gbogbo wọn sỉ wipe, Iwo ha se Qmo 


757 


Olorun bị? O si wi fun wọn pe, Enyin wipe, 
emi ni. 

0 Nwọn si wipe, Kili awa nfẹ elẹri mó sỉ? 
Awa tikarawa sá tỉ gbó li enu ara rè. 

2 3 1GBOGBO iïjo enia sỉ đide, nwọn sỉ 
fà a lọ si odọ Pilatu. 

2Nwon si bệre si iñ ¡ sùn, wipe, Awa ri 
okunrin yi o nyi orilẹe-ede wa li okàn pada, o 
sỉ nđda wọn lẹkun lati san owode fun Kesari, o 
nwipe on tikara-on ni Kristi ọba. 

3Pilatu sỉ bí ¡ lẽre, wipe, Iwo ha li oọba 
awon Ju? O sỉ da a lohùn wipe, Iwo wi ¡. 

4 Pilatu sỉ wi fun awon olori alufa ati fun ijo 
enia pe, Emi kò ri èsẹ lọwo okunrin yi. 

5Nwọn sỉ tubọ tẹnumọ ọ pe, O nrú awon 
enia soke, o nkóni ká gbogbo Judea, o bère 
lati Galili wá titi o ñ de ihinyi. 

SNigbati Pilatu gbỏ oruko Galili, o bère bị 
okunrin na ise ara Galili. 

7TNigbati o si mò pe ara ilẹ Herodu ni, o rần a 
sỉ Herodu, eniti on tikararè wà ni Jerusalemu l¡ 
akokò na. 

84JNigbati Herodu si ri Jesu, o yò gigigidi: 
nitoriti o tỉ nfẹ e ri pệ, o sa tỉ ngbó ìhin pipo ni— 
tori rệ; o sỉ tanmõ ati ri kỉ ise iyanu die kí o tỉ 
QWó Tè se. 

3O sĩ bère òro pipo lọwo rệ; sugbọn kò da a 
lohùn kansoso. 

10 Ati awon olori alufa ati awon akowe 
duro, nwọn si nñi ¡ sũn gidigidi. 

1! Ati Herodu tỉ on tỉ awon omo-ogun rè, 
nwọn kẹgan rè, nwọn si nñ i sesin, nwon Wò 
ọ li asọ daradara, o sỉ rán a pada tò Pilatu lọ. 

12[Pilatu on Herodu di oré ara wọn nỉ ijo 
na: nitori latijo ọtá ara wọn nỉ nwọn tỉ nse ri. 

134[Nigbati Pilatu si tỉ pè awon olori alufa 
ati awon olori ati awon enia jo, 

14 O sọ fun wọn pe, Enyin mu okunrin yi tò 
mi wá, bí eni tỉ o npa awon enia li okàn dà: sỉ 
kiyesi i, emi wadi ejo rè niwaju nyin, emi kò 
sỉ ri èsẹ lọwo okunrin yi, ni gbogbo nkan 
Wonyï tỉ enyin ñ ¡ sùn sĩ: 

15 Ati Herodu pelu: o sá rắn a pada tò wa 
Wả; sỉ kiyesi i, ohun kan tỉ o yẹ sỉ ikú a ko se 
Sỉ ¡ tỉ oWó rè Wá. 

16 Nje emi ó nà a, emi ó sỉ jowo rè lọwo lọ. 

17 Sugbọon kò le se aidá okan sile fun wọn 
nigba ajo irekoja. 

18 Nwon sỉ kigbe soke lọwo kanna, wipe, Mu 
gkunrin yi kuro, ki o sỉ đả Barabba sile fun wa: 

18 Eniti a sọ sinu tubu nitori òte kan tỉ a se 
ni ilu, ati nitori ipania. 


LUKU 22, 23 


20 Pilatu si tun ba wọn sorọ, nitori o fẹ da 
Jesu sile. 

?!Sugbọn nwọon kigbe, wipe, Kàn a mọ 
agbelebu, kân a mọ agbelebu. 

2O si wi fun wọn li erinkẹta pe, Ẽse, 
buburu kili okunrin yi se? emi ko ri òran ikủ 
lara rệ: nitorina emi o nà a, emi a sỉ jOWwo rè 
lọwo lọ. 

23Nwọn tilè kirimó igbe nla, nwon níẹ ki a 
kàn a mọ agbelebu. Ohủn tí wọn ati tỉ awon 
olori alufa bori tirè. 

24 Pilatu sỉ fï ase sỉ i pe, ki o ri bi nwon ti nfẹ. 

2 O sĩ đá eniti nwon fẹ sile fun wọn, eniti a 
titori òte ati ipania sọ sinu tubu; sugbọn o fi 
Jesu le wọn lọwọ. 

28 Bi nwon sỉ tỉ nà a lọ, nwọn mu okunrin 
kan, Simoni ara Kirene, tí o nti igberiko bò, 
on ni nwon sỉ gbé agbelebu na le, ki o mã rũ u 
bò tẹle Jesu. 

274jljo enia pipo li o ntộ ọ lẹhin, ati awon 
obinrin, tỉ npohùnrere ekún, tỉ nwọn si nẹe 
idarò rè. 

28 Sugbọn Jesu yiju pada sỉ wọn, o si wipe, 
Enyin omobinrin Jerusalemu, ẹ mả sọkun fun 
mi, sugbọn ẹ sọkun fun ara nyin, ati fun awon 
omo nyin. 

23Nitori kiyesi i, ojo mbò li eyiti enyin o 
wipe, Ibukun ni fun àgan, ati fun inu tí kò 
bimo ri, ati fun ọmú tí kò funni mu ri. 

30 Nigbana ni nwọn o bère sí iwi fun awon 
òke nla pe, Wó lù wa; ati fun awon òke 
kekeke pe, Bö wa mọle. 

31Nitori bí nwon ba nẹe nkan wonyi sara 
igi tutù, kili a o se sara gbigbe? 

3Nwọon si fâ awon meji lọ pẹlu, awon 
arufn, lati pa pẹlu rệ. 

33 Nigbati nwọn si de ibi tỉ a npè ni Agbari, 
nibệ ni nwọn gbé kàn a mọ agbelebu, ati awon 
arufn na, okan li owó otún, ati okan li oWó òsi. 

34 Jesu si wipe, Baba, darijì wọn; nitoriti 
nwon kò mộ ohun tỉ nwọon nse. Nwọn si pín 
aso rè lãrin ara wọon, nwọn đi ìbo rè. 

35 Awon enia si duro nworan. Ati awon 
ijoye pẹlu wọon, nwọon nyo-sũti si ¡, wipe, O 
gbà awon elomiran là; ki o gbà ara rè là, bi iba 
se Kristi, ayanfe Olorun. 

38 Ati awon omọo-ogun pẹlu ni ¡ se eleya, 
nwon tò ọ Wá, nwọn nĩi oti kikan fun u, 

37 Nwọn si nwipe, Bi iwo ba se Qba awon 
Ju, gbà ara rẹ là. 

38 Nwon sỉ kowe akolé sỉ ìgbèri rè ni ède 
Hellene, ati tỉ Latini, ati tỉ Heberu, EYI LI 
OBA AWON JU. 


LUKU 23, 24 

39 Ati okan ninu awọn arufn tỉ a gbe kó 
nñi se eleyà wipe, Bi iwo ba se Kristi, gbà ara 
rẹ ati awa là. 

40 Sugbọn eyi ekeji dahùn, o mba a wipe, 
Iwo kò bèru Olorun, tỉ iwo wà ninu ẹbi kanna? 

41 Niti wa, nwọn jare nitori ère ohun tỉ a se 
li awa njẹ: sugbọn okunrin yi kò se ohun 
buburu kan. 

42O sỉ wipe, Jesu, ranti mi nigbati ïwo ba 
de ïjoba rẹ. 

43 Jesu sỉ wi fun u pe, Lõto ni mo wïi fun ọ, 
Loni ni iwo o wà pẹlu mi ni Paradise. 

44 O sỉ to ìwon wakati kefa ojo, òkunkun sỉ 
sú bò gbogbo ilẹ titi o ñi đi wakati kẹsan ojo. 

45 Õrùn si sú õkun, asọ ikele tỉ tạmpili sỉ ya 
li agbedemeji. 

48 JNigbati Jesu sỉ kigbe li ohùn rara, o nỉ, 
Baba, li owó rẹ ni mo fi emí mi le: nigbati o sỉ 
Wi eyÏ tan, o jowo ẹmí rè lọwo. 

47 Nigbati balogun orún rỉ ohun tỉ o se, o 
yìn Olorun logo, wipe, Dajudaju olododo li 
okunrin yi. 

48 Gbogbo ijo enia tỉ o pej@ sỉ iran yi, 
nigbati nwọn nwò ohun tỉ nse, nwọn a lù ara 
Won li õkan àiya, nwọn a sỉ pada. 

49 Ati gbogbo awon ojulumò rè, ati awon 
obinrin tỉ ntộ ọ lẹhin lati Galili wá, nwon 
đuro lï òkere, nwọn nwò nkan wonyi. 

50 Sỉ kiyesi ¡, okunrin kan tỉ a npè ni Jose— 
fu, ìgbimọ, enia rere, ati olõtọ, 

51(On kò ba wọn li ohùn ni ìmọ ati ise 
Won), ara Arimatea, ilu awon Ju kan, eniti on 
pẹlu nreti ijoba Olorun; 

52 Okunrin yi tò Pilatu lọ, o sỉ tọrọ okú Jesu. 

53 Nigbati o sỉ sò ọ kalẹ, o sĩ ñ asọ àla đì i, o 
Sỉ tế ẹ sinu ibojì tỉ a gbé ninu okuta, nibiti a 
kò tỉ ité ẹnikeni sỉ ri. 

54 O sỉ se ojo Ipalemo: ojo isimi sĩ kù sỉ đệdẹ. 

55 Ati awon obinrin, tỉ nwọn bá a tỉ Galili 
Wá, tỉ nwọn sĩ tẹle, nwon kiyesi ibojì na, ati bi 
a tỉ tế okú rè sỉ. 

58 Nigbati nwọon sỉ pada, nwon pèse ohun 
olõrun didùn ororo ikunra ati turari tutù; 
nwọon sỉ simi li ojo isimi gẹgẹ bi oñn. 

1Ni ijo kini òsẹ, ni kutukutu oWurÒ, 


24 nwọn wá si ibojì,, nwọon nmu turari 
Wá tỉ nwon tỉ pèse sile, ati awon miran kan 
pelu wọn. 

2 Nwọn sĩ baa, a tỉ yÏ okuta kuro lỉ enu ibojì. 

3Nigbati nwọon wò inu rè, nwọn kò sĩ ri 
okú Jesu Oluwa. 

4O sĩ se, bi nwọn tỉ nse rounròun kiri niha 


758 


ibè, kiyesi ¡, awon okunrin meji alasọ đidan 
duro tì wọn: 

SNigbati èru mbà wọn, tỉ nwọon sỉ 
dojubole, awon angeli na bi wọn pe, E§e tỉ 
ẹnyin ñ nwá alãye lãrin awon okú? 

8 Ko sỉ nihinyi, sugbọn o jinde: e ranti bỉ o 
tỉ wi fun nyin nigbati o wà nỉ Galili, 

7Pe, A ko le saima ñ Qmo-enia le awon 
enia elese lọwo, a o sỉ kàn a mọ agbelebu, nỉ 
ijo kẹta yỉo sỉ jinde. 

8 Nwọn sĩ ranti òrọ rè. 

9Nwon si pada tỉ ibojì wá, nwon si ròhin 
gøbogbo nkan wonyi fun awon mọkanla, ati 
fun gbogbo awon iyokù. 

10 Maria Magdalene, ati Joanna, ati Maria, 
iya Jakobu, ati awon omiran pẹlu wọn sỉ ni, tỉ 
nwon ròhin nkan wonyi fun awon aposteli. 

11 Òro wonyi sỉ đabi isọkuso loju wọn, nwon 
kò si gbà wọn gbó. 

12Nigbana ni Peteru đdide, o sure lọ sỉ iboj; 
nigbati o sỉ bère, o rỉ asọ àla li òtọ fưn ara wọn, 
o Sỉ pada lọ ile rè, enu yà a sỉ ohun tỉ o se. 

134Si kiyesi ¡, awon meji ninu wọn nlọ nỉ 
ijo na sỉ iletò kan tỉ a npè ni Emmausi, tỉ o jina 
Sỉ Jerusalemu niwon ogota furlongi. 

14Nwon mba ara wọn sòro gbogbo nkan 
wonyỉ tỉ o selè. 

15O sỉ se, nigbati nwọn mba ara wọn sọ, tỉ 
nwọn sỉ mba ara wọn jirorò, Jesu tỉikararè 
sunmo won, o si mba wọn rìn lọ. 

18 Sugbon a rú wọn li oju kỉ nwon ki o máse 
le mò ọ. 

17O sỉ bi wọn pe, Òrọ kili enyin mba ara 
nyin sọ, bi enyin tỉ nầìn? Nwọn sỉ duro je, 
nwon fajuro. 

18 Okan ninu wọn, tỉ a npè ni Kleopa, sỉ 
dahùn wi fun u pe, Alejò sá ni iwo nỉ Jerusa— 
lemu, tỉ iwo kò si mò ohun tỉ o se nibè li ojo 
wonyi? 

19O sỉ bi wọn pe, Kini? Nwọn sỉ wi fưn u 
pe, Nit Jesu tỉ Nasareti, eniti ise woli, tỉ o pò 
nỉ ise ati li òro niwaju Olorun ati gbogbo enia: 

2? Ati bi awon olori alufa ati awon alàgba 
Wa tỉ ñ ¡ le wọon lọowo lati da a lẹbi iku, ati bi 
nwoọn tỉ kàn a mọ agbelebu. 

#1 Bệni on li awa tỉ ni ireti pe, on nỉ iba da 
Israeli ni ìde. Ati pẹlu gbogbo nkan wonyl, 
oni lỉ o đi ïjo kẹta tỉ nkan wonyi tỉ sẹ. 

?2Awon obinrin kan pẹlu li eẹgbẹ wa, tỉ 
nwọn lọ sỉ ibojì ni kutukutu, sỉ wá iđá wa nÏjì; 

23Nigbati nwọn kò sỉ ri okú rè, nwon wá 
Wipe, awon ri iran awon angeli tỉ nwọn wipe, 
o wà lãye. 


759 


24 Ati awon kan tỉ nwon wà pẹlu wa lọ sỉ 
ibơjì, nwọn si ri ỉ gege bi awon obinrin tỉ wi: 
sugbọn on tikararè ni nwọn kö ri. 

25O sĩ wi fun wọn pe, Enyin tỉ oyé ko yé, tỉ 
o Sỉ yigbì li àiya lati gbà gbogbo eyi tỉ awon 
Woli tỉ wi gbó: 

2§ Ko ha yẹ kỉ Kristi ki o ìya nkan wonyi ki 
o Sỉ wộ ïnu ogo rè lọ? 

27TO sĩ bère lati Mose ati gbogbo awon woli 
Wá, o sỉ tumò nkan fun wọn ninu iwe-mimo 
gbogbo nipa tỉ ara rệ. 

28 Nwọn sỉ sunmọ iletò tỉ nwọn nÍọ: o sỉ se 
bi ẹnipe yio lọ sỉ iwaju. 

28 Nwọn sỉ rò ọ, wipe, Ba wa đưro: nỉitori o 
đi gjo ale, ojo sỉ koja tan. O si wole lọ, o ba 
wọn đuro. 

30 O sĩ se, bi o tỉ ba wọn joko tì onje, o mu 
àkara, o sure sỉ i, o sỉ bù u, o si ñfun wọn. 

3! Oju wọn sỉ là, nwon sỉ mò ọ; o sỉ nủ mọ 
wọn li oju. 

32 Nwon sỉ ba ara wọn sọ pe, Okàn wa kò 
ha gbiná ninu wa, nigbati o mba wa sòrọ li 
ọna, ati nigbati o ntumò iwe-mimó fun wa? 

33#Nwon si dide ni wakati kanna, nwọn 
pada lọ sỉ Jerusalemu, nwọn si ba awon 
mọkanla pejo, ati awọon tỉ mbẹ lọdọ wọn, 

34Nwipe, Oluwa jinde nitõto, o sỉ tỉ f ara 
hàn fun Simoni. 

35 Nwọn sỉ röhin nkan tỉ o se li òna, ati bỉ o 
tỉ đi mimò fun wọn nỉ bibu àkara. 

38 Bi nwọn sỉ tỉ nsọ nkan wonyi, Jesu tỉ— 
karare duro li arin wọn, o sỉ wi fun wọn pe, 
Alaña fun nyin. 

37 Sugbọn àiya fò wọn, nwọn sỉ đi], nwọn 
sebi awon rỉ iwin. 

38 sỉ wi fun wọn pe, Êse tỉ ara nyin kò 
lelè? sitise tỉ ìrokuro fi nsọ ninu okàn nyin? 


JdOHANNU 1 
38E wò owó mi ati ẹsẹ mi, pe emi tikarami 
nỉ:  đì mi mu kỉ ẹ wÒ o; nitoriti iwin kò li 
eran on egungun lara, bỉ enyin tỉ ri tỉ mo ni. 

40 Nigbati o sỉ wi bệ tán, o f owó on ese rè 
hàn wọn. 

41 Nigbati nwọn kò sỉ tí igbagbó fun ayò, ati 
fun iyanu, o wi fun wọn pe, Enyin nỉ ohun— 
kohun jije nihinyi? 

42 Nwọn sỉ fun u li eja bibu, ati afảra oyin đie. 

43O sĩ gba a, o je ẹ loju wọn. 

44O sĩ wi fun wọon pe, Nwonyi li orọ tỉ mo 
sọ fun nyin, nigbati emi tỉ wà pẹlu nyin pe, A 
kò le se alaimu ohun gbogbo se, tỉ a tỉ kọ ninu 
oñn Mose, ati ninu iwe awon woli, ati ninu 
Psalmu, nipasè mi. 

45 Nigbana li o sí wọn nỉ iyè, ki iwe-mimỏ 
kì o le yẻ wọn, 

48 O sĩ wi fun wọn pe, Bệli a tỉ kọwe rè, pe, 
kì Kristi kỉ o jìya, ati kỉ o sỉ jinde ni ijo kẹta 
kuro nỉnu okủ: 

47 Ati ki a wasu ironupiwada ati idariji èsẹ lỉ 
orukọ rè, li orilẹ-ède gbogbo, bère lati Jeru— 
Salemu lọ. 

48 Enyin sỉ ni eleri nkan wonyi. 

49 4Si kiyesi i, Mo rán ileri Baba mi sỉ nyin: 
sugbọn e joko ni ilu Jerusalemu, tỉti a o ñ fi 
agbara wò nyin, lati oke ọrun wá. 

50 {O sỉ mu wọn jade lọ titi nwọon ferè de 
Betani, nigbati o sỉ gbẻ owó rè soke, o sure 
fun wọn. 

51O sĩ se, bi o tỉ nsure fun wọn, a yả a kuro 
lọdọ wọn, a sỉ gbé e lọ sỉ orun. 

52 Nwọn sỉ foribalè fun u, nwọn sỉ pada lọ 
Sỉ Jerusalemu pẹlu ayò pipọ: 

53NWon si wà ni tẹmpili nigbagbogbo, 
nwọn mbu iyin, nwọn sỉ nñ ibukun fun Olọ- 


IHINRERE 


JOHANNU 


1LI àtetekose li Òro wà, Òrọ si wà pẹlu 
Qlorun, Olorun sĩ li Òrọ na. 
2On na li o wà lỉ ätetekose pẹlu Olorun. 
3Nipasè rè li a tỉ đa ohun gbogbo; lehin rè a 
ko sỉ da ohun kan ninu ohun tỉ a đa. 
4Ninu rè ni ìye wà; ìye na sỉ ni imolè 
araiye. 


5Imole na sỉ nmọolẹ ninu òkunkưn; òkunkun 
na kö sỉ bori rè. 

5 fOkunrin kan wà tỉ a rản lati odọ Olorun 
Wá, oruko eniti njẹe Johannu. 

7?On na li a sỉ rán fun eri, ki o le se eleri 
fun imole na, ki gbogbo enia kỉ o le gbagbó 
nipase rẹ. 


JdOHANNU 1 
8Ơn kì ise imolè na, sugbọn a rán a wá lati 
se cleri fun Imole na. 

9Imole otitoẹ mbẹ tỉ ntàn mọlẹ fun olú- 
kulùku enia tỉ o wá sỉ aiye. 

10 Ôn si wà li aiye, nipase rệ li a sỉ tỉ da 
aiye, aiye kò si mò ọ. 

11O tò awon tirè wá, awon ará tirệ kò sỉ gbà a. 

12 Sugbọon iye awon tỉ o gbà a, awon li o ñ 
agbara fun lati đi mo Olorun, ani awon na tỉ 
o gbà orukọ rè gbó: 

138 Awon eniti a bí, kì ise nipa tỉ èjẹ, tabi 
nipa tí ifẹ ara, bệni kì ise nipa ifẹ tỉ enia, 
bikose nipa ife tỉ Olorun. 

14 Òrọ na sĩ di ara, on sỉ mba wa gbé, (awa 
Sỉ WÒ 0g0 Tè, Ogo bí tỉ omo bíbi kansoso lati 
odọ Baba wá,) o kún fun ore—-ofe ati otitọ. 

15  Johannu si jeri rè o sỉ kigbe, wipe, Eyi 
ni eniti mo sorọ rè pe, Eniti mbò lehin mi, o 
pòju mi lọ: nitori o wà siwaju mi. 

18 Nitori ninu ekún rè ni gbogbo wa sỉ tỉ 
gbà, ati ore—-ofe kún ore—ofe. 

17 Nitoripe nipase Mose li a tỉ ñ oñn funni, 
sugbọn ore-ofe ati otito tipase Jesu Kristi wá. 

18Ko sỉ eniti o ri Olorun rí, mo bíbi 
kansoso, tỉ mbe li õkan àiya Baba, on na li o fi 
¡ hàn. 

19 Eyi si li ẹrí Johannu, nigbati awon Ju 
rán awon alufä ati awvon omọ Leñ lati Jerusa~— 
lemu wá lati bi ¡ lẽre pe, Tani iwo se? 

20 O sỉ jewo, kò sỉ sé; o sỉ jewo pe, Emi kì 
ise Kristi na. 

21 Nwọn sĩ bi ¡ pe, Tani iwo ha ise? Elijah ni 
ọ bí? O sỉ wipe Bếkọo. Iwo ni woli na bị? O sỉ 
dahùn wipe, Bệkọ. 

22 Nitorina nwon wi fun u pe, Tani iWo ise? 
ki awa ki o le ñ èsi fun awon tỉ o rán wa. Kili o 
wi nỉ tỉ ara rẹ? 

23 O wipe, Emi li ohùn eni tỉ nkigbe nỉ ijù, Ẹ 
$e ki òna Oluwa tó, gege bi woli Isaiah tỉ wi. 

24 Awon tỉ a rán sỉ je ninu awon Farisi. 

25 Nwọn sỉ bỉ ¡ lẽre, nwon sỉ wi fun u pe, 
Njẹ ẽse tỉ iwo ñ mbaptisi, bi iwo kì ibá se 
Kristi na, tabi Elijah, tabi woli na? 

28 Johannu da wọn lohùn, wipe, Emi nñ 
omi baptisi: enikan duro larin nyin, eniti 
cnyin kò mò; 

2ï On na li eniti mbò lehin mi, tỉ o pọju mi 
lọ, eniti emi kò ye lati tú okùn bàta rè. 

28Nkan wonyi li a se ni Betani loke ođò 
Jordani, nibiti Johannu gbé mbaptisi. 

28 Ni ijo keji Johannu ri Jesu rmbò wá sọdọ 
rệ; o wipe, Wò o, Odo—-agutan Olorun, eniti o 
kó èse aiye lọ! 


760 


30 Eyi li eniti mo tí wipe, okunrin kan mbò 
wá lehin mi, eniti o pòju mi lọ: nitoriti o tỉ wà 
siwaju mi. 

31 Emi kò si mò ọ: sugbọn ki a le ñ ¡ hàn fun 
lsraeli, nitorina li emi se wá tỉ mo nĩi omi 
baptisi. 

32Johannu sỉ jeri, o wipe, mo ri Emi sọkale 
lati orun wá bi àdaba, o sỉ bà le e. 

33 Emi kò si mò ọ: sugbọn eniti o rán mi 
wá, lati ñ omi baptisi, on na li o wi fun mi pe, 
Lori eniti iwo ba ri, tỉ Emí sọkale sỉ, tỉ o sỉ bà 
le e, on na li eniti nũ Emí Mimó baptisi. 

34 Emi si tí ri, emi si tỉ njeri pe, Eyi li Omo 
Olorun. 

35Ni iJjo keji ewe Johannu duro, ati meji 
ninu awon oọmo-ehin rè: 

38O si wò Jesu bỉ o tỉ nrìn, o sỉ wipe, Wò 
Odo-agutan Olorun! 

37 Awon oọmo-ehin meji na sỉ gbó nigbati o 
wi, nwọn si tò Jesu lẹhin. 

38 Nigbana ni Jesu yipada, o ri nwon ntò on 
lẹhin, o sỉ wi fun wọn pe, Kili enyin nwá? 
Nwọn wi fun u pe, Rabbi, (itumò eyi tỉ ijẹ 
Olukoni,) nibo ni iwo ngbé? 

39O wi fun wọn pe, Ẹ wá wò o. Nwọn sí 
Wá, nwọn sĩ ri ibi tỉ o ngbé, nwọn sỉ ba a 
Joko ni ijo na: nitoriti o je ìwon wakati kewa 
J0. 

40 Okan ninu awon meji tỉ o gbó òrọ Jo— 
hannu, tỉ o sỉ tò Jesu lẹhin, ni Anderu, ara— 
kunrin Simoni Peteru. 

41On tèteko ri Simoni arakunrin on tika— 
Tarè, 0 si wi fun u pe, Awa tỉ ri Messia, itumò 
eyi tỉ ije Kristi. 

42O si mu tu wá sọdọ Jesu. Jesu si wÒ 0, 0 
Wwipe, Iwo ni Simoni ọmo Jona: Kefa li a o sỉ 
ma pè ọ, itumò eyïi tỉ ijẹ Peteru. 

43 {Ni ojo keji Jesu nfẹ jade lọ sỉ Galili, o sỉ 
Ti Filippi, o si wi fun u pe, Mã tò mi lehin. 

44 Ara Betsaida ni Filippi ise, lu Anderu ati 
Peteru. 

45 Filippi ri Natanaeli, o si wi fun  pe, Awa 
tỉ ri eniti Mose ninu oñn ati awon woli tỉ 
kọowe rè, Jesu tỉ Nasareti, omo Josefu. 

4® Natanaeli si wi fun u pe, Ohun rere kan 
ha le tỉ Nasareti jade? Filippi wi fun u pe, Wá 
WỒÒ 0O. 

47 Jesu ri Natanaeli mbò wá sodo rè, o si wi 
nipa rè pe, Wo o, ọmọ Israelì nitõto, ninu 
cniti ètan kò sỉ! 

48 Natanaeli wi fun u pe, Nibo ni iwo tỉ mò 
mi? Jesu dahùn, o si wi fun u pe, Ki Filippi to pè 
ọ, nigbati iwo wà labe igi òpóto, mo tỉ r1 ọ. 


761 


49 Natanaeli dahùn, o sỉ wi fun u pe, Rabbi, 
iwo li Omo Olorun; iwo li Oba Israeli. 

50 Jesu dahùn, o sỉ wi fun u pe, Nitori mo 
wi fun ọ pe, mo ri ọ labe igi opọto ni iwo se 
gbagbo? iwo ó ri ohun tỉ o pòju wonyi lọ. 

51O sĩ wi fun u pe, Lõto, lõto ni mo wi fun 
nyin, Enyin o ri orun sí sile, awon angeli 
Olorun yio sỉ ma gòke, nwọn o si ma sokale 
Sori Qmo-enia. 


1NI ijo kẹta a si nạe igbeyawo kan ni 
Kana tỉ Galili; iya Jesu sỉ mbe nibè: 

2A sĩ pè Jesu ati avon omo-ehin rè pelu, sỉ 
ibi igbeyawo. 

3Nigbati waini si tan, iya Jesu wïi fun u pe, 
Nwọn kò ni waini. 

4 Jesu wi fun u pe, Kini se temi tire, obinrin 
yi? wakati mi kò iti de. 

5 ya rè wi fun awon iranse pe; Ohunkohun 
tỉ o ba wi fun nyin, se e. 

8 I[koko okuta omi mẹfa li a si gbé kalẹ nibè, 
gege bỉ ise ìweẹnu awon Ju, okokan nwọn gbà 
to ìwon ládugbó meji tabi mẹta. 

TJesu wi fun wọn pe, E pọn omi kun ikoko 
womni. Nwọn si kún wọn titi de eti. 

8O si wi fun wọn pe, E bù ujade nisisiyl, ki 
ẹ sỉ gbé e tò olori àse lọ. Nwọn sĩ gbé e lọ. 

9 Bi olori àse sỉ tỉ tó omi tỉ a sọ đi waini wò, 
tỉ ko sỉ mò ibi tỉ o tỉ wá (sugbọn awon iranse 
tỉ o bù omi na wá mò), olori àse pè oko iyawo, 

10 O sỉ wi fun u pe, Olukuluku enia a mã kó 
gbé waini rere kale; nigbati awon enia ba sỉ 
mu yó tan, nigbana nỉ imu eyi tỉ kò dara tobệ 
Wá: sugbọn iwo tỉ pa waini daradara yỉ mó titi 
o fï đi isisiyi. 

1! Akose isẹ àmi yỉ ni Jesu se nỉ Kana tỉ 
GalHli, o sỉ ñ ogo rệ hàn; awon oọmo-ehin rè sỉ 
gbà a ghó. 

12 4Lehin eyi, o sọkale lọ sỉ Kapernamu, on 
ati iya rè ati awon arakunrin rè, ati awon 
omo-ehin rè: nwọn kò sỉ gbé ibè li ojọ pupọ. 

13 Ajo irekoja awon Ju sỉ sunmọ etile, Jesu 
sỉ goke lọ sĩ Jerusalemu, 

1Q sỉ rỉ awon tỉ ntà malu, ati agutan, ati 
àdaba ni tẹmpili, ati awon onipasipàro owo 
joko: 

15 O sĩ ñ okùn tẹrẹ se pasan, o si lé gbogbo 
wọn jade kuro ninu tẹmpili, ati agutan ati 
malu; o sỉ đà owo awon onipasipàro owo nù, 
o sỉ bì tabili wọn subu. 

18 O si wi fun awon tỉ ntà àdaba pe, E gbe 
nkan wonyi kuro nihin; ẹ máse sọ ile Baba mi 
đi ile ojà tità. 


JOHANNU 1—3 
17 Awon oọmo-ehin rè si ranti pe, a tỉ kọ ọ 
pe, ltara ile rẹ jẹ mi run. 

18 {Nigbana li awon Ju dahùn, nwọn sỉ wi 
fun u pe Àmi wo ni iwo fi hàn wa, tỉ iwo fi 
nse nkan wonyi? 

19 Jesu dahùn o sỉ wi fun wọn pe, E wó 
tẹmpili yi palè, ni ijọ mẹta Emi o sỉ gbé e ró. 

20 Nigbana li awon Ju wipe, Odún mẹrin— 
diladota li a ñ kó tempili yi, iwo o ha sỉ gbé e 
ró nỉ ijọ mẹta? 

?! Sugbon on nsọ tỉ tẹmpili ara rệ. 

22Nitorina nigbati o jinde kuro ninu okú, 
awon omo-ehin rè ranti pe, o tỉ sọ eyi fun wọn; 
nwon si gbà iwe-rnimó gbó, ati òrọ tỉ Jesu tỉ sọ. 

234jNigbati o sỉ wà ni Jerusalemu, ni ajQ 
irekoja, lakoko ajo na, òpọ enia gbà orukọ rè 
gbọ nigbati nwọn rỉ is àmi rè tỉ o $e. 

24 Sugbon Jesu kò gbé ara le wọn, nitoriti o 
mò gbogbo enia. 

25 On ko sỉ wa ki enikeni kỉ o jeri enia fun 
on: nitoriti on mò ohun tỉ mbẹ ninu enia. 


1OKUNRIN kan sỉ wà ninu awon Farisi, 
tỉ a npè ni Nikodemu, ijoye kan ninu 
awon Ju: 

2On na li o tò Jesu wá li oru, o sỉ wi fun u pe, 
Rabbi, awa mò pe olukoni lati odọ Olorun wá 
nỉ iWo ise: nitoripe kò si eniti o le se isẹ àmi 
wonyi tỉ iwo nse, bikosepe Olorun wà pelu rè. 

3 Jesu dahùn o sỉ wi fun u pe, Lõtọ, lõto ni 
mo wi fun ọ, Bikosepe a tún enia bí, on kò le 
Tỉ ijoba Olorun. 

#4Nikodemu wi fun u pe, A o tỉ se le tún 
enia bí, nigbati o di agbalagba tan? o ha le wò 
inu iya rè lọ nigba keji, kỉ a sỉ bí ï? 

5 Jesu dahùn wipe, Lõtọ, lõto ni mo wi fun 
ọ, Bikosepe a fi omi ati Emi bỉ enia, on kò le 
wWò ijoba Olorun. 

8Eyiti a bí nipa tỉ ara, ara nỉ; eyiti a sỉ bí 
nipa tỉ Emí, emí ni. 

7 Ki ẹnu kỉ o máse và ọ, nitori mo wi fun ọ 
pe, A kò le se alaitún nyin bí. 

8 Afefe nfe sỉ ibi tỉ o gbé wù u, iwo si ngbhó 
iró rè, sugbon iwo kò mò ibi tỉ o tỉ wá, ati ibi 
tỉ o gbé nlọ: gẹgẹ bệni olukuluku cniti a bí 
nipa tỉ Emií. 

9Nikodemu dahùn, o si wi fun u pe, Nkan 
Wwornyi yio tỉ se le ri bệ? 

10 Jesu dahùn, o sỉ wi fun u pe, $e olukoni 
nỉ Israeli ni iwo ise, o kò sỉ mò nkan wonyi? 

1! Lõto, lõto ni mo wi fun ọ, Awa nsọ eyiti 
awa mò, a sỉ njeri eyiti awa tỉ rỉ; enyin kò sỉ 
gbà ri wa. 


JOHANNU 3, 4 


12 Bi mo ba sò ohun tí aiye yi fun nyin, tỉ 
enyin kò sỉ gbagbó, enyin o tỉ se gbagbó bi mo 
ba sọ ohun tỉ orun fun nyin? 

13 Ko sỉ sỉ eniti o gòke re orun, bikose eniti o tỉ 
grun sokale wá, ani Omo-enia tí mbe li orun. 

14 Bi Mose sỉ tỉ gbé ejò soke li aginjù, gẹge 
bệli a kò le se alaigbé Omo-enia soke pẹlu: 

15 Ki enikeni tỉ o ba gba a gbọ, ki o má ba 
segbé, sugbọn ki o le ni ìye ainipekun. 

18 [Nitori Olorun fẹ araiye tobế gẹ, tỉ o fi 
Omo bíbi rè kansoso funni, ki enikẹni tỉ o ba 
gbà a gbó má bà segbé, sugbọn ki o le ni ìye 
ainipekun. 

17 Nitori Olorun kò rán Ọmo rè sỉ aiye lati 
da araiye lẹjo; sugbọn ki a le tí ipase rè gbà 
araiye là. 

18 Eniti o ba gbà a gbó, a ko ni da a lẹjo; 
sugbon a tỉ đa eniti kò gbà a gbó lẹjo na, nito— 
riti kò gbà oruko Omọ bíbi kansoso tỉ Olorun 
ghó. 

19 Eyi ni idajo na pe, imolẹ wá sỉ aiye, awon 
enia sỉ fe òkunkun jù imole lọ, nitoriti isẹ 
Won buru. 

20 Nitori olukuluku eniti o ba hùwa buburu 
ni ikorira imole, ki isi wá sỉ imolẹ, ki a máse 
ba isẹ rè wí. 

?! Sugbọn eniti o ba nạe otitọo nỉ iwá sỉ 
imole, ki isẹ rè ki o le fi ara hàn pe, a se won 
nipa tỉ Olorun. 

224jLẹhin nkan wonyi Jesu pẹlu awon 
omo-ehin rè wá si ilẹ Judea; o si duro pẹlu 
Won nibẹ o sỉ baptisi. 

23Johannu pẹlu si mbaptisi ni Ainoni, li 
àgbegbe Salimu, nitoriti omi pipọ wà nibè: 
nWọn sỉ nwá, a sỉ baptisi wọn. 

24 Nitoriti a kò tí isọ Johannu sinu tubu. 

254JINigbana ní iyàn kan wà larin awon 
omo-ehin Johannu, pẹlu Ju kan niti ìwẹnu. 

2§ Nwọn sỉ tò Johannu wá, nwọn sỉ wi fun 
u pe, Rabbi, eniti o tí wà pẹlu rẹ loke odò 
Jordani, tỉ iwo ti jerí rè, wo o, on mbaptisi, 
gbogbo enia sỉ ntò ò wá. 

27 Johannu dahùn o sỉ wipe, Enia ko le ri 
nkankan gbà, bikosepe a ba tỉ fñfun u lati 
orun wá. 

28 Enyin tikaranyin jeri mi, pe mo wipe, Emi 
Kì ise Kristi na, sugbọn pe a rán mi siwaju rè. 

23 Eniti o ba ni iyawo ni okọ iyawo; sugbọn 
gré oko iyawo tỉ o duro tỉ o sỉ ngbohùn rè, o 
nyò gidigidi nitori ohùn okọ iyawo; nitorina 
ayò mi yi đi kífkun. 

30 On kò le saima posi i, sugbọn emi kò le 
saima rèhin. 


762 


31 Eniti o tí oke wá ju gbogbo enia lọ: eniti 
O tỉ aiye Wá tỉ aiye ni, a sỉ ma sò ohun tỉ aiye: 
eniti o tỉ orun wá ju gbogbo enia lọ. 

32 Ohun tỉ o tỉ ri tỉ o sỉ tỉ gbó eyina sỉ li on 
nịjeri rè; ko si sỉ eniti o gbà erí rè. 

33 Eniti o gbà erí rè fi edidi đi ¡ pe, otito lí 
Olorun. 
nitoriti Olorun kò fi Emí fun u nipa osuwọon. 

35 Baba fe Omọ, o sỉ tỉ ñ ohun gbogbo le e 
lọwo. 

3 Eniti o ba gbà Omo gbó, o ni iye ainipe— 
kun: eniti kò ba si gbà Omo gbọ, kì yio ri ìye; 
sugbon ibinu Olorun mbe lori rè. 


1 NITORINA nigbati Oluwa tỉ mò bi awon 
Farisi tí gbó pe, Jesu nạe o si mbaptisi 
awon ọmọ-ehin pupọ jù Johannu lọ, 
2(Sugbọn Jesu tikararè kò baptisi bikose 
awon oọmo-ehin rè,) 

3O fi Judea silẹ, o si tún lọ sĩ Galili. 

4On kò sỉ le salma koja lãrin Samaria. 

5Nigbana li o de ilu Samaria kan, tỉ a npè ni 
Sikari, tỉ o sunmọo eti ilẹ biri nì, ti Jakobu tí 
fifun Josefu, omọ rè. 

8 Kanga Jakobu si wà nibè. Nitorina bí o tỉ 
rè Jesu tan nitori ìrin rè, bèli o joko leti kanga: 
o si je ìwon wakati kẹfa ojo. 

7Obinrin kan, ara Samaria, si wá lati pọn 
omi: Jesu wi fun u pe, Fun mi mu. 

8 (Nitori awvon omo-ehin rệ tỉ lọ sỉ ilu lọ irà 
onje.) 

9 Nigbana li obinrin ara Samaria na wi fun u 
pe, Ẽti ri tỉ iwo tí ise Ju, ñ mbère ohun mimu 
lọwo mi, emi eniti ise obinrin ara Samaria? 
nitoriti awon Ju ki iba awon ara Samaria da 
nkan pò. 

19 Jesu dahùn, o sỉ wi fun u pe, Ibasepe iwo 
mò èbun Olorun, ati eniti o wi fun ọ pe, Fun 
mi mu, iwọ iba sỉ tỉ bère lọwo rè, on iba tỉ fi 
omi ìye fun ọ. 

11 Obinrin na wi fun u pe, Ogbeni, iwo kò 
ni nkan tỉ iwọo o fi fà omi, bệni kanga na jìn: 
nibo nỉ iwo gbé tỉ ri omi ìye na? 

12Iwo pòju Jakobu baba wa lọ bí, eniti o 
fun wa ni kanga na, tỉ on tikararè mu ninu rè, 
ati awon omo rè, ati awon eran rè? 

13 Jesu dahùn, o si wi fun u pe, Enikeni tí o 
ba mu ninu omi yï, orùngbe yio si tún gbẹ ẹ: 

14 Sugbon enikeni tỉ o ba mu ninu omi tỉ 
emi o fifun u, orùngbe kì yio gbẹ ẹ mó lai; 
sugbọn omi tí emi o fñfun u yio đi kanga omi 
ninu rệ, tỉ yio ma sun sỉ ìye ainipekun. 


763 


15 Obinrin na sỉ wi fun u pe, Ogbeni, fun 
mi l omi yi, ki orùngbe ki o màse gbẹ mi, ki 
emi ki o má sỉ wá fà omi nihin. 

18 Jesu wỉ fun u pe, Lọ ipè ọkọ rẹ, ki o sỉ wá 
sỉ ihinyi. 

17 Obinrin na dahùn, o si wi fun u pe, Emi 
kò li okọ. Jesu wi fun u pe, Iwo wi rere pe, 
emi kò li ọkọ: 

18 Nitoriti iwo tỉ li oko marun ri; eniti iwo 
si ni nisisiyi kì ise ko re; iwo sọ otito li eyini. 

1#Obinrin na wi fun u pe, Ogbeni, mo 
Woye pe, woli nỉ iWQ ise. 

20 Awon baba wa sìn lori òke yi; ẹnyin si 
wipe, Jerusalemu nỉ ibi tỉ o yẹ tỉ a ba ma sìn. 

2! Jesu wi fun u pe, Gbà mi gbó, obinrin yi, 
wakati na mbò, nigbati kì yio se lori òke yi, 
tabi Jerusalemu, li enyin o ma sìn Baba. 

22Enyin nsìn ohun tỉ enyin kò mò: awa 
nsìnn ohun tỉ awa mò: nitori igbala tỉ ọdọ 
awon Ju wá. 

23 Sugbọn wakati mbò, o sỉ de tan nisisiyi, 
nigbati awon olusin tõto yio ma sìn Baba li 
ẹmí ati li otito: nitori irú wọn ni Baba nwá ki 
o ma sìn on. 

24 Emí li Olorun: awon eniti nsìn ¡ ko le se 
alaisìn ¡ li emí ati li otito. 

?5Obinrin na wi fun u pe, mo mò pe 
Messia mbò wä, tỉ a npè nỉ Kristi: nigbati on 
ba de, yio sọ ohun gbogbo fun wa. 

28 Jesu wï fun u pe, Emi ẹniti mba ọ sòrọ yi 
li on. 

27 Lori eyi li awvon omo-ehin rè de, ẹnu sỉ 
yà wọn, pe o mba obinrin sòrọ: sugbọn kò sỉ 
enikan tỉ o wipe, Kini iwo nwá? tabi, Ẽse tỉ 
iwo fñ mba a sòro? 

28 Nigbana li obinrin na fñi ladugbo rè silẹ, o 
sỉ mu òna rè pòn lọ sỉ ilu, o sỉ wi fun awon 
enia pe, 

2E wá wò okunrin kan, eniti o sọ ohun 
gbogbo tỉ mo tỉ se ri fun mi: eyi ha le je Kristi na? 

30 Nigbana ni nwọn tỉ ilu jade, nwọn sỉ tò 
ọ Wá. 

31 [ãrin eyi awon oọmo-ehin rè nrò ọ, wipe, 
Rabbi, jeun. 

32 Sugbọn o wi fun wọn pe, emi li onje lati 
je, tỉ enyin kò mò. 

33 Nitorina li awon ọmọ-ehin rè mbi ara 
wọn lère wipe, Enikan mủ onje fun u wả lati 
je bỉ? 

34 Jesu wi fun wọon pe, Onje mi nỉ lati se ife 
eniti o rản mi, ati lati pari isẹ rè. 

35 Enyin kò ha nwipe, O kù osù mẹrin, 
ikorè yio sỉ de? wo o, mo wi fun nyin, E gbẻ 


JOHANNU 4 
oju nyin soke, kỉ ẹ sỉ wó oko; nitoriti nwọn tỉ 
funfun fun ikore na. 

3® Eniti nkorè ngba owo Òya, o sỉ nkỏ eso jQ 
Sỉ ìye ainipekun: ki ẹniti o nfunrugbin ati 
eniti nkore le jọ mã yò pò. 

37 Nitori ninu eyi ni òrọ na fï je otito: Enikan 
li o fọnrugbin, elomiran li o sỉ nkòre jọ. 

38 Mo rán nyin lọ ikore ohun tỉ ẹ kò sisẹ le 
lori: awon elomiran tỉ sisẹ, enyin sỉ wò inu ise 
wọn lọ. 

39 Opo awon ara Samaria lati ilu na wá sỉ 
gbà a gbó, nitori òrọ obinrin na, o jeri pe, O 
sọ gbogbo ohun tỉ mo tỉ se fun mi. 

40Nitorina, nigbati awon ara Samaria wá 
Sodọ rè, nwon bè e pe, kỉ o ba wọn joko: o sỉ 
gbẻ ibè ni ijo meji. 

41 Awon òpolopo sĩ ¡ sỉ gbagbó nitori òrọ rè; 

42Nwon sỉ wi fun obinrin na pe, Ki ise 
nitori or rẹ mọ li awa se gbagbọ: nitoriti awa 
tikarawa tỉ gbó òrọ rè, awa si mò pe, nitõto 
eyi ni Kristi na, Olugbala araiye. 

43lLẹhin ijọ meji o sỉ tỉ ibè kuro, o lọ sỉ 
Galili. 

44 Nitori Jesu tikararè tỉ jẹri wipe, Woli ki 
ini olả nỉ ilẹ on tikararè. 

45 Nitorina nigbati o de Galili, awon ara 
Galili gbà a, nitoriti nwọn tỉ ri ohun gbogbo tỉ 
o $e nỉ Jerusalemu nigba ajo; nitori awon 
tikarawon lọ sỉ ajo pẹlu. 

48 Bếni Jesu tún wà si Kana tỉ Galili, nibiti o 
gbé sọ omi đi waini. okunrin olola kan si wà, 
ẹniti ara omo rè kò da nỉ Kapernaumu. 

47Nigbati o gbó pe, Jesu tỉ Judea wả sỉ 
Galili, o tò ọ wả, o sỉ mbè ẹ, kỉ o le sọkale wá 
kỉ o mu ọmọ on larada: nỉitoriti o wà li oju ikủ. 

48 Nigbana ni Jesu wi fun u pe, Bikosepe 
enyin ba rỉ àmi ati isẹ iyanu, enyin kì yio 
gbagbó lai. 

49Okunrin olola na wi fun u pe, Oluwa, 
sokale wä, ki omọ mỉ kỉ o to ku. 

50 Jesu wi fun u pe, Mã ba òna rẹ lọ; omọ rẹ 
yè. okunrin na sỉ gbà Òrọ tỉ Jesu sọ fun u gbó, 
o sỉ lọ. 

51 Bỉ o sỉ tỉ nsokale lọ, awon oọmọ-odọ rè 
pade rè, nwọn sỉ wi fun u pe, ọmọ rẹ yè. 

52 Nigbana li o bère wakati tỉ o bère sỉ isàn 
lọwo wọn. Nwọn sỉ wi fun u pe, Li ana, nỉ 
wakati keje, ni ibà na ñ i silẹ. 

53 Bệni baba na mò pe, ni wakati kanna nỉ, 
nỉnu eyi tỉ Jesu wi fun u pe, mo rẹ yè: on 
tikararè sỉ gbagbó, ati gbogbo ile rè. 

54 Eyi ni isé ami keji, tỉ Jesu se nigbati o tỉ 
Judea jade wá si Galili. 


JOHANNU 5 
1LEHIN nkan wonyi ajo awon Ju kan kò; 
Jesu sỉ gòke lọ sỉ Jerusalemu. 

2 Adagun omi kan si wà ni Jerusalemu, leti 
bodè agutan, tỉ a npè ni Betesda li èđe Hebe— 
Tu, tí o ni iloro marun. 

3Ninu wonyi li òpọ awon abirùn enia gbé 
dubule sỉ, awon afoju, aro ati awon gbigbe, 
nwon sỉ nduro dè rirú omi. 

#Nitori angeli a ma digbà sọokale lọ sinu 
adagun na, a sỉ ma rú omi: lẹhin igbati a ba tỉ 
Tú omi na tan enikeni tí o ba kó wò inu rè, a 
đi alaradidá ninu arùnkárun tỉ o ni. 

5Okunrin kan si wà nibè, eniti o wà ni 
ailera rè li odún mejidilogoji. 

5 Bi Jesu tỉ ri ¡ ni iđubule, tỉ o si mộ pe, o pẹ 
tỉ o tí wà bệ, o wi fun u pe, Iwo fẹ ki a mu ọ 
larada bi? 

7 Abirùn na da a lohùn wipe, Ogbeni, emi 
kò li ẹni, tỉ iba gbé mi sinu adagun, nigbati a 
ba nrú omi na: bi emi ba tỉ mbò wá, ẹlomiran 
a sokale sinu rè siwaju mi. 

8 Jesu wi fun u pe, Dide, gbé akete rẹ, ki o 
sỉ mã rin. 

8 Logan a si mu okunrin na larada, o sỉ gbé 
akete rè, o sỉ nrìn. Qjo na sỉ jẹ ojọ isimi. 

10 Nitorina awon Ju wi fun okunrin na tỉ a 
mu larada pe, Qjo isimi li oni: kò tó fun ọ lati 
gbé akete rẹ. 

11 si da wọn lohùn wipe, Eniti o mu mi 
larađa, on li o wi fun mi pe, Gbé akete rẹ, ki o 
sỉ mã rìn. 

12Nigbana ni nwọn bi ¡ lẽre wipe, okunrin 
Wo li eniti o wi fun ọ pe, Gbé akete rẹ, kí o sỉ 
ma rìn? 

13 Eniti a mu larada na kò sỉ mò eniti ise: 
nitori Jesu tỉ kuto nibè, nitori awon enia pipọ 
Wà nibè. 

14 Lehinna Jesu ri i ni tẹmpili o sỉ wi fun u 
pe, Wo o, a mu ọ larada: máse dẹsẹ mó, ki 
ohun tỉ o buru jù yi lọ kí o má bà ba ọ. 

15 Okunrin na lọ, o sỉ sọ fun awon Ju pe, 
Jesu li ẹniti o mu on larada. 

18 Nitori eyi li awon Ju sỉ nse inunibini sỉ 
Jesu, nwọn si nwá òna ati pa a, nitoriti a nse 
nkan wonyi li ojo isimi. 

17 4Sugbọn Jesu da wọn lohùn wipe, Baba 
mi ngise titi đi isisiyi, emi sỉ nsisẹ. 

18 Nitori eyí li awon Ju tubọ nwá òna ati pa 
a, kỉ ise nitoripe o ba ojo isimi je nikan ni, 
sugbọn o wi pẹlu pe, Baba on li Olorun ise, öo 
nmu ara rè ba Olorun dọgba. 

19 Nigbana ni Jesu dahùn, o si wi fun wọn 
pe, Lốto, lõto ni mo wi fun nyin, Omo kò le se 


764 


ohunkohun fun ara rè, bikose ohun tỉ o ba ri 
pe Baba nạe: nitori ohunkohun tỉ o ba nse, 
wonyï li mo sỉ nse bệ gẹge. 

20Nitori Baba feràn Omo, o sỉ ñ ohun 
gbogbo tỉ on tikararè nse hàn a: on ó sỉ ñ ise tỉ 
o tobi ju wonyi lọ hàn a, ki enu kí o le yà nyin. 

21 Nitoripe gẹgẹ bi Baba tỉ njí okú dide, tỉ o sỉ 
nọ wọn di ãye; bệli Omo sĩ nsọ awon tí o fẹ đi 
äye. 

22Nitoripe Baba kí ise idajo enikeni, sugbọn 
o tỉ fi gbogbo idajo le mo lọwo: 

23 Ki gbogbo enia ki o le mã fï olá fun Omo 
sege bi nwọn tỉ ni olá fun Baba. Eniti kò ba fi 
olá fun mo, kò fi olá fun Baba tỉ o rán a. 

24 Lõto, lõto ni mo wi fun nyin, Enikeni tỉ o 
ba gbó òrọ mi, tỉ o ba si gbà eẹniti o rán mi 
ghó, o ni iye tỉ kò nipekun, on kì yio sỉ wá sỉ 
idajo; sugbọn o tỉ ré ikú koja bọ si ìye. 

25 Lõto, lõtọ ni mo wi fun nyin, Wakati na 
Tmbò, o sỉ de tan nisisiyi, nigbati awon okú yio 
gbó ohùn Omo Olorun: awon tỉ o ba gbọ yio 
Sỉ yè. 

2§ Nitoripe gege bi Baba tỉ ni iye ninu ara rè; 
gege bếli o sỉ fifun Omo lati ni iye ninu ara rè; 

27O si fun u li asẹ lati mã se idajo pelu, 
nitoriti on ise Omo-enia. 

28 Ki eyi ki o máse yà nyin li enu; nitoripe 
wakati mbò, ninu eyiti gbogbo awon tỉ o wà 
ni isà okú yio gbó ohùn rè. 

28 Nwọn o sỉ jade wá; awon tỉ o se rere, sỉ 
ajinde ìye; awon tí o sỉ se buburu, sỉ ajinde 
idajo. 

30 Emi kò le se ohun kan fun ara mi: bi mo 
ti ngbó, mo ndajọ: ododo sỉ ni idajo mi; nitori 
emi kò wá ifẹ tỉ emi tikarami, bikose ifẹ tỉ 
eniti o rán mi. 

31 Bi emi ba nịjeri ara mi, erí mi kì ise otitọ. 

32 Elomiran li eniti njẹri mi; emi si mò pe, 
otito li erí mi ti o jé. 

33 Enyin ti ranse lọ sọdọ Johannu, on sỉ tỉ 
jeTri sỉ otito. 

34 Sugbọn emi kò gba erí lọdo enia: sugbọn 
nkan wonyi li emi nsọ, ki enyin kí o le là. 

35On ni fitila tỉ o nịó, tí o sỉ ntànmole: 
enyin si fẹ fun sã kan lati mã yò ninu imole rè. 

38 §ugbọn emi ni eri ti o pòju tỉ Johannu lọ: 
nitori isẹ tí Baba tỉ fñfun mi lati se parl, isẹ na 
pãpã tỉ emi nse ni njẹri mi pe, Baba li o rán mi. 

37 Ati Baba tỉ o rán mi ti jeri mi. Enyin kò 
gbó ohùn rè nigba kan ri, bệli ẹ kò ri àwo rè. 

38#E kò si ni òrọ rè lati ma gbé inu nyin: 
nitori eniti o rán, on li enyin kò gbagbó. 

39 4Enyin nwá inu iwe-mimó nitori enyin 


765 


rò pe ninu wọn li enyin ni ìye tỉ kò nipekun; 
wonyli sỉ li awon tỉ njẹri mi. 

40 Enyin kò sĩ fẹ lati wá sọdo mi, ki enyin ki 
o le ni ìye. 

41 Emi kò gbà ogo lọdọ enia. 

42 Sugbọn emi mò nyin pe, ẹnyin tikaran— 
yin kò ni ife Olorun ninu nyin. 

43 Emi wá li oruko Baba mi, ẹnyin kò si gbà 
mỉ: bi elomiran ba wá li oruko ara rè, on li 
enyin ó gbà. 

44 Enyin o tỉ se le gbagbó, enyin tỉ ngbà ogo 
lọdọ ara nyin, tỉ kò wá ogo tí o tỉ odọ Olorun 
nikan wá? 

45E máse rò pe, emi ó fñ nyin sùn lọdọ 
Baba: eniti nĩi nyin sùn wà, ani Mose, eniti 
enyin gbekele. 

48 Nitoripe enyin iba gbà Mose gbó, enyin 
iba gbà mi gbó: nitori o kọ iwe nipa tỉ emi. 

47 Sugbọn bi enyin kò ba gbà iwe rè gbó, 


enyin o tỉ se gbã òrọo mi gbó? 
óÓ 1LEHIN nkan wonyi, Jesu koja si apakeji 
okun Galili, tỉ ise okun Tiberia. 

2 Opo ijo enia sỉ tò ọ lehin, nitoriti nwọn ri 
isẹ àmi rè, tỉ o nạe lara awon alaisàn. 

3 Jesu sỉ gùn ori òke lọ, nibè li o sỉ gbé joko 
pẹlu awon ọmo-ehin rè. 

4 Ajo irekoja, odun awon Ju, si sunmọ etile. 

5JNjẹ bi Jesu tỉ gbé oju rè soke, tỉ o sỉ ri 
òpo enia wá sọdọ rè, o wi fun Filippi pe, Nibo 
li ao ti rà akara, ki awon wonyi le jẹ? 

§O sỉ sọ eyi lat đán a wò; nitoriti on 
tikararè mò ohun tỉ on ó $se. 

7 ƑFilippi đa a Iohùn pe, Akara igba owo iđẹ ko 
to fun wọn, tí olukuluku wọn iba fñi mu diẹ-die. 

8 Okan ninu awon omọo-ehin rè, Anderu, 
arakunrin Simoni Peteru wi fun u pe, 

9 Omodekunrin kan mbe nihinyl, tỉ o ni isu 
akara barle marun, ati eja kékèké meji: sugbọn 
kini wonyï je lãrin òpọ enia wonyi bi eyi? 

10 Jesu si wipe, E mu ki awon enia na joko. 
Koriko pipo si wà nibè. Bếli awon okunrin na 
joko, ìwon egbedogbọn enia ni iye. 

11 Jesu sỉ mu isu akara wonni; nigbati o sỉ tỉ 
dupe, o pin wọn fun awon oọmo-ehin rè, 
awon omo-ehin rè si pín wọn fun awon tỉ o 
joko; bệ gege sỉ li eja ni ìwon bi nwọn tỉ nfẹ. 

12Nigbat nwọn si yó, o wi fun awon 
omo-ehin rè pe, E kó ajekù tí o kù jo, ki 
ohunkohun máse segbé. 

13 Bệni nwon kó wọon jo nwon sỉ fi ajekù ìsu 
akara barle marun na kún agbọn mejila eyi tỉ 
o sikù, fun awon tỉ o jeun. 


JOHANNU 5,6 
18 Nitorina nigbati awon okunrin na ri isẹ 
àmi tỉ Jesu se, nwon wipe, Lõto eyi ni woli na 
tỉ mbò wá aiye. 

15 ÏNigbati Jesu si woye pe, nwon níẹ wá 
ifi agbara mu on lọ ifñ joba, o tún pada lọ sori 
òke on nikan. 

18 Nigbati alẹ sỉ lẹ, awon omo-ehin rè lọ 
sinu okun. 

17Nwon sỉ bọ sinu okò, nwọn sỉ rekoja 
okun lọ si Kapernaumu. Okunkun sỉ tỉ kùn, 
Jesu kò sỉ tỉ ide odo wọn. 

18 Okun si nru nitori efufu lile tỉ nfẹ. 

18 Nigbati nwon wà okò to bi ìwon furlongi 
mẹdogbọon tabi ogbòn, nwọn ri Jesu nrìn lori 
okun, o sỉ sunmo okò; èru sỉ bà wọn. 

20 Sugbọn o wi fun wọn pe, Emi ní; ẹ má 
bèru. 

2!Nitorina nwọn fi ayò gbà a sinu okò: 
lojukanna okò na sỉ de ilẹ ibiti nwon gbé nọ. 

22 Ni ijo keji, nigbati awon enia tỉ o duro li 
apakeji okun ri pe, kò sỉ ọkò miran nibè, 
bikose okanna ti awon oọmọo-ehin rè wò, ati 
pe Jesu kò ba awon oọmo-ehin rè wò inu okò 
na, sugbọn awon oọmo-ehin rè nikan li o lọ; 

23(Sugbọn awon okò miran tỉ Tiberia Wá, 
leti ibi tỉ nwọon gbe jẹ akara, lẹhin igbati 
Oluwa tỉ dupe:) 

24 Nitorina nigbati awon enia ri pe, Jesu kò 
sỉ nibè, tabi awon ọmo-ehin rè, awon pẹlu 
wò okò lọ sỉ Kapernaumu, nwọn nwá Jesu. 

25Nigbati nwọn sĩ ri ¡ li apakeji okun nwọn 
wi fun u pe, Rabbi, nigbawo nỉ iwo wá sihinyi? 

28 Jesu da wọn lohùn o si wipe, Lõto, lõto ni 
mo wi fun nyin, Enyin nwá mi, ki ise nitoriti 
ẹnyin rỉ isẹ àmi, sugbọn nitori enyin jẹ isu 
akara womni, enyin sỉ yó. 

2TE máse sise fun onje tỉ isegbé, sugbọn 
fun onje tỉ iwà tỉ di ìye ainipekun, eyiti 
Omo-enia yio fifun nyin: nitoripe on nỉ, ani 
Olorun Baba tỉ fi edidi dí. 

28 Nigbana ni nwọon wi fun u pe, Kili awa o 
ha se, ki a le se ise Olorun? 

29 Jesu dahùn o si wi fun wọn pe, Eyi ni isẹ 
Olorun pe, ki enyin ki o gbà eniti o rán gbó. 

30 Nigbana ni nwọn wi fun u pe, Isẹ ami 
kini iwo nse, ki awa le ri, ki a sỉ gbà ọ gbó? isẹ 
kini iWo se? 

31 Awon baba wa je manna li aginjù; gege bi 
a tỉ kọ o pe, O fi onje fưn wọn je lati orun wá. 

32ˆNigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Lõtọ, 
lõto ni mo wïi fưn nyin, kì ise Mose li o fi onje 
nì fun nyin lati orun wá; sugbọn Baba mi li o 
fi onje otito nì fun nyin lati orun wá. 


JOHANNU 6, 7 

33 Nitoripe onje Olorun li eniti o tỉ orun 
Sokale Wá, tỉ o sỉ f ìye fun araiye. 

34Nigbana ni nwoọn wi fun u pe, Oluwa, 
mã fun wa li onje yi titi lai. 

35Jesu wi fun wọn pe, Emi li onje ìye: 
cnikeni tỉ o ba tò mi wá, ebi kì yio pa a; eniti o 
ba si gbà mi gbó, orungbe kì yio gbẹ ẹ mó lai. 

3 Supbọn mo wi fun nyin pe, Enyin tí ri 
mi, ẹ kò si gbagbó. 

37 Ohun gbogbo tỉ Baba fifun mi, yio tò mi 
Wá; eniti o ba si tò mi wá, emi kì yio ta a nủ, 
bí o tỉ wũ ki o0 ri. 

38 Nitori emi sọkale lati orun wá, ki ise lati 
mã se ife tỉ emi tikarami, bikose ifẹ tỉ eniti o 
Tán mi. 

39 Eyi sỉ ni ife Baba tỉ o rán mi, pe ohun 
gbogbo tỉ o fifun mi, ki emi ki o máse sọ okan 
nùủ ninu wọn, sugbọn ki emi ki o le ji wọn 
dide nikehin ojo. 

40 Eyi sỉ ni ife eniti o rán mi, pe ẹnikeni tỉ o 
ba rí Omọ, tỉ o ba sỉ gbà a gbó, kỉ o le ni iye 
ainipekun: Emi ó sỉ jí ¡ đide nikehin ojo. 

41Nigbana ni awon Ju nkùn sỉ i, nitoriti o 
Wipe, Emi ni onje tỉ o tỉ orun sọkale wá. 

42 Nwọn si wipe, Jesu ha kó eyi, mo Jose— 
fu, baba ati iya eniti awa mò? etise wipe, Emi 
tỉ orun sọokale wá? 

43 Nitorina Jesu dahũn, o sỉ wi fun wọn pe, 
E máse kủn lãrin ara nyin. 

44 Kò si enikeni tỉ o le wá sọdọ mi, bikosepe 
Baba tỉ o rán mi fà a: Emi ó sỉ jí ¡ đide nikehin 
QJọ. 

45 A sá tỉ Ko ọ ninu iwe awon woli pe, A o sỉ 
kó gbogbo wọn lati odọ Olorun wá. Nitorina 
cenikeni tỉ o ba tỉ gbó, tỉ a sỉ tỉ odọ Baba kó, on 
li o nộ mi wá. 

48 Kosepe enikan tỉ ri Baba bikose eniti o tỉ 
odọ Olorun wá, on li o tỉ ri Baba. 

47 Lõto, lõto ni mo wi fun nyin, Eniti o ba 
gbà mi gbó, o nỉ ìye ainipekun. 

48 Emi li onje ìye. 

43 Awon baba nyin je manna li aginjủ, nwon 
Sỉ kú. 

50 Eyi ni onje tỉ o tỉ orun sokale wá, ki enia 
le mã je ninu rệ ki o má sĩ kú. 

51 Emi ni onje ìye nì tỉ o tỉ orun sọkale wá: bi 
cnikeni ba je ninu onje yi, yio yè titi lailai: onje 
na tỉ emi o sỉ ñfunni li ara mi, fun iye araiye. 

52 Nitorina li awon Ju se mba ara wọn jiyàn, 
Wipe, okunrin yi yio tỉ se le fi ara rè fun wa 
lati je? 

53 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Lõto, lõto 
ni mo wi fun nyin, Bikosepe enyin ba jẹ ara 


766 


Omo-enia, ki enyin si mu èje rè, enyin kò ni 
ìye ninu nyin. 

54 Enikeni tỉ o ba je ara mị, tỉ o ba si mu èj€ 
mi, o nỉ ìye tí kò nipekun; Emi ó sỉ jí ¡ đide 
nikehin ojo. 

55 Nitori ara mi li ohun jije nitõto, ati èje mi 
li ohun mimu nitõtọ. 

58 Eniti o baje ara mị, tỉ o ba si mu èje mi, o 
ngbé inu mi, emi si ngbé inu rè. 

57 Gege bi Baba alãye tỉ rán mi, tỉ emi sỉ ye 
nipa Baba: gẹge bệli eniti o je mi, on pẹlu yio 
yè nipa mi. 

58 Eyi sỉ li onje na tỉ o sokale lati orun wá: ki 
ise bi awon baba nyin tỉ jẹ manna, tỉ nwọon sỉ 
kú: eniti o ba je onje yi yio yè lailai. 

58 Nkan wonyi li o sọ ninu sinagogu, bi o tỉ 
nkọni ni Kapernaumu. 

80 Nitorina nigbati òpọ awon omo-ehin rè 
gbó eyi, nwon wipe, òrọ tỉ o le li eyi; tani le 
gbó ọ? 

81 Nigbati Jesu sỉ mộ ninu ara rè pe, awon 
omọo-ehin rè nkùn sỉ òrọ na, o wi fun wọn 
pe, Eyi je ikosè fun nyin bị? 

82 Nje, bi enyin ba sỉ ri tỉ OQmo—-enia ngòke 
lọ sibi tỉ o gbé tí wa ri nkó? 

83 Emí ni isoni đi ãye; ara kò ni ère kan; òro 
Womni tí mo sọ fun nyin, ẹmi ni, ìye sỉ ni. 

54Sugbọn awon kan wà ninu nyin tỉ kò 
gbagbó. Nitori Jesu mò lati ìbere wá eniti 
nwọn ise tỉ ko gbagbó, ati eniti yio fi on hàn. 

55 O si wipe, Nitorina ni mo se wïi fun nyin 
pe, Kò sỉ eniti o le tò mi wá, bikosepe a fifun u 
lati odọ Baba mi wá. 

88 Nitori eyi òpọ awon omo-ehin rè pada 
sehin, nwọn kò sỉ ba a rìn mó. 

87Nitorina Jesu wi fun awon meijila pe, 
Enyin pẹlu nfẹ lọ bi? 

88 Nigbana ni Simoni Peteru da a lohùn 
Wipe, Oluwa, Odọ tali awa o lọ? iwo li o ni 
òrọ ìye ainipekun. 

89 Awa sỉ tỉ gbagbó, a si mò pe, iwo ni Kristi 
na, Omo Olorun alãye. 

?0 Jesu da won lohũn pe, Enyin mejila kó ni 
mo yản, okan ninu nyin kò ha si yà Èsu? 

"!O nsọ tỉ Judasi Iskariotu ọmo Simoni: 
nitoripe on li eniti yio fi ¡ hàn, okan ninu awon 
meiila. 


1LEHIN nkan wonyi Jesu nrìn ni Galili: 
nitoriti kò fe rìn ni Judea, nitori awon Ju 
nwá òna ati pa a. 
? Ajo awon Ju tỉ ise ajo ìpagó, sunmọ etile tan. 
#Nitorina awon arakunri rè wi fun u pe, 


767 


Lọ kuro nihinyi, kí o sỉ lọ sỉ Judea, ki awon 
omọ-ehin rẹ pẹlu ki o le ri isẹ rẹ tỉ iwo nạe. 

#Nitoripe kò sỉ enikeni tí ise ohunkohun 
nikòko, tỉ on tikararè sỉ niẹ ki a mò on ni 
gbangba. Bi iwo ba nse nkan wonyi, ñ ara rẹ 
hàn fun araiye. 

5Nitoripe awon arakunrin rè kò tíle gbà a gbó. 

SNigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Akokò 
temi kò tỉ ide: sugbọn akokò ti nyin ni imura 
tan nigbagbogbo. 

7Aiye kò le korira nyin; sugbọn emi li o 
korira, nitoriti mo jeri gbe e pe, ise rệ buru. 

8Enyin ẹ gòke lọ sỉ ajo yi: emi kì yio tỉ 
igoke lọ sỉ ajo yi; nitoriti akokò temi kò tỉ ide. 

9 Nigbati o tỉ sọ nkan wonyi fun wọn tan, o 
duro ní Galili sibè. 

10 Sugbon nigbati awon arakunrin rè gòke 
lọ tan, nigbana li on sỉ gòke lọ sỉ ajo na pẹlu, 
kì ise ni gbangba, sugbọn bi enipe nikòkọ. 

1!Nigbana li awọon Ju si nwá a kiri nigba 
ajo, Wwipe, Nibo li o wà? 

12 Kikùn pipo si wà larin awon ïjọ enia nitori 
rè: nitori awon kan wipe, Enia rere ní ise: awon 
Tniran wipe, Bệkọo; sugbọn o ntàn enia je ni. 

13Supbọn kò sỉ enikan tỉ o sòro rè ni 
gbangba nitori ìberu awon Ju. 

14 {Nigbati ajo de arin Jesu gòke lọ sỉ tẹm— 
pili o si nkóni. 

15 Enu sỉ yà awon Ju, nwon wipe, okunrin 
yï tỉ se mò iwe, nigbati ko kó èkó? 

16 Nitorina Jesu da wọn lohùn, o sỉ wipe, 
Ekó mi kí ise temi, bikose tỉ eniti o rán mi. 

17 Bi enikeni ba fẹ lati se ife rè, yio mò niti 
ẹkó na, bi iba se tỉ Olorun, tabi bi emi ba nsọ 
tỉ ara mi. 

18 Eniti nsò tỉ ara rè nwá ogo ara rè: sugbọn 
eẹniti nwá ogo eniti o rán a, on li olõto, kò sỉ sỉ 
aisododo ninu rè. 

198 Mose kò ha ñ on fun yin, kò si enikeni 
ninu nyin tỉ o pa oñn na mó? Ẽse tỉ enyin ñ 
nwá òna lati pa mi? 

29 ljọ enia dahùn nwon sỉ wipe, Iwo lí emi 
èsu: tani nwá òna lati pa ọ? 

21! Jesu đahùn o sỉ wi fun wọn pe, kìki ise 
àmi kan ni mo se, ẹnu si yà gbogbo nyin. 

22 Nitori eyi ni Mose f ìkolà fun nyin (kì ise 
nitoriti ise tỉ Mose, sugbọn tỉ awon baba); 
nitorina ẹ sỉ nko enia ni ilà lí ojo isimi. 

23 Bi enia ba ngbhà ikola li ojo isimi, ki a ma 
bà rủ oñn Mose, ẹ ha tỉ se mbinu si mi, nitori 
mo mu enia kan larada sảsa li ojo isimi? 

24E máse idajo nipa ode ara, sugbọn ẹ mã 
se iđajo ođođo. 


JOHANNU 7 


25Nigbana li awon kan nínu awon ara 
Jerusalemu wipe, Eniti nwon nwả òna ati pa 
kó yi? 

2§ Sỉ wo o, o nsoro ni gbangba, nwọn kò sỉ 
wi nkankan sỉ ¡. Awon olori ha mò nitõto pe, 
eyi ni Kristi na? 

27 Sugbon awa mò ibi tỉ okunrin yi gbé tỉ 
wá: sugbọn nigbati Kristi ba de, kò sỉ eniti yio 
mò ibiti o gbé tí wà. 

28 Nigbana ni Jesu kigbe ni tẹmpili bi o tỉ 
nkóni, wipe, Enyin mò mi, ẹ sí mò ibiti mo tí 
Wá: emi ko si wá fun ara mi, sugbọn olõto li 
ẹniti o rán mi, ẹniti enyin kò mò. 

29 Sugbon emi mò ọ: nitoripe lọdọ rè ni mo 
tỉ wá, on li o sỉ rán mi. 

30 Nitorina nwon nwá òna ati mú u: sugbọn 
kò si enikan tỉ o gbé owó le e, nitoriti wakati 
rè kò tỉ ide. 

3! Òpo ninu ijo enia sỉ gbà a gbó, nwọn sỉ 
wipe, Nigbati Kristi na ba de, yio ha se isẹ 
àmi jù wonyi lọ, tỉ okunrin yï tỉ se? 

324Awon Farisi gbó pe, ijo enia nsọ nkan 
wonyi labelè nipa rè; awọon Farisi ati awon 
olori alufã si rán awon onse lọ lati mu u. 

33 Nitorina Jesu wi fun wọn pe, Niwon igba 
điẹ sỉ ¡ li emi wà pẹlu nyin, emi o sỉ lọ sọdọ 
eẹniti o rán mi. 

34 Enyin yio wá mi, enyin kì ylo sỉ ri mi: ati 
ibiti emi ba wà, enyin kì yio le wá. 

35 Nitorina li awon Ju mba ara wọn sọ pe, 
Nibo ni okunrin yi yio gbé lọ, tỉ awa kì yio ñ 
ri i? yio ha lọ sarin awon Hellene tỉ nwọon 
fonká kiri, ki o sỉ ma kó awon Hellene bị? 

3® Oro kili eyi tỉ o sọ yi, Enyin ó wá mi, ẹ 
kì yio sỉ ri mi: ati ibiti emi ba wà, enyin kì yio 
le wá? 

37 Lojo ikehìn, tỉ ise ojo nla ajo, Jesu duro, o 
sỉ kigbe, wipe, Bí òrùngbeẹ ba ngbẹ enikeni, kỉ 
o tọ mi wả, ki o sỉ mu. 

38 Enikeni tỉ o ba gbà mi gbó, gẹgẹ bi 
iwe-mimó tỉ wïi, lati inu rè ni odò omi ìye yio 
tỉ ma sàn jade wá. 

39 (Sugbọn o sọ eyi niti Emi, tỉ awọon tỉ o 
gbà a gbó mbòwá gbà: nitori a kò tỉ iñ Emi 
Mimó funni; nitoriti a kò tỉ ise Jesu logo.) 

40 4Nitorina nigbati òpo ninu ijo enia gbó 
òro wonyi, nwon wipe, Loto eyi ni woli na. 

#!Awon miran wipe, Eyi ni Kristi na. 
Sugbon awon kan wipe Kinla, Kristi yio ha tí 
Galili wá bị? 

42Iwe-mimó kò ha wipe, Kristi yio tỉ inu 
irú omo Dafidi wá, ati Betlehemu, ilu tỉ DaRdi 
ti wà? 


JOHANNU 7, 8 

43 Bếni iyapa wà larin ijo enia nitori rè. 

44 Awon miran ninu wọn si fé lati mu u; 
sugbọn kò sỉ enikan tỉ o gbé owó le e. 

45 Nitorina awon onse pada tò awon olori 
alufa ati awon Farisi wá; nwọn sỉ wi fun wọn 
pe, Ẽse tỉ enyin kò f mu u wá? 

48 Awon onse dahủn wipe, Kò si eniti o tỉ 
isòro bi okunrin yi ri. 

47 Nitorina awon Farisi da wọn lohùn wipe, 
A ha tàn enyin jẹ pẹlu bi? 

48O ha sỉ enikan ninu awon ïjoye, tabi 
awon Farisi tỉ o gbả a gbó? 

49 Sugbon ïjo enia yi, tỉ kb mò ofñn, di eni 
ifibu. 

50 Nikodemu sỉ wi fun wọn pe, (eniti o tò 
Jesu wá loru, o je okan ninu wọn), 

51 Ofin wa nge idajo enia ki o to gbọ tỉ nu 
rè, ati kỉ o to mò ohun tỉ o se bỉ? 

52 Nwọon dahùn nwọn si wi fun u pe, Iwo 
pẹlu nse ara Galili ndan? Wá kirl, kỉ o sỉ WwÖ: 
nitori kò sĩ woli kan tỉ o tỉ GalHli đide. 

53 Nwọn sỉ lọ olukuluku sỉ ile rệ. 


8 1JESU sỉ lọ sỉ ori òke OIifi. 
2O sỉ tún pada wá sỉ tẹmpili ni kutukutu 
owurò, øbogbo enia sỉ wá sọđọ rè; o sĩ joko, o 
nkó wọn. 

3Awon akowe ati awon Farisi sỉ mu 
obinrin kan wá sodđọ rè, tỉ a mu ninu pansaøa; 
nigbati nwọn si mu u duro larin, 

4 Nwọn wïi fun u pe, Olukoni, a mu obinrin 
yi ninu pansaga, ninu sise e pãpã. 

SNjẹ ninu oñn, Mose pase fun wa lati sọ 
iru awon bệ li okuta pa: sugbọn iwo ha tỉ wi? 

8 Eyini nwon wi, nwon ndán a wò, ki nwọn 
ba le ri ohun lati fi ¡ sùn. Sugbọn Jesu bẹre 
Sile, o sỉ nñi ika rệ kọwe nỉ ilẹ. 

?Sugbọon nigbati nwon mbi ¡ lẽre sibesibe, 
o gbé ara rè soke, o sỉ wi fun wọn pe, Eniti o 
ba se ailese ninu nyin, je kỉ o kó sọ okuta lũ u. 

8O sĩ tún bệrè sile, o nkọwe nỉ ilẹ. 

3Nigbati nwọn gbọ eyi, nwọn si jade lọ 
lọkðkan, bẹre lati odọ awon àgba titi de awon 
tỉ o kehin; a sỉ f Jesu nikan sile, ati obinrin na 
lãrin, nibiti o tỉ wà. 

10 Jesu sỉ gbé ara rè soke, o sỉ wi fun u pe, 
Obinrin yi, awon đả? kò sỉ enikan tỉ o đa ọ lẹbi? 

11 O wipe, Kö sỉ enikan, Oluwa. Jesu sỉ wi 
fun u pe, Bệli emi na kò da ọ lẹbi: mã lọ, lati 
igbayi lọ má dẹsè mó. 

12 f[Jesu sỉ tún sọ fun wọn pe, Emi ni imolẹ 
aiye; cniti o ba tộ mi lehin ki yio rìn ninu 
òkunkun, sugbọn yio ni imọole iye. 


768 


18 Nitorina awon Farisi wi fun u pe, Iwo 
njeri ara re; eTÍ rẹ ki ise otitọ. 

14 Jesu dahùn o sỉ wi fun won pe, Bi mo tile 
nịjeri fun ara mi, otito li erí mi: nitoriti mo mò 
ibii mo tỉ wá, mo sỉ mò ibiti mo nlọ; sugbọn 
enyin köò le mò ibiti mo tỉ wá, ati ibiti mo nlọ. 

15Enyin nẹe idajo nipa tỉ ara; emi kò $e 
idajo enikeni. 

18 Sugbon bi emi ba sỉ se idajo, otito nỉ idajo 
mi: nitori emi nikan kó, sugbọn emi ati Baba 
tỉ o rán mi. 

17E sỉ kọ ọ pẹlu ninu ofin nyin pe, otito li 
erí enia meji. 

18 Emi li eniti njẹri ara mi, ati Baba tỉ o rán 
mi sỉ njeri fun mi. 

18 Nitorina nwon wi fun u pe, Nibo ni Baba 
rẹ wà? Jesu dahùn pe, Enyin kò mò mi, bẹli ẹ 
kò mộ Baba mi: ibasepe ẹnyin mò mi, enyin 
iba sỉ tỉ mộ Baba mi pẹlu. 

20 ro wonyi ni Jesu sọ nibi i§ura, bi o tỉ 
nkóni ni tẹmpili: ẹnikeni ko sỉ mu du; nỉtori 
wakati rè ko tỉ ide. 

2! Nitorina o tun wi fun wọn pe, Emi nlọ, 
enyin yio sỉ wá mi, e ó sỉ kú ninu èse nyin: 
ibiti emi gbe nlọ, enyin kì ó le wá. 

22 Nitorina awon Ju wipe, Ôn o ha pa ara rè 
bị? nitoriti o wipe, Ibiti emi gbé nlọ, enyin ki 
ó le wá. 

23O si wi fun wọn pe, Enyin tỉ isale wá; 
emi tỉ oke wá: enyin je tỉ aiye yi; emi kì ise tỉ 
aiye yi. 

24 Nitorina ni mo se wi fun nyin pe, ẹ ó kú 
nỉnu èse nyin: nitori bikosepé ẹ ba gbagbó pe, 
emi ni, ẹ ó kú ninu èse nyin. 

25 Nitorina nwon wi fun u pe, Tani iwo ise? 
Jesu si wi fun wọn pe, Ani eyinì tỉ mo tỉ wi 
fun nyin li àtetekose. 

28 Mo nỉ ohun pupò lati sọ, ati lati se idajo 
nipa nyin: sugbọn olõtọ li eniti o ran mi, ohun 
tỉ emi sỉ tỉ gbọ lati odọ rè wá, nwonyï li emi 
nsọ fun araiye. 

?? Kỏ yé wọn pe, tỉ Baba li o nsọ fun wọn. 

28 Nitorina Jesu wi fun wọn pe, Nigbati 
ba gbé Qmo-enia soke, nigbana li ẹ o mò pe, 
emi ni, ati pe emi kò dá ohunkohun se fun ara 
mỉ; sugbọn bi Baba tỉ kó mi, emi nsọ nkan 
wonyi. 

2 Eniti o rán mi sỉ mbe pẹlu mi: kò jowo 
emi nikan sỉ; nitoriti emi nse ohun tỉ o wũ u 
nigbagbogbo. 

30 Bị o tỉ nsọ nkan wonyl, òpọ enia gbà a 
ghó. 
31 Nitorina Jesu wi fun awon Ju tỉ o gbả a 


769 


gbó pe, Bi enyin ba duro ninu òrọ mi, nigbana 
li enyin je omọ-ehin mi nitötọ. 

32E ó si mộ otito, otito yio sỉ sọ nyin đi 
omnira. 

33 4Nwon da a lohùn wipe, Irú_-omo Abra— 
hamu li awa ise, awa kò sỉ se erú fun enikeni 
ri lai: iwo ha se wipe, E o đi omnira? 

34 Jesu da won lohun pe, Lõtọ, lõto ni mo wi 
fun nyin, Enikeni tỉ o ba ndẹse, on li erú èsẹ. 

35 Erú kì si igbé ile titilai: Qmo ni igbe ile 
titilai. 

38 Nitorina bi Omo ba sọ nyin di omnira, ẹ 
ó đi omnira nitõto. 

37Mo mò pe irú-omo Abrahamu li enyin 
ise; sugbọn ẹ nwá òna ati pa mi, nitori ro mi 
kô ri àye ninu nyin. 

38 Ohun tỉ emi tỉ ri lọdọ Baba ni mo nsọ: 
enyin pẹlu si nge eyi tỉ ẹnyin tỉ gbọ lati odọ 
baba nyin. 

39 Nwọon dahùn nwọon sỉ wi fun u pe, Abra— 
hamu nỉ baba wa. Jesu wi fun wọn pe, Ibasepe 
omọ Abrahamu li enyin ise, ẹnyin iba se isẹ 
Abrahamu. 

40 Sugbọon nisisiyi enyin nwá òna ati pa mi, 
eniti o sọ otito fun nyin, eyi tỉ mo tỉ gbó lọdọ 
Olorun: Abrahamu kö se eyi. 

41Enyin nẹe isẹ baba nyin. Nigbana ni 
nwọon wi fun u pe, Á ko bí wa nipa pansaga: a 
ni Baba kan, eyini li Olorun. 

42Jesu wi fun wọn pe, Ibasepe Olorun nỉ 
Baba nyin, enyin iba feran mi: nitoriti emi tỉ 
gdọ Olorun jade, mo si wá: bệli emi kò si wá 
fun ara mi, sugbọn on li o rán mi. 

43 Ẽtise tỉ ede mi kò fi yé nyin? nitorl ẹ ko 
le gbó òrọ mi ni. 

44 Tỉ esu baba nyin li enyin ise, ifekufe baba 
nyin lí ẹ si níẹ se. Apania li on ise lati 
atetekose, ko si duro ni otito; nitoriti kò sỉ 
otito ninu rè. Nigbati o ba nseke, ninu ohun 
tirệ li o nsọ, nitori eke ni, ati baba eke. 

45 Sugbọn nitori emi sọ otito fun nyin, ẹ kò 
sỉ gbà mi gbó. 

48 Tani ninu nyin tỉ o tỉ iđá mi li ẹbi èsẹ? Bi 
mo ba nsọ otito ẽse tỉ enyin kò fi gbã mi gbó? 
nitori eyi li enyin kò se gbọ, nitori enyin kì ise 
ti Olorun. 

48 Awvon Ju dahùn nwọn sỉ wi fun u pe, 
Awa kò wi nitõto pe, ara Samaria ni iWQ ise, 
ati pe iwo li emi &su? 

49Jesu dahùn wipe, Emi kò li ẹmi su; 
sugbon emi mbolá fun Baba mi, enyin kò sỉ 
bọla fun mi. 


JOHANNU 8, 9 
50 Emi kò wá ogo ara mi: ẹnikan mbe tỉ o 
nWà a tí o sỉ nge idajo. 

31 Lõto, lõtọo ni mo wi fun nyin, Bi enikan 
ba pa òrọ mi mó, kí yio ri ikú lailai. 

52 Awon Ju wi fun u pe, Nigbayi ni awa mò 
pe iwo li ẹmi èsu. Abrahamu kú, ati awon 
woli; iWo sỉ wipe, Bi enikan ba pa òrọ mi mó, 
kì yio tó ikú wö lailai. 

53 Iwo ha pòju Abrahamu baba wa lọ, eniti 
o kú? awon woli sỉ kú: tani iwo nñ ara rẹ pè? 

54 Jesu dahùn wipe, Bi mo ba nyìn ara mi li 
ogo, ogo mi kò jẹ nkan: Baba mi ni eniti nyìn 
mi li ogo, eniti enyin wipe, Olorun nyin nỉ ise: 

55 E kò sỉ mộ ọ; sugbọn emi mò ọ: bi mo ba 
sỉ wipe, emi kò mộ ọ, emi ó di eke gege bi 
enyin: sugbọn emi mò ọ, mo si pa Òro rè mó. 

58 Abrahamu baba nyin yò lati ri ojo mi: o sỉ 
Tỉ Í, O Sỉ VỘ. 

57 Nitorina awon Ju wi fun u pe, Odún rẹ 
kò tỉ ito adọta, iwo sỉ tỉ ri Abrahamu? 

58 Jesu sỉ wi fun wọn pe, Lõto, lõtọ ni mo 
wi fun nyin, Ki Abrahamu to wà, emi tí wà. 

59 Nitorina nwọn gbé okuta lati sọ lũ u: 
sugbọn Jesu ñ ara rè pamó, o si jade kuro nỉ 
tẹmpili. 


1BI o sỉ tỉ nkoja lọ, o ri okunrin kan tí o 
foju lati igba ibí rè wá. 

2Awon ọmo-ehin rệ si bi ¡ lẽre, wipe. 
Olukoni, tani dẹse, okunrin yi tabi awon obi 
rè, tỉ a f bi ¡ li afoju? 

3Jesu dahun pe, Kì ise nitoriti okunrin yi 
dẹse, tabi awon obi rè: sugbọn ki a le fi isẹ 
Olorun han lara rè. 

4Emi kô le se alaise isẹ eẹniti o rán mi, 
nigbati ise san: oru mbộ wá nigbati ẹnikan 
kì o le se is. 

5Niwon igba tí mo wà lí aiye, eml ni imolẹ 
aiye. 

8 Nigbati o tỉ wi bệ tan, o tutó silẹ, o sỉ fi itó 
na se amộ, o sỉ fñi amò na pa oju afoju na, 

7O sỉ wi fun u pe, Lọ, wè ninu adagun 
Siloamu, {itumộ eyi ti ijẹ Ránlọ.) Nitorina o 
gbã òna rè lọ, o wè, o sỉ de, o nriran. 

8 Njẹ awon aladugbo ati awon tí o ri ¡ nigba 
atijo pe alagbe ni ise, wipe, Eniti o tỉ njoko 
sagbe kó yi? 

9 Awon kan wipe, On nỉ: awon elomiran 
wipe, Bệkọ, o jo ọ ni: sugbọn on wipe, Emi ni. 

10 Nitorina ni nwọn wi fun u pe, Nịe oju rẹ 
tỉ se lâ? 

11 O dahn o sỉ wi fun wọn pe, okunrin kan 
tỉ anpê ni Jesu li o se amò, o sỉ ñ kùn mi loju, 


JOHANNU 9, 10 
o sỉ wi fun mi pe, Lọ si adagun Siloamu, ki o Sỉ 
Wè: emi sỉ lọ, mo wè, mo si riran. 

12Nwon sỉ wi fun u pe, On na ha đà? O 
wipe, emi kò mò. 

139Nwon mu eniti oju rè tỉ fộ ri wá sọdọ 
awon Farisi. 

14 Nje ojo isimi lọjo na nigbati Jesu se amò 
na, tỉ o sỉ là a loju. 

15 Nitorina awon Farisi pẹlu tún bi i lẽre, bi 
o tỉ se riran. O si wi fun wọn pe, O ñ amò le 
oju mi, mo si wè mo sỉ riran. 

18 Nitorina awon kan ninu awon Farisi 
wipe, okunrin yi kò tỉ odọ Olorun wá, nitoriti 
kò pa ojo isimi mó. Awon elomiran wipe, 
okunrin tỉ ise elese yio ha tỉ se le se irú isẹ 
àmi wonyi? Iyapa sỉ wà larin wọn. 

1?Nitorina nwọn sỉ tun wi fun afoju na pe, 
Kini iwo wi nitori rè, nitoriti o là ọ loju? O sỉ 
wipe, Woli ni ise. 

18 Nitorina awon Ju kò gbagbó nitori rè pe, 
oju rè tỉ fÓ ri, ati pe o sỉ tún riran, titi nwọn fi 
pe awon obi eniti a tỉ là loju. 

198Nwọn si bi wọn lẽre, wipe, Eyi li oọmo 
nyin, eniti enyin wipe, a bí ¡ li afoju? ẽhase tỉ 
0 riran nisisiyi? 

20 Awon obi rè da wọn lohùn wipe, Awa 
mò pe mo wa li eyi, ati pe a bí i li afoju: 

2! Sugbọn bi o tỉ se nriran nisisiyi awa kò 
mò; tabi eniti o la a loju, awa kò mò: eniti o 
gbónjú ni ise; ẹ bi ¡ lẽre: yio wi fun ara rệ. 

22Nkan wonyi li awon obi rè sọ, nitoriti 
nwọn bèru awon Ju: nitori awon Ju tí ñ ohùn 
sokan pe, bi enikan ba jewo pe, Kristi ni ise, 
nwọn ó yọ ọ kuro ninu sinagogu. 

23 Nitori eyi li awon obi rè ñ wipe, Eniti o 
gbónjú ni ise; ẹ bi ¡ lẽre. 

24Nitorina nwọn pè okunrin afoju na 
lệkeji, nwon sỉ wi fun u pe, Fi ogo fun Olo— 
run: awa mò pe elese li okunrin yïi ise. 

25 Nitorina o dahùn o si wipe, Bi elese nị, 
emi kò mò: ohun kan ni mo mò, pe mo tỉ foju 
Tỉ, mo riran nisisiyi. 

26 Nitorina nwon wi fun u pe, Kili o se sỉ ọ? 
o tỉ se là ọ loju? 

?7O đa wọn lohùn wipe, Emi tỉ sọ fun nyin 
na, enyin ko sỉ gbó: nitori kini ẹnyin se níẹ 
tún gbó? enyin pẹlu nfẹ se omọ-ehin rè bi? 

28 Nwọn sỉ ñ ¡ se eleyà, nwọn si wipe, Iwo 
li omo-ehin rè; sugbọn ọmo-ehin Mose li 
awa. 

2 Awa mò pe Olorun ba Mose sòrọ: sugbọn 
bỉ o se tỉ eleyi, awa kò mộ ibiti o gbé tí wá. 

30 Qkunrin na dahùn o sỉ wi fun wọn pe, 


770 


Ohun iyanu sá li eyi, pe, enyin kò mò ibiti o 
gbé tỉ wá, sugbọn on sá tỉ là mi loju. 

3lAwa mò pe, Olorun ki igbó tỉ elese: 
sugbọn bi enikan ba se olufokansin si Olorun, 
tỉ o ba sỉ nse ifẹ rè, on nỉ igbó tirè. 

32Lati igba tí alye tỉ sệ, a kò ti igbó pe, 
eẹnikan là oju eniti a bí li afoju rí. 

33 Ibasepe okunrin yi ko tỉ odọ Olorun wá, 
kì ba ti le se ohunkohun. 

34 Nwọn si dahùn wi fun u pe, Ninu se li a 
bỉ iwo patapata, iwo si nkó wa bi? Nwọn sĩ tì ¡ 
sode. 

35 Jesu gbó pe, nwon tỉ tì ¡ sode; nigbati o sỉ 
Tỉ i, o wipe, Iwo gbà mo Olorun gbó bi? 

3 On si dahùn wipe, Tani, Oluwa, ki emi ki 
o le gbà a gbó? 

37 Jesu wi fun u pe, Iwo tỉ ri i, on na si ni 
eniti mba ọ sòrọ yi. 

38O sỉ wipe, Oluwa, mo gbagbó, o sỉ wole 
fun u. 

39 4 Jesu sỉ wipe, Nitori idajo ni mo se wá sỉ 
aiye yi, ki awon tỉ kò riran, le riran; ati ki 
awon tỉ o riran le di afoju. 

40 Ninu awon Farisi tỉ o wà lọdọ rè gbó nkan 
Wonyi, nwọn sỉ wi fun u pe, Awa pẹlu foju bi? 

#1 Jesu wi fun wọn pe, Ibasepe enyin foju, 
ẹnyin kì ba tỉ li èsẹ: sugbọn nisisiyi ẹnyin 
wipe, Awa riran; nitorina èsẹ nyin wà sibè. 

Í W) 1 LÕTỌ, lõto ni mo wi fun nyin, Eniti 

kò ba gbà enu-òna wò inu agbo 
agutan, sugbọn tỉ o ba gbà ibomiran gùn oke, 
on na li olè ati ọlọsà. 

?Sugbọn eniti o ba ba tỉ enu-òna wole, on 
ni ise olusọ awon agutan. 

3On nỉ oludèna silekun fun; awon agutan 
si gbọ ohùn rè: o sỉ pè awon agutan tirè lí 
orukọ, o sỉ se amòna wọn jade. 

#®Nigbati o sỉ mu awon agutan tirè jade, o 
$iwaju wọn, awon agutan si ntò ọ lẹhin: 
nitoriti nwọn mò ohùn rè. 

5 Nwọn kò je tò alejò lẹhin, sugbọn nwọn a 
ma sá lọdọ rè: nitoriti nwọn kò mò ohùn alejò. 

8 Owe yi ni Jesu pa fun wọn: sugbọn òye 
ohun tỉ nkan womni je tỉ o nsọ fun wọn kò yé 
wọn. 

TNitorina Jesu tún wi fun wọn pe, Lõto, lõto 
ni mo wi fun nyin, Emi ni ilekun awon agutan. 

8Olè ati olosà ni gbogbo awon tí o tỉ wá 
$iwaju mi: sugbọn awon agutan kò gbó tỉ wọn. 

%Emi ni ilekun: bi ẹnikan ba ba odọ mi 
wole, on li a o gbà là, yio wole, yio sỉ jade, yio 
Sỉ ri koriko. 


771 


10 Olè kì iwá bikose lati jale, ati lati pa, ati 
lati parun: emi wá ki nwon le nỉ ìye, ani kí 
nwon le ni ¡ lọpolopo. 

11 Emi ni olusọ—-agutan rere: olusọ-agutan 
rere fñ emí rệ lele nitori awon agutan. 

12 Sugbon alagbase, tỉ kì ise oluso—-agutan, 
eniti awon agutan kì ise tirè, o ri ikõkò mbò, o 
sỉ ñ awon agutan sile, o sỉ sá lọ: ikõkò si mu 
awon agutan, o si fọn won ká kiri. 

13 Alagbase sá lọ nitoriti ise alagbase, Kò sỉ 
náni awon agutan. 

14Emi ni oluso-agutan rere, mo si mò 
awon temi, awon temi si mò mi. 

15 Gege bi Baba tỉ mò mị, tỉ emi si mò Baba; 
mo sỉ fi mí mi lele nitori awon agutan. 

18 Emi si ní awon agutan miran, tỉ kì ise tí 
agbo yi: awon li emi kò le se alaimu wá pẹlu, 
nwọn ó sỉ gbọ ohùn mi; nwọn o sỉ je agbo 
kan, olusọ-agutan kan. 

17Nitorina ni Baba mi se feran mi, nitoriti 
mo ñ emí mi lele, ki emi ki o le tún gbà a. 

18 Enikan kò gbà a lọwo mi, sugbọn mo fi i 
lele fun ara mi. Mo li agbara lati f í lele, mo sỉ 
li agbara lati tún gbà a. Ase yi ni mo tỉ gbà lati 
odọ Baba mi wá. 

19 Nitorina iyapa tun wà larin awon Ju ni— 
tori òro wonyi. 

20 Opo ninu wọn si wipe, O li emi èsu, ori 
rè sỉ baje; ẽse tỉ enyin ngbòrọ rè? 

21 Awon miran wipe, Wonyi kì ise òrọ eniti 
o li emi èsu. Emi èsu le là oju awon afoju bi? 

22 4O sĩ je ajo odun iyasimimó nỉ Jerusale— 
mu, igba otutù nỉ. 

23 Jesu si nrìn ni tempili, nì ìloro Solomoni. 

24 Nitorina awon Ju wá duro yi ¡ ká, nwọon 
sỉ wi fun u pe, Iwo ó tỉ mu wa $§e iyemeji pẹ 
to? Bi iwo nỉ ise Kristi na, wi fun wa gbangba. 

25 Jesu da wọon Iohùn wipe, Emi tí wi fun 
nyin, enyin kò sỉ gbagbó; ise tỉ emi nge li 
orukọo Baba mi, awon ni njeri mi. 

28 Sugbọn enyin kò gbagbó, nitori enyin kò 
sỉ ninu awon agutan mi, gege bi mo tí wi fun 
nyin. 

27 Awon agutan mi ngbọ ohùn mi, emi sỉ 
mò wọn, nwon a sỉ ma tò mi lehin: 

28 Emi si fun wọn nỉ ìye ainipekun; nwọn 
kì o sỉ segbé lailai, kò si sỉ eniti o le já wọn 
kuro li owó mi. 

29Baba mi, eniti o ñ wọn fun mi, pò ju 
gbogbo wọn lọ; kò sỉ sỉ eniti o le já won kuro li 
owó Baba mi. 

30 Òkan li emi ati Baba mi jasi. 

31 Awon Ju si tún he okuta, lati sọ lù u. 


JOHANNU 10, 11 
32 Jesu da wọon lohùn pe, Opolopo ise rere 
ni mo ñ hàn nyin lati odọ Baba mi wá; nitori 
ewo ninu isẹ womni l¡ enyin se sọ mi li okuta? 

33 Awon Ju sỉ da a lohùn, wipe, Awa kò sọ Ọ 
li okuta nitori isẹ rere, sugbọn nitori orọ—odi: 
ati nitori iwo tỉ ise enia níi ara rẹ se Olorun. 

34 Jesu da won lohùn pe, A kò ha tí kọ Ọ 
ninu oñn nyin pe, Mo tí wipe, olorun li enyin 
iạc? 

35 Bi o ba pè wọn li olorun, awon eniti a fi 
òro Olorun fun, a kò si le ba iwe-mimó je, 

3 Enyin ha nwi niti eniti Baba yà sỉ mimó, 
tỉ o sỉ rán si aiye pe, Iwo nsọro-odi, nitoriti 
mo wipe Omo Olorun ni mi? 

37 Bi emi kò ba se ise Baba mi, ẹ má§e gbà 
mi gbó. 

38 Sugbon bi emi ba se wọn, bí ẹnyin kò tile 
gbà mi gbó, ẹ gbà ise na gbó: ki ẹnyin kỉ o le 
mò, ki o sỉ le ye nyin pe, Baba wà ninu mi, 
emi si wà ninu rè. 

39Nwon sỉ tun nwá òna lati mu u: o sỉ bó 
lowo wọn. 

40O sỉ tún koja lọ sỉ apakeji Jordani si ibiti 
Johannu tỉ kó mbaptisi; nibè li o sỉ joko. 

#1 Awon enia pipọ sí Wá sọdọ rè, nwọn sỉ 
wipe, Johannu ko se ise àmi kan: sugbọn oti— 
tọ li ohun gbogbo tí Johannu sọ nipa tỉ okun— 
Tin yi. 

42 Awon enia pipo nibè sỉ gbà a gbó. 

Í Í 1 ARA okunrin kan sỉ se alaiđá, Lasa— 
ru, ara Betani, tỉ ise ilu Maria ati 
Marta arabinrin rè. 

2(Maria na li eniti o ñ ororo ikunra kùn 
Oluwa, tỉ o si f irun ori rè nù ese rè nù, 
arakunrin rè ni Lasaru ise, ara eniti kò đá.) 

3Nitorina awon arabinrin rè ranse sỉ ỉ, 
wipe, Oluwa, wo o, ara eniti iwo feran kò đa. 

#Nigbati Jesu si gbó, o wipe, Aisan yïi kì ise 
sỉ ikú, sugbọn fun ogo Olorun, kí a le yìn 
Omo Olorun logo nipase rè. 

5Jesu si feran Marta, ati arabinrin rè, ati 
Lasaru. 

8Nitorina nigbati o tí gbó pe, ara rè kò đa, öø 
gbé ijo meji si ¡ nibikanna tỉ o gbé wà. 

TNje lẹhin eyi li o wi fun awon oọmo-ehin 
rè pe, E je ki a tún pada lọ si Judea. 

8 Awon ọmo-ehin rè si wi fun u pe, Rabbi, 
ni lộlộ yi li awon Ju nwá òna ati sọ ọ li okuta; 
1WO sỉ ntún pada lọ sibè? 

®Jesu dahún pe, Wakati mejila ki mbe ninu 
osán kan? Bi enikan ba rìn li osán, kì yio kosè, 
nitoriti o ri imole aiye yi. 


JOHANNU 11 

10 Sugbon bí enikan ba rin li oru, yio kosè, 
nitoriti Kò sỉ imolẹ ninu rệ. 

1! Nkan wonyi li o sọ: lehin eyini o sỉ wi 
fun wọn pe, Lasaru or wa sùn; sugbọn emi 
nlọ ki emi kỉ o le jí ¡ dide ninu orun rè. 

12 Nitorina awon omo-ehin rè wi fun u pe, 
Oluwa, bi o ba se pe o sùn, yio sàn. 

13 Sugbon Jesu nsọ tỉ ikú rè: sugbọn nwọon 
TÒ pe, o nsọ tỉ orun sisun. 

14 Nigbana ni Jesu wi fun wọn gbangba pe, 
Lasaru kú. 

15 Emi sỉ yò nitori nyin, ti emi kò sỉ nibè, Ki 
ẹ le gbagbó; sugbọn e j€ ki a lọ sọdọ rè. 

18 Nitorina Tomasi, eniti a npè ni Didimu, 
wi fun awon ọmo-ehin eẹgbẹ rè pe, E je ki 
awa na lọ, ki a le ba a kú pẹlu. 

17 Nitorina nigbati Jesu de, o ri pe a tỉ té ẹ 
sinu ibojì ni ijọ mẹrin na. 

18 Njẹ Betani sunmọ Jerusalemu to furlongi 
mẹdogun: 

198Òpo ninu awon Ju si wá sọdo Marta ati 
Maria, lati tù wọn nỉnu nitori tỉ arakunrin 
WwỌn. 

20 Nitorina nigbati Marta gbó pe Jesu mbò 
wá, o jade lọ ipade rè: sugbọn Maria joko 
ninu ile. 

2!Nigbana ni Marta wi fun Jesu pe, Olu— 
wa, ibasepe iwo tỉ wà nihin, arakunrin mi kì 
ba tí kú. 

22 Sugbọn nisisiyi na, mo mò pe, ohunkohun 
tỉ iwo ba bère lọwo Olorun, Olorun yio fifun ọ. 

?3Jesu wi fun u pe, Arakunrin rẹ yio jinde. 

24 Marta wi fun u pe, mo mò pe yio jinde li 
ajinde nigbehin ojo. 

25Jesu wi fun u pe, Emi ni ajinde, ati ìye: 
eniti o ba gbà mi gbó, bi o tile kú, yio yè: 

28 Enikeni tỉ o mbe lãye, tỉ o si gbà mi gbó, 
kì yio kú lailai. Iwo gbà eyi gbó? 

?7O wi fun u pe, Bệni, Oluwa: emi gbagbó 
pe, iwo ni Kristi na Omo Olorun, eniti mbò 
Wắ aiye. 

28Nigbati o sỉ tỉ wi eyi tan, o lọ, o sỉ pè 
Maria arabinrin rè sehin wipe, Olukoni đe, o 
Sỉ npề ọ. 

28 Nigbati o gbó, o đide lọgan, o sỉ wá sọdọ 
rệ. 

30 Jesu kò sá tí iwò ílu, sugbọn o wà nibi— 
kanna tỉ Marta pade rè. 

31 Nitorina awon Ju tỉ o wà lọdọ rè ninu ile, 
tỉ nwon ntù u ninu, nigbati nwọn ri tỉ Maria 
dide kánkan, tỉ o si jade, nwọn tèle e, nwọon 
$ebi o nlo sỉ ibojì lọ isokun nibè. 

32 Nigbati Maria sỉ đe ibiti Jesu gbé wà, tí o 


772 


Sỉ ri i, o wole lẹba se rè, o wi fun u pe, 
Oluwa, ibasepe iwo tỉ wà nihin, arakunrin mi 
kò ba má kú. 

33 Nje nigbati Jesu ri i, tỉ o nsokun, ati awon 
Ju tỉ o ba a wá nsokun pẹlu rè, o kerora li 
okàn rè, inu rè sỉ baje, 

34O si wipe, Nibo li enyin gbé té ẹ sỉ? 
Nwọn sỉ wi fun u pe, Oluwa, wá Wò o. 

35 Jesu sokun. 

38 Nitorina awon Ju wipe, sa wo o bỉ o tỉ 
feràn rè to! 

37 Awon kan ninu wọn sỉ wipe, Okunrin yi, 
eniti o là oju afoju, kò le se ki okunrin yi má 
ku bị? 

38 Nigbana ni Jesu tún kerora ninu ara rè, o 
Wwásỉ ibojì. O sỉ jẹ ihò, a sỉ gbé okuta le enu rè. 

38 Jesu wipe, E gbé okuta na kuro. Marta, 
arabinrin eniti o kú na wi fun u pe, OluWa, o 
tỉ nrùn nisisiyi: nitoripe o di ijo merin tỉ o tỉ 
kú. 

40 Jesu wi fun u pe, Emi kò tỉ wi fun ọ pe, bỉ 
iwo ba gbagbó, iwo o ri ogo Olorun? 

4INigbana ni nwọn gbé okuta na kuro 
nibiti a gbe té okú na sỉ. Jesu sỉ gbé oju rệ 
soke, o sỉ wipe, Baba, mo dupẹ lọwọ rẹ, 
nitoriti iwo gbó tỉ emi. 

42Emi si tỉ mò pe, iwo a ma gbó tỉ emi 
nigbagbogbo: sugbọn nitori ijo enia tỉ o duro 
yi ni mo se wi i, ki nwọn ki o le gbagbó pe 
1wo li o rán mi. 

43Nigbati o sỉ tỉ wi bệ tan, o kigbe li ohùn 
Tara pe, Lasaru, jade wá. 

44 Eniti o kú na si jade wá, tí a ñ asọ okú đì 
tọwo tẹse a sỉ fi gèle dì ¡ loju. Jesu wi fun wọn 
pe, E tú u, ẹ sỉ je ki o mã lọ. 

45Nitorina li òpọ awon Ju tỉ o wá sọdọ 
Maria, tỉ nwon ri ohun tỉ Jesu se, nwọn gbà a 


4 Sugbon awon elomiran ninu wọn tò awon 
Farisi lọ, nwọn si sọ fun wọn ohun tỉ Jesu se. 

474Nigbana li awon olori alufa ati awon 
Farisi pè igbimọ jọ, nwọn si wipe, Kili awa 
nạẹe? nitori okunrin yi nạe òpolopọ ise àmi. 

48 Bi awa ba jowo rè bệ, gbogbo enia ni yio 
gbà a gbó: awon ará Romu yio sỉ wá gà ilẹ ati 
orile-ède wa pẹlu. 

49 Sugbọn Kaiafa, okan ninu wọn, eniti ise 
olori alufa li dún na, o wi fun wọn pe, Enyin 
kò mò ohunkohun rara. 

50 Bệni ẹ kò sỉ ronu pe, o sànfani fun wa, ki 
enia kan kú fun awon enia, kỉ gbogbo 
orile-ède ki o má bà segbé. 

51 Ki ise fun ara rè li o sọ eyi: sugbọn bi o tí 


773 


je olori alufa li odủn na, o sọtelẹ pe, Jesu yio 
kủ fun orilẹ-ède na: 

52Ki sỉ ise kìki fun orile-ède na nikan, 
sugbọn pẹlu kỉ o le kó awon ọmo Olorun tỉ a 
tỉ funka kiri jo li okansoso. 

53 Nitorina lati ojo na lọ nỉ nwọn tỉ jo gbìmo 
pò lati pa a. 

%4 Nitorina Jesu kò rìn ni gbangba larin awon 
Ju mó; sugbon o tỉ ibè lọ sỉ igberiko kan tỉ o 
sunmọ aginjù, sỉ ilu nla tỉ à npè ni Efraimu, 
nibè li o sỉ wà pẹlu awon omọo-ehin rè. 

55đAjo irekoja awon Ju sỉ sunmọ etile: 
òpolọpo lati igberiko wả sỉ gòke lọ sỉ Jerusa— 
lemu siwaju irekoja, lati yà ara wọn si mimó. 

58 Nigbana ni nwon nwá Jesu, nwọn sỉ mba 
ara wWón sọ, bỉ nwon tỉ duro ni tẹmpili, wipe, 
Enyin tỉ rò o si? pe kì yio wả sỉ ajo? 

57Njẹ awon olori alufa ati awon Farisi tỉ 
pase pe bỉ enikan ba mò ibi tỉ o gbé wà, kỉ o fi 
¡ hàn, kỉ nwon kỉ o le mu u. 


H 2 1 NITORINA nigbati ajo irekoja kù ijo 

mẹfa, Jesu wá sỉ Betani, nibiti Lasaru 

wà, eniti o tỉ kú, tỉ Jesu ji đide kuro ninu okủ. 

2Nwọn sỉ se ase-ale fun u nibẹ: Marta sỉ 

nạe iranse: sugbọn Lasaru jẹ okan ninu awon 
tỉ o joko nibi tabili pẹlu rè. 

3Nigbana ni Maria mu ororo ikunra nardi, 
osuwon litra kan, ailabùla, olowo iyebiye, o sỉ 
nñ kùn Jesu li esẹ, o sỉ nñ irun ori rè nù ẹse rè 
nù: ile sỉ kún fun ðrùn ikunra na. 

4 Nigbana li oọkan ninu awon omo-ehin rè, 
Judasi Iskariotu, ọmo Simoni, eniti yio ñ i 
hàn, wipe, 

5Êse tỉ a kò tà ororo ikunra yi ni ðdurun 
owo idẹ kỉ a sỉ ñfun awon talakà? 

§Sugbọn o wi eyi, kỉ ise nitoriti o nảni 
awon talakà; sugbọn nitoriti ise olè, on li o sỉ 
nỉ àpo, a sỉ ma gbé ohun tỉ a fï sinu rè. 

TNigbana ni Jesu wipe, Ẹ jowo rè, o se e 
sile dè ojo sisinku mi. 

8Nigbagbogbo li enyin sả ni talakà pẹlu 
nyin; sugbọn emi li ẹ kò ni nigbagbogbo. 

8Nitorina ijo enia ninu awon Ju li o mò pe 
o wà nibè: nwon sỉ wả, kì ise nitori Jesu 
nikan, sugbọn ki nwọn le rỉ Lasaru pẹlu, ẹniti 
o tỉ jí đide kuro ninu okủ. 

10 Sugbon awon olori alufa gbìmo kỉ nwọn 
le pa Lasaru pẹlu; 

11Nitoripe nipase rè li òpọ ninu awon Ju 
jade lọ, nwọon sĩ gbà Jesu gbộ. 

12 TNi ijo keji nigbati òpo enia tì o wả sỉ ajQ 
gbó pe, Jesu mbò wá sỉ Jerusalemu, 


JOHANNU 11, 12 
13Nwon mu imò-òpe, nwon sỉ jade lọ ipade 
rè, nwọn sỉ nkigbe pe, Hosanna: Olubukun li 
eniti mbòwá li oruko Oluwa, Oba Israeli. 

1#Nigbati Jesu sỉ rỉ mo kẹtekete kan, o 
gùn u; gege bỉ a tỉ kowe pe, 

15 Má bèru, omobinrin Sioni: wo o, Oba rẹ 
mbò wá, o joko lori mo kẹtekete. 

18 Nkan wonyì kò tète yé awon omo-ehin 
rè: sugbọn nigbati a se Jesu logo, nigbana ni 
nwọn ranti pe, a kọwe nkan wonyi niti rè, ati 
pe, on ni nwọn se nkan wony sỉ. 

17 Nitorina ijo enia tỉ o wà lọdọ rè, nigbati o 
pè Lasaru jade nỉnu iboji rè, tỉ o sỉ ji ¡ đide 
kuro ninu okủ, nwọn jeri. 

18Nitori eyi nỉ ijo enia sỉ se lọ ipade rè, 
nitoriti nwon gbó pe o tỉ se isẹ àmi yi. 

18 Nitorina awon Farisi wi fun ara Wọn pe, 
 kiyesi bi ẹ kò tỉ le bori li ohunkohun? e wò 
bỉ gbogbo aiye tỉ nwó tò ọ. 

20 4Awon Hellene kan sỉ wà ninu awon tỉ o 
gòke wá lati sìn nigba ajQ: 

?! Awon wonyli li o tò Filippi wá, eniti ise 
arả Betsaida tỉ Galili, nwọn sỉ mbère lọwo rè, 
wipe, Alàpba, awa nfẹ rỉ Jesu. 

22 Filippi wá, o sỉ sọ ftun Anderu; Anderu ati 
Filippi wá, nwọn sỉ sọ fun Jesu. 

234Jesu sỉ da wọn lohùn wipe, Wakati na 
đe, tỉ a o se Omo-—enia logo. 

24Lõto, lõto ni mo wi fun nyin, Bikosepe 
Wóïo alikama ba bó sỉ ilè, tỉ o ba sỉ kủ, o wà on 
nikan: sugbọn bì o ba kủ, a sỉ so òpolopo eso. 

25 Eniti o ba fẹ ẹmi rè yio sọ ọ nù; eniti o ba 
Sỉ korira emi rè li aiye yi nỉ yio sỉ pa a mộ titi ñï 
đi ìye ainipekun. 

2®Bi enikeni ba nsìn mi, kỉ o ma tò mi 
lẹhin: ati nibiti emi ba wà, nibè ni iranse mi 
yio wà peẹlu: bỉ enikẹeni ba nsìn mi, on ni Baba 
lo bù olá fun. 
sỉ wi? Baba, gbà mi kuro ninu wakati yi: 
sugbon níitori eyi ni mo se wá sỉ wakati yi. 

28 Baba, se oruko rẹ logo. Nitorina ohùn 
kan tỉ orun wả, wipe, Emi tỉ se e logo na, emi 
o sỉ tủn se e logo. 

28 Nitorina ijo enia tỉ o duro nibè, tỉ nwọn 
Sỉ gbỏ ọ, wipe, Ará nsán: awon elomiran 
wipe, Angeli kan li o mba a sỌrọ. 

30 Jesu sỉ dahùn wipe, Ki ise nitori mi l 
ohùn yi se wä, bikose nitori nyin. 

31 Nisisiyi ni idajo aiye yi de: nisisiyi l a o lé 
alade aiye yi jade. 

32 Ati emi, bi a ba gbé mi soke kuro li aiye, 
emi o fà gbogbo enia sọdọ ara mi. 





JdOHANNU 12, 13 

33 Sugbon o wi eyi, o nsapere irú ikủ tỉ on 
o kủ. 

34 Nitorina awon ïjo enia da a lohùn wipe, 
Awa gbó ninu oñn pe, Kristi wà titi lailai: iwo 
ha se wipe, A kö le saima gbẻ QOmo-enia 
soke? tani ise Omo-enia yi? 

35Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Nigba 
diẹ sỉ ¡ ni imole wà lãrin nyin. E mã rìn 
nigbati enyin ni imole, ki òkunkun máse ba le 
nyin: eniti o ba sỉ nrìn li òkunkun kò mò ibiti 
on gbé nlọ. 

38 Nigbati enyin ni imolẹ, ẹ gbà imolẹ gbó, 
ki ẹ le jẹ omo imolẹ. Nkan wonyï ni Jesu sọ, o 
sỉ jade lọ, o f ara pamó fun wọn. 

374Sugbon bi o tỉ se òpolopọ isẹ ami to 
bayi li oju wọn, nwọn kò gbà a gbó; 

3# Ki ðòrọ woli Isaiah lè sẹ, eyiti o sọ pe, 
Oluwa, tali o gbả iwasu wa gbó? ati tali a sĩ ñ 
apä Oluwa hàn fun? 

39 Nitori eyi ni nwon kò fi le gbagbó, nitori 
Isaiah si tủn sọ pe, 

40 O tỉ fó wọn loju, o sỉ tỉ se àiya wọn le; kỉ 
nwọn má ba ñ oju wọn ri, kỉ nwọn mả ba ñ 
gkản wọn mò, ki nwon má ba yipada, ki emi 
mả ba mu wọn larada. 

41 Nkan wonyi nỉ Isaiah wi, nitori o tỉ rỉ ogo 
TỆ, O SỈ SÒTỌ Tệ. 

42 4Sibe òpo ninu awon olori gbà a gbó 
pelu; sugbọn nitori awon Farisi nwọn kỏ jewo 
rệ, ki a má bà yọ wọn kuro ninu sinagogu: 

43Nitori nwọn fẹ iyìn enia jù iyìn tỉ Olọ— 
run lọ. 

44Jesu sỉ kigbe o si wipe, Eniti o ba gbà 
mi gbó, emi kọ lỉ o gbàgbó, sugbọn eniti o rán 
mi. 

45 Eniti o ba sỉ ri mi, o ri eniti o rản mi. 

48 Emi nỉ imole tỉ o wá sỉ aiye, kỉ enikeni tỉ 
o ba gbà mi gbó kỉ o mảse wà li òkunkun. 

47 Bi enikeni ba si gbó òrọ mi, tỉ kö sỉ pa 
wọn mọ, emi kì yio se idajo rè: nitoriti emi kò 
Wä lati se idajo aiye, bikose lati gbả aiye là. 

48 Eniti o ba kò mi, tỉ kò sỉ gbà òro mi, o ni 
enikan tỉ nạe iđajo rệ: òrọ tỉ mo tỉ sọ, on na nỉ 
yỉo se idajo rè nỉ igbehin ojọ. 

43Nitori emi kò đả orọ sọ fun ara mi, 
sugbọn Baba tỉ o rản mi, on li o tỉ fun mi li 
ase, ohun tỉ emi o sọ, ati eyiti emi o wi. 

50 Emi si mò pe iye ainipekun li oñn rè: 
nitorina, ohun womni tỉ mo ba wi, gẹge bỉ 
Baba tỉ sọ fun mi, bệni mo wi. 


Í 3 1NJE ki ajo irekoja kỉ o to de, nigbati 
Jesu mò pe wakati rè de tan, tỉ on ó tỉ 


773 


aiye yi kuro lọ sọdo Baba, fifẹ tỉ o fe awon tirè 
tỉ o wà li aiye, o fe wọn titi de opin. 

?Bi nwon sĩ tỉ nje onje ale, tỉ Èsu ti ñ ¡ sỉ 
okản Judasi Iskariotu mo Simoni lati ñ ¡ hàn; 

3 Ti¡ Jesu sĩ tỉ mộ pe Baba tỉ ñ ohun gbogbo 
le on lọwo, ati pe lọdo Olorun li on tỉ wá, on 
Sỉ nlọ sọđo Olorun; 

3O dide nỉ idi onje alẹ, o sỉ ñ agbáda rè lelệ 
li apakan; nigbati o si mu gẻle, o di ara rệ li 
àmure. 

5 Lehinna o bù omi sinu awokòto kan, o sỉ 
bère sỉ ima wè ese awon omo-ehin rè, o sĩ nfi 
gèle tỉ o fi đi àmure nù wọn. 

8 Nigbana li o de odọ Simoni Peteru. On sỉ 
wi fun u pe, Oluwa, iwo nwệ mi lỉ ẹsẹ? 

7Jesu dahùn o sỉ wi fun u pe, Ohun tỉ emi 
nạe iwo kö mò nisisiyi; sugbọn yio ye ọ 
nikehin. 

8 Peteru wi fun u pe, Iwo kì yio Wè mi li esẹ 
lai. Jesu đa a lohủn pe, Bi emi kò bá wè ọ, iWo 
kỏ nỉ ìpin lọdọ mi. 

9 Simoni Peteru wi fun u pe, Oluwa, kì ise 
ẹse mi nikan, sugbọn ati ọwó ati ori mi pẹlu. 

10 Jesu wi fun u pe, Eniti a tỉ wệ kò tun fẹeju 
kỉ a san ese rè, sugbọn o mó nibi gbogbo: 
enyin si mó, sugbọn kì ise gbogbo nyin. 

11 Nioriti o mò eniti yio ñ on hàn; nitorina 
li o se wipe, Kì ise gbogbo nyin li o mó. 

12 Nitorina lẹhin tỉ o wệ esẹ wọn tan, tỉ o sỉ 
tỉ mu agbáda rè, tỉ o tún joko, o wi fun wọn 
pe, Enyin mỏ ohun tỉ mo se sỉ nyin? 

13Enyin npè mi li Olukoni ati Oluwa: 
enyin wi rere; bệni mo je. 

14 Njẹ bi emi tỉ ise Oluwa ati Olukoni nyin 
ba wè ẹse nyin, o tó kỉ enyin pẹlu sỉ mã wệ 
ẹsẹ ara nyin. 

15 Nitori mo tỉ ñ apệre fun nyin, kỉ enyin kỉ 
o le mã se gẹgẹ bi mo tỉ se sỉ nyin. 

18 Lỏto, lõto ni mo wi fun nyin, Omo-odọo 
kò tobi jù oluwa rè lọ; bệni eniti a rán kò tobi 
jủ ẹniti o rán a lọ. 

17Bi enyin ba mò nkan wonyi, alabkun— 
fun nỉ nyin, bi enyin ba nge wọn. 

18 {Ki ise tỉ gbogbo nyin nỉ mo nsọ: emi mò 
awon tỉ mo yản: sugbọn kỉ iwe-mimó kí o le 
se, Eniti mba mi jeun pò sỉ gbé gigĩse rè sỉ mi. 
pe nigbati o ba đe, ki eẹnyin kỉ o le gbagbó pe 
emi nỉ. 

20 Lốto, lõto ni mo wi fun nyin, Eniti o ba 
gbả enikeni tỉ mo rán, o gbả mi; eniti o ba sỉ 
gbà mỉ o gbà eniti o rán mi. 

21 Nigbati Jesu tỉ wi nkan wonyi tan, okàn rệ 


775 


daru nínu rè, o sỉ jeri, o sỉ wipe, Lõto lõto ni mo 
wïi fun nyin pe, okan ninu nyin yio fi mi hàn. 

22 Awon omo-ehin rè nwò ara wọn loju, 
nwọon nsiye-meii tỉ eniti o wi. 

23 Njẹ ẹnikan rògún sỉ àiya Jesu, okan ninu 
awon oọmo-ehin rè, eniti Jesu feràn. 

24 Nitorina ni Simoni Peteru sapere sỉ i, o Sỉ 
wïi fun u pe, Wi fun wa tỉ eniti o nsọ. 

?5 Eniti o nrògún li àiya Jesu wi fun u pe, 
Olưwa, tani ise? 

28 Nitorina Jesu dahùn pe, On na nị, eniti 
mo ba ñ òkele fun nigbati mo ba ñ run. 
Nigbati o sỉ fñ ¡ run tan, o ñfun Judasi Iskariotu 
omo Simoni. 

27Lẹhin òkele na ni Satani wò inu rè lọ. 
Nitorina Jesu wi fun u pe, Ohun tỉ iwo nse nì, 
Yara se e kánkan. 

28 Kò sỉ sỉ enikan nibi tabili tỉ o mộ idi ohun 
tỉ o se sọ eyi fun u. 

28#Nitori awon miran ninu wọn rò pe, 
nitori Judasi li o ni àpo, ni Jesu fi wi fun u pe, 
Rà nkan wonni tỉ a kò le se alaini fun ajo na; 
tabi ki o le fi nkan fun awon talakà. 

30 Nigbati o sỉ tỉ gbà òkele na tan, o jade 
lojukanna: oru sĩ ni. 

31! Nitorina nigbati o jade lọ tan, Jesu 
Olorun logo nínu rè. 

32 Bi a ba yìn Olorun logo ninu rè, Olorun yio 
sỉ yìn ¡ logo ninu on tikararè, yio sỉ yìn ¡ logo 
nisisiyi. 

33 Enyin omode, nigba die sỉ ¡ li emi wà 
pẹlu nyin. Enyin ó wá mi: ati gegẹ bi mo tỉ wi 
fun awon Ju pe, Nibiti emi gbé nlọ, ẹnyin kì o 
le wá; bệni mo sỉ wi fun nyin nisisiyi. 

34 Ofn titun kan ni mo fifun nyin, Ki enyin 
ki o fẹ omonikeji nyin; gẹge bi emi tỉ feran 
nyin, ki enyin ki o si le feran omonikeji nyin. 

35Nipa eyi ni gbogbo enia yio ñ mò pe, 
oọmo-ehin mi li enyin ise, nigbati enyin ba nỉ 
ifẹ sỉ omonikeji nyin. 

38 Simoni Peteru wi fun u pe, Oluwa, nibo 
ni iwo nlo? Jesu đa a lohùn pe, Nibiti emi nlọ, 
iwo kí ó le tò mi nisisiyi; sugbọn iwo yío tò mi 
nikehin. 

37 Peteru wi fun u pe, Oluwa, ẽse tỉ emi ko 
ñ le tò ọ nisisiyi? emi o ñ emí mi lele nítori rẹ. 

38 Jesu đa a lohùn wipe, Iwo o ha ñ emí rẹ 
lele nitori mi? Lõto, lõto ni mo wi fun ọ, Akuko 
Kì yio kọ, kỉ iwWo kỉ o to sé mi nigba mẹta. 

Í 4 1E mase je ki okàn nyin dàru: ẹ gbà 
Olorun gbó, ẹ gbà mi gbó pẹlu. 


JOHANNU 13, 14 
2Ninu ile Baba mi òpolopọo ibugbe li o wà: 
ibamáse bệ, emi iba tí sọ fun nyin. Nitori emi 
nlọ ipèse àye silẹ fun nyin. 

3 Bi mo ba sỉ lọ ipèse àye silẹ fun nyin, emi o 
tún pada wá, emi o si mu nyin lọ sọdọ emi 
tikarami; pe nibiti emi gbé wà, ki enyin le wà 
nibẹ pẹlu. 

#Enyin si mò ibi tỉ emi gbé nlọ, ẹ si mò 
òna na. 

5 Tomasi wi fun u pe, Oluwa, a kò mò ibiti 
o gbe nlọ; a o ha tỉ se mò òna na? 

8Jesu wi fun u pe, Emi li òna, ati otito, ati 
iye: kò sỉ enikeni tỉ o le wá sodo Baba, bikose 
nipase mi. 

TIbasepe enyin tỉ mò mi, enyin iba tỉ mò 
Baba mi pẹlu: lati isisiyi lọ eẹnyin mò ọ, ẹ sỉ tí 
TỈ Ì. 

8Ƒilippi wi fun u pe, Oluwa, fñi Baba na hàn 
wa, O Sỉ to fun wa. 

8Jesu wi fun u pe, Bi akokò ti mo ba nyin 
gbé tỉ pẹ to yi, iwo kò sỉ tỉ imò mi sibè Filippi? 
eniti o ba tỉ ri mi, o tỉ ri Baba; iwo ha tỉ se 
wipe, Fi Baba hàn wa? 

10 Iwo kò ha gbagbó pe, Emi wà ninu Baba, 
ati pe Baba wà ninu mi? òrọ tỉ emi nsọ fun 
nyin, emi kò da a sọ; sugbọn Baba tỉ ngbé inu 
mị, on ni nse ise rè. 

1! E gbà mi gbó pe, emi wà ninu Baba, Baba 
sỉ wà ninu mi: bikose bế, ẹ gbà mi gbó nitori 
awon isẹ na pãpã. 

12Lõto, lõtọ ni mo wïi fun nyin, Eniti o ba 
gbà mi gbó, ise tỉ emi nge li on na yio se pẹlu; 
ise tỉ o tobi jù wonyi lọ nỉ yio sỉ se; nitoriti 
emi nlọ sọdọ Baba. 

13 Ohunkohun tỉ enyin ba sỉ bère li oruko 
mi, on na li emi ó se, ki a le yìn Baba logo 
ninu Omo. 

14 Bi eny1n ba bère ohunkohun li oruko mi, 
emi ó se e. 

15 Bi enyin ba feran mi, ẹ ó pa ofin mi mó. 

18 Emi ó sỉ bère lowo Baba, on ó sỉ fun nyïn li 
Olutunu miran, ki o le mã ba nyin gbé titi lailai, 

17 Ani Emí otito nì; ẹniti araiye kò le gbà, 
nitoriti kò ri ¡, bệni kò si mộ ọ: sugbọn enyin 
mò ọ; nitoriti o mba nyin gbe, yio si wà ninu 
nyin. 

18 Emi kì o ñ nyin silẹ li alaini baba: emi ó 
tò nyin wá. 

1#Nigba diẹ sỉ i, aiye ki Ó sỉ ri mi mó; 
sugbọn enyin ó ri mi: nitoriti emi wà lãye, 
ẹnyin ó wà lãye pẹlu. 

?0 Li ojo na li enyin o mò pe, emi wà ninu 
Baba mi, ati enyin ninu mi, ati emi ninu nyin. 


JOHANNU 14, 15 

?! Eniti o ba li oñn mi, tỉ o ba sỉ npa wọn 
mó, on li eniti ọ feràn mi: eniti o ba sỉ feràn 
mi, a o ferán rè lati odọ Baba mi wá, emi o si 
feràn rè, emi o sỉ fi ara mi hàn fun u. 

?2Judasi wi fun u pe, (kì ise Iskariotu) 
Oluwa, ehatise tỉ iwo ó fñi ara rẹ hân fun awa, 
tỉ kì yio sỉ se fun araiye? 

23Jesu dahũn o sỉ wi fun u pe, Bi enikan ba 
feràn mi, yio pa òrọ mi mó: Baba mi yio sỉ feran 
rè, awa 0 sỉ tÒ ọ wá, a o sỉ se ibugbe wa pẹlu rè. 

4 Eniti kò feràn mi ni ko pa òro mi mó: òro 
tỉ enyin ngbó kì sỉ ise tỉ emi, sugbọon tỉ Baba tỉ 
0 rán mi. 

25 Nkan wonyïi li emi tỉ sọ fun nyin, nigbati 
mo mba nyin gbe. 

2® Supbọn Olutunu na, Emí Mimó, eniti 
Baba yio rán li oruko mi, on ni yio kó nyin li 
ohun gbogbo, yio sỉ rán nyin leti ohun gbogbo 
ti mo tỉ sọ fun nyin. 

27 Alalia ni mo fi sile fun nyin, alaña mi ni 
mo fñfun nyin: kì ise gẹgẹ bí aiye iti fi funni li 
emi fifun nyin. E máse je ki okàn nyin daru, ẹ 
má sỉ je ki o warìri. 

28 Enyin sá tỉ gbó bi mo tỉ wi fun nyin pe, 
Emi nlọ, emi ó sỉ tò nyin wá. Ibasepe enyin 
feràn mi, enyin iba yò nitori emi niọ sọdọ 
Baba: nitori Baba mi tobi jù mi lọ. 

29 Emi si tỉ sọ fun nyin nisisiyi ki o to sẹ, pe 
nigbati o ba sẹ, kí ẹ le gbagbó. 

30 Emi kì o ba nyin sộrọ pip: nitori aladé 
aiye yi wá, kö si ni nkankan lọdọ mi. 

31 Sugbọn nitori ki aiye le mộ pe emi feràn 
Baba; gege bi Baba sỉ tỉ fi ase fun mi, bếni emi 
nse. E dide, e je ki a lọ kuro nihinyi. 

1EMI ni àjara tõto, Baba mi sỉ ni 


' 1 5 olusogba. 


2 Gbogbo eká ninu mi tỉ kò ba so eso, on a 
mu u kuro: gbogbo eka tỉ o ba sỉ so eso, on a 
Wè e mó, kỉ o le so eSO sỉ i. 

3 Enyin mó nisisiyi nitori òrọ tỉ mo tỉ sọ fun 
nyim. 

4 È mã gbé inu mi, emi o sỉ mã gbé inu nyin. 
Gege bí eka kò tỉ le so eso fun ara rè, bikosepe o 
ba ngbé inu àjara, bếli enyin, bikosepe ẹ ba 
ngbé inu mi. 

5 Emi ni àjara, enyin li ẹka. Eniti o ngbé inu 
mi, ati emi ninu rè, on ni yio so eso òpolopọ: 
nitori ni yiyara nyin kuro lọdọo mi, ẹ ko le se 
ohun kan. 

8 Bi enikan kò ba gbé inu mi, a gbe e sọnu 
gege bi cka, a sỉ gbẹ; nwọn a sỉ kó wọn jo, 
nwon a sỉ sọ Won sinu iná, nwọn a sỉ jóna. 


776 


7Bi enyin ba ngbé inu mi, tỉ òrọ mi ba Sỉ 
ngbé inu nyin, e ó bère ohunkohun tỉ ẹ ba fẹ, 
a o sỉ se e fun ny1n. 

8Ninu eyi li a yìn Baba mi logo pe, ki ẹnyin 
kỉ o mã so eso pupo; enyin o sỉ je omo—ehin mi. 

9 Gege bi Baba tỉ fe mi, bệli emi si fẹ nyin: ẹ 
duro ninu ife mi. 

10 Bị enyin ba pa oñn mi mó, e o duro ninu 
ife mi; gege bi emi tí pa oñn Baba mi mó, tí 
mo si duro ninu ifẹ rè. 

1!1Nkan wonyi ni mo tỉ sọ fun nyin, kỉ ayÒ 
mi kỉ o le Wâ ninu nyin, ati ki ayò nyin kí o le 
kún. 

12 Eyi li ofñn mi, pe ki enyin ki o feran ara 
nyin, gege bi mo tỉ feràn nyin. 

13 Ko sỉ enikan tỉ o nỉ ife tỉ o tobi jù eyi lọ, 
pe enikan fi emí rè lele nitori awon Qré rè. 

14 Oré mi li enyin ise, bi ẹ ba se ohun tỉ emi 
palase fun nyin. 

15Emi kò pê nyin li omo-odọ mó; nitori 
omo-odo kò mò ohun tỉ oluwa rè nse: sugbọn 
emi pè nyin li oré; nitori ohun gbogbo tỉ mo tỉ 
gbó lati odọ Baba mi wá, mo tỉ ñi hàn fun nyin. 

18 Ki ise enyin li o yàn mi, sugbọn emi li o 
yân nyin, mo sỉ fi nyin sipo, ki enyin ki o le lọ, 
kỉ ẹ si sO eso, ati ki eso nyin le duro; ki 
ohunkohun tí ẹ ba bère lọwo Baba li oruko 
mị, ki o le fi ¡ fun nyin. 

17 Nkan wonyi ni mo palase fun nyin pe, ki 
enyin kí o feran ara nyin. 

18 Bị aiye ba korira nyin, ẹ mò pe, o tỉ 
korira mi saju nyin. 

19 Ibasepe enyin ise tỉ aiye, aiye iba fe awon 
tirệ; sugbọn nitoriti eẹnyin kì ise tí alye, 
sugbọn emi tỉ yàn nyin kuro ninu aiye, nitori 
eyi li aiye se korira nyin. 

20E ranti òrọ tỉ mo tỉ sọ fun nyin pe, 
Omo-odo kò tobi ju oluwa rè lọ. Bi nwon ba 
tỉ se inunibini si mi, nwọn ó se inunibini sỉ 
nyin pẹlu: bi nwọn ba tỉ pa òro mi mó, nwọn 
ó sỉ pa tỉ nyin mó pẹlu. 

?!1 Sugbọn gbogbo nkan wonyi ni nwọn o se 
sỉ nyin, nitori oruko mi, nitoriti nwọn kò mò 
cniti o rán mi. 

22 Ibasepe emi kò tỉ wá ki n sỉ tỉ ba wọn 
soro, nwọon kì ba tỉ li èse: supbọn nisisiyi 
nwon đi alairiwi fun èse wọn. 

?3Eniti o ba korira mi, o korira Baba mi 
peiu. 

24 [basepe emi kò tỉ se ise wonni larin won, 
tỉ elomiran kò se ri, nwon kì ba tỉ li èse: 
sugbọn nisisiyi nwọn tỉ ri, nwọn sỉ korira ati 
emi ati Baba mi. 


777 


25 Sugbọn eyi se ki @rọ tỉ a Kkọ ninu ofñn 
wọn ki o le se pe, Nwọon korira mi li ainidi. 
29 Sugbọn nigbati Olutunu na ba de, eniti 
emi ó rán si nyin lati do Baba wá, ani Emi 
otito nì, tỉ nti odọ Baba wá, on na ni yio jeri 
mi: 
27 Enyin pelu yio sỉ jeri mi, nitoriti enyin tỉ 


wa pẹlu mi lati ipilesẹ wá. 
Í Ó 1NKAN wonyi ni mo tỉ sọ fun nyin, 
ki a má ba mu nyin kọsè. 

2Nwon o yọ nyin kuro ninu sinagogu: ani, 
akokò mbộ, tỉ enikeni tỉ o ba pa nyin, yio rò 
pe on nse ìsin fun Olorun. 

3Nkan wonyi ni nwọn o si se, nitoriti 
nwọn kò mộ Baba, nwọon kò sỉ mò mi. 

4 Sugbọn nkan wonyïi ni mo tỉ sọ fun nyin, 
pe nigbati wakati wọn ba de, ki ẹ le ranti wọn 
pe mo tỉ wi fun nyin. Sugbọn emi ko sọ nkan 
Wwonyi fun nyin lati ipilẹesẹ wá, nitoriti mo wà 
pẹlu nyin. 

5Sugbọn nisisiyi emi nlọ sọdọ eniti o rán 
mi; kò sỉ si enikan ninu nyin tí o bi mi lẽre pe, 
Nibo ni iwo nlọ? 

5 Sugbon nitori mo sọ nkan wonyi fun nyin, 
ibinuje kún okàn nyin. 

7§ugbọn otito li emi nsọ fun nyin; Anfani 
nỉ yio je fun nyin bi emi ba lọ: nitori bi emi kò 
ba lọ, Olutunu kì yio tộ nyin wá: sugbọn bí 
mo ba lọ, emi o rán a sỉ nyin. 

8Nigbati on ba sỉ de, yio fi òye yé araiye 
niti èsẹ, ati niti ododo, ati niti idajo: 

9 Niti èsẹ, nitoriti nwọon kò gbà mi gbó; 

18Niti ododo, nitoriti emi nlọ sọdọo Baba, 
enyin kò sỉ ri mi mó; 

11 Niti idajo, nitoriti a tí se idajo alade aiye 


12Mo ni ohun pipọ lati sọ fun nyin pẹlu, 
sugbọn e kò le gbà wọn nisisiyi. 

138 Sugbon nigbati on, ani Emí otito ni ba 
de, yio tó nyin si ộna otito gbogbo; nitori kì 
yio sò tỉ ara rè; sugbon ohunkohun tỉ o ba 
gbó, on nỉ yio ma sọ: yío sỉ sọ ohun tỉ mbò fun 
nyin. 

14Qn o ma yìn mi logo: nitoriti yio gbà 
ninu tỉ emi, yio si ma sọ ọ fun nyin. 

15 Ohun gbogbo tỉ Baba ni temi ni: nitori 
eyi ni mo se wipe, on ó gbà ninu temi, yio sỉ 
Sọ ọ fun nyiïn. 

18 Nigba diẹ, enyin kì o sỉ ri mí: ati nigba điẹ 
we, ẹ Ó Sỉ ri mi, nitoriti emi nlọ sọdo Baba. 

1? Nitorina omiran ninu awon omọo-ehin rè 
mba ara wọn sọ pe, Kil eyi tỉ o nwi fun wa yi, 


JOHANNU 15, 16 
Nigba diẹ, enyin kì o sỉ ri mi: ati nigba điẹ èwe, 
enyin o sỉ ri mi: ati, Nitoriti emi nlọ sọdọ Baba? 

18 Nitorina nwon wipe, Kili eyi tỉ o wi yi, 
Nigba die? awa kò mò ohun tí o Wi. 

18 Jesu sá tỉ mò pe, nwon nfe lati bi on lẽre, 
o sỉ wi fun wọon pe, Enyin mbi ara nyin lẽre 
niti eyi tỉ mo wipe, Nigba die, ẹnyin kì o sỉ ri 
mi: ati nigba diẹ @we, enyin o sí ri mi? 

20 Lõto, lõto ni mo wi fun nyin pe, Enyin o 
ma sokun e o sỉ ma pohũnrere ekún, sugbọn 
awon araiye yio ma yò: inu nyin yio sỉ baje, 
sugbọn ibinuje nyin li yio si đi ayò. 

2!Nigbati obinrin bá nrọbi, a ni ibinuje, 
nitoriti wakati rè de: sugbọn nigbati o ba tí bí 
omọ na tan, on ki sỉ iranti irora na mó, fun 
ayò nitori a bí enia sỉ aiye. 

22 Nitorina enyin ni ibinuje nisisiyi: supgbọn 
emi o tún ri nyin, okàn nyin yio sỉ yộ, kò sỉ sỉ 
eniti yio gbà ayò nyin lọwo nyin. 

23 Ati ni ijo na enyin kì o bi mí lẽre ohun— 
kohun. Lõto, lõto ni mo wi fun nyin, Ohun— 
kohun tí enyin ba bêre lọwo Baba li oruko mi, 
on o fifun nyin. 

24 Titi di isisiyi ẹ kò tỉ ibère ohunkohun li 
orukọo mi: ẹ bère, ẹ o sỉ ri gbà, ki ayò nyin ki o 
le kún. 

25 Nkan wonyi ni mo tỉ fi owe sọ fun nyin: 
sugbon akokò de, nigbati emi kì yio fi owe ba 
nyin sorọo mó, sugbọn emi o sọ tỉ Baba fun 
nyin gbangba. 

28 Li ojo na enyin o bère li oruko mi: emi kò 
sỉ wi fun nyin pe, emi o bère lọwo Baba fun 
nyin: 

27 Nitoriti Baba tikararệ feran nyin, nitoriti 
enyin tí feràn mi, ẹ si tỉ gbagbó pe, lọdọ 
Olorun li emi tỉ jade wá. 

28 Mo tỉ odo Baba jade wá, mo sỉ Wá Sỉ aiye: 
ệẹwẹ, mo fi aiye sile, mo si nlọ sọdọo Baba. 

?3 Awvon omo-ehin rè wi fun u pe, WO o, 
nigbayi ni iwo nsòrò gbangba, iwo kò sí sọ 
ohunkohun li owe. 

30 Nigbayi li awa mò pe, iwọ mò ohun 
gbogbo, iwo kò ni ki a bi ọ lẽre: nipa eyi li 
awa gbagbó pe, lọdo Olorun ni iwo tỉ jade wá. 

31 Jesu da wọon lohin pe, Enyin gbagbó wayi? 

32 Kiyesi ¡, wakati mbộ, ani o de tan nisisi— 
yi, tỉ ao fón nyin ká kiri, olukuluku sỉ ile rè; ẹ 
ó si fi emi nikan sile: sugbọn kì yio sỉ se emi 
nikan, nitoriti Baba mbeẹ pẹlu mi. 

33Nkan wonyi ni mo tỉ sọ fun nyin tẹlè, ki 
enyin ki o le ni alaña ninu mi. Ninu aiye, 
ẹnyin o ni iponju; sugbọn e tújuka; mo tỉ 
segun aiye. 


JOHANNU 17, 18 

Í 5: 1 NKAN wonyï ni Jesu sọ, o sĩ gbé oju 

rệ soke orun, o sỉ wipe, Baba, wakati 

na de: yìn Omo rẹ logo, ki Omọ rẹ ki o le yìn 
ọ logo pẹlu: 

2Gege bi iwo tỉ fun u li ase lori enia 
gbogbo, ki o le fi iye ainipekun fun gbogbo 
awon tỉ o ñfun u. 

3lye ainipekun na sỉ li eyi, ki nwọn kỉ o le 
mò ọ, iwo nikan Olorun otito, ati Jesu Kristi, 
eniti iwo rán. 

# Emi tỉ yìn ọ logo li aiye: emi tỉ parí ise tỉ 
iwo fifun mi lati se. 

5Njẹ nisisiyl, Baba, se mi logo pẹlu ara rẹ, 
ogo tỉ mo tỉ ní pẹlu rẹ kỉ aiye ki o to wà. 

8 Emi tỉ fi oruko rẹ hàn fun awọn enia tỉ 
iwo tỉ ñfun mi lati inu aiye wá: tire ni nwọn tỉ 
je rỉ, iwo sỉ tỉ ñï wọn fun mi; nwọn sỉ tỉ pa òrọ 
Tẹ mó. 

TNisisiyi nwon mò pe, ohunkohun gbogbo 
tỉ iwo tỉ ñfun mi, lati odọ rẹ Wá ni. 

8Nitori òrọ tỉ iwo ñfun mi, emi tỉ fifun 
wọn, nwọn si tỉ gbà a, nwọn si tỉ mò nitõto 
pe, lọdọ rẹ ni mo tỉ jade wá, nwọn sỉ gbagbó 
pe iwo li o rán mi. 

9Emi ngbadura fun wọn: emi kò gbadura 
fun araiye, sugbọn fun awon tỉ iwo tỉ fñifun mi; 
nỉtoripe tirẹ ni nwọn ise. 

10Tire sá ni gbogbo ohun tỉ ise temi, ati 
temi sỉ ni gbogbo ohun tỉ ise tire; a sỉ tỉ se mi 
logo ninu wọn. 

1! Emi kò sỉ sỉ li aiye mó, awon wonyl sỉ 
mbẹ li aiye, emi sỉ mbò wá sọdọ rẹ. Baba 
mimó, pa awon tỉ o tỉ ñifun mi mó, li orukọ rẹ, 
ki nwon kỉ o le je òkan, ani gẹgẹ bỉ awa. 

12 Nigbati mo wà pẹlu wọn li aiye, mo pa 
Wwọn mọ li orukọ rẹ: awon tỉ iwo fñfun mi, ni 
mo tỉ pamó, enikan ninu wọn kò sỉ sègbe 
bikose omọ egbé; ki iwe-mimó kỉ o le sẹ. 

13 Sugbọn nisisiyi emi si mbò wá sọdọ rẹ, 
nkan wonyi ni mo sỉ nsọ li aiye, ki nwon ki o 
le ni ayÒ mi ni kikun ninu awon tikarawon. 

14 Emi tỉ f òrọ rẹ fun wọn; aiye sỉ tỉ korira 
Won, nitoriti nwon kì ise tỉ aiye, gẹge bi emi 
kì iti ise tỉ aiye. 

15 Emi ko gbadura pe, kỉ iwo ki o mu wọn 
kuro li aiye, sugbọn ki iwo ki o pa wọn mó 
kuro ninu Ibi. 

18 Nwọn kì ise tỉ aiye, gege bi emi kì tỉ ise tỉ 
aiye. 

17 Sọ wọn đi mimó nỉnu otito: otito li òrọ rẹ. 

18 Gege bi iwo tỉ rán mi wá sỉ aiye, bệ li 
emi sĩ rán wọn si aiye pẹlu. 

18 Emi sỉ yà ara mi sỉ mimó nitori wọn, ki a 


778 


le sọ awon tikarawon pẹlu đi mimó ninu 
otito. 

29 Kì sỉ ise kìki awon wonyi ni mo ngbadura 
fun, sugbọn fun awon pelu tỉ yio gbà mi gbó 
nipa òro wọn; 

?1! Ki gbogbo nwọon kỉ o le jẹ òkan; gegẹ bi 
iwo, Baba, tỉ je ninu mi, ati emi nỉnu rẹ, ki 
awon pẹlu kỉ o le je òkan ninu wa: kỉ aiye ki O 
le gbagbó pe, iwo li o rán mi. 

?2Ogo tỉ iwo tỉ ñfun mi li emi si tỉ ñfun 
Won; kỉ nwon kỉ o le je òkan, gege bi awa tỉ je 
bkan; 

23 Emi ninu wọn, ati iwọ ninu mi, ki a le se 
won pé li òkan; ki aiye ki o le mò pe, iwo H o 
rán mi, ati pe iwo si feràn won gege bi iwo tỉ 
feràn mi. 

24 Baba, emi fẹ ki awon tỉ iwo fifun mi, ki o 
wà lọdọ mi, nibiti emi gbé wà; ki nwon le mã 
WÒ Og0 mịi, tỉ iwo tỉ ñ fñifun mi: nitori iwo sá 
feràn mi siwaju ipilese aiye. 

25 Baba olododo, aiye kò mò ọ: sugbọn emi 
mò ọ, awon wonyi si mộ pe iwo li o rán mi. 

28 Mo tỉ sọ oruko rẹ di mimò fun wọn, emi 
ó sỉ sọ ọ di mimò: ki ifẹ tỉ iwo feràn mi, le mã 
wà ninu wọn, ati emi ninu wọn. 

Í 8 1NIGBATI Jesu sỉ tỉ sọ nkan wonyi 
tan, o jade pẹlu awon ọmọo-ehin rè 
lọ soke odò Kedroni, nibiti agbala kan wà, 
ninu eyi tỉ o wÒ, on ati awon omọ-ehin rè. 
2Judasi, eniti o fi ¡ hàn, si mò ibè pẹlu: 
nitori nigba-pupo ni Jesu ima lọ sibè pẹlu 
awon omo-ehin rè. 

3Nigbana ni Judasi, lẹhin tỉ o tỉ gbà ẹgbẹ 
omọ-ogun, ati awon ongé lati odọ awon olori 
alufa ati awon Farisi, wá sibè tỉ awon tỉ fitilà 
ati ògusò, ati ohun ïjà. 

#®Nitorina bỉ Jesu tỉ mò ohun gbogbo tỉ mbò 
wWá ba on, o jade lọ, o sỉ wi fun wọn pe, Tali ẹ 
nwá? 

5Nwọn sĩ đa a lohùn wipe, Jesu tỉ Nasareti. 
Jesu sỉ wi fun wọn pe, Emi niyi. Ati Judasi 
pẹlu, cniti o ñi ¡ hàn, duro pẹlu wọn. 

BNitorina bi o tỉ wi fun wọn pe, Emi nỉyi, 
nwọn bỉ sehin, nwọn sỉ subu Iule. 

TNitorina o tún bi wọn lẽre, wipe, Tali ẹ 
nwá? Nwọn sỉ wipe, Jesu tỉ Nasareti. 

8 Jesu dahùn pe, Mo tỉ wi fun nyin pe, emi 
niyi: njẹ bỉ emi li ẹ ba nwá, e je kỉ awon 
wonyÌ mã lọ: 

®Ki òrọ nì ki o le se, eyi tỉ o wipe, Awon tỉ 
iwo ñfun mi, emi kò sọ òkan nù ninu wọn. 

10 Nigbana ni Simoni Peteru eniti o nỉ iđà, o 


779 


là a yọ, o sỉ sá omo~odo olori alufa, o sỉ ke etí 
otun rè sonù. Oruko iranse na ama je Malku. 

11 Nitorina Jesu wi fun Peteru pe, Tè iđà rẹ 
bọ inu àko rè: ago tỉ Baba ti ñfun mi, emi ó se 
alaimu u bị? 

12 Nigbana li egbe oọmo—ogun, ati olori esó, 
ati awon onse awon Ju mu Jesu, nwọn sỉ dè e. 

13 Nwon kó fa a lọ sọdọ Anna; nitori on ni 
ise ana Kaiafa, eniti ise olori alufa li odún na. 

14 Kaiafa sá ni ise, eniti o tỉ ba awon Ju gbìmò 
pe, 0 sanfani ki enia kan kú fun awon enia. 

154{Simoni Peteru si ntò Jesu lẹhin, ati 
ọmọ-ehin miran kan: ọmo-ehin na jẹ eẹni 
mimò fun olori alufa, o si ba Jesu wò an olori 
alufa lọ. 

18Sugbọon Peteru duro li ẹnu-òna lode. 
Nigbana li oọmọ-ehin miran nì, tí ise eni 
mimèò fun olori alufa, o jade lọ, o si ba olusọna 
na sỌ Ọ, O Si mu Peteru wole. 

1?Nigbana li omobinrin na tí nsọ ẹnu-òna 
wi fun Peteru pe, Iwo pẹlu ha se okan ninu 
awon omo-ehin okunrin yi bi? O wipe, Emi kó. 

18 Awon omo-odo ati awon onse sỉ duro 
nibè, awon eniti o tỉ daná eyín; nitori otutù 
mu, nwọn si nyána: Peteru si duro pẹlu wọn, 
0 nyána. 

194[Nigbana li olori alufa bí Jesu lẽre niti 
awon ọmo-ehin rè, ati niti ekó rè. 

20Jesu da a lohùn wipe, Emi tỉ sòro ni 
gbangba fun araiye; nigbagbogbo li emi nkóni 
ninu sinagogu, ati ni tẹmpili nibiti gbogbo 
awon Ju npejo sỉ: emi kò si sọ ohun kan ni 
ìkoko. 

21Ese tỉ iwo ñ mbi mi lẽre? bere lọwo 
awon tỉ o tỉ gbó òro mi, ohun tỉ mo wi fun 
WỌn: wo o0, awon wonyi mò ohun tỉ emi wi. 

22 Bi o sỉ tỉ wi eyi tan, okan ninu awon on§e 
tỉ o duro tì i ñ owó rè lù Jesu, wipe, Olori 
alufa ni iwo nda lohùn bệ? 

23Jesu da a lohùn wipe, Bi mo ba sọoro 
buburu, jeri si buburu na: sugbọn bi rere ba 
nỉ, ẽse tỉ iwo fi niù mi? 

24Nitori Anna rán a lọ ni đidè sọdọ Kaiafa 
olori alufa. 

25 Sugbon Simoni Peteru duro, o sỉ nyána. 
Nigbana ni nwọn wi fun u pe, Iwo pẹlu ha se 
okan ninu awon ọmo-ehin rè? O sỉ sé, o sỉ 
wipe, Emi kó. 

2§ Okan ninu awon oọmo-odo olori alufa, tỉ 
ise ibatan ẹniti Peteru ke etí rè sọnù, wipe, 
Emi kò ha ri ọ pẹlu rè li agbala? 

2TNitorina Peteru tún sé: lojukanna akuko 
Sỉ kọ. 


JOHANNU 18, 19 


28 INitorina nwọn fa Jesu lati odọ Kaiafa lọ 
sỉ ibi gbòngan idajo: o sỉ jẹ kùtukùtu oWurò; 
awon tikarawon kò wò ini gbòngàn idajo, ki 
nwon kí o má se đi alaimó, sugbọn ki nwon ki 
o le jẹ àse irekoja. 

23 Nitorina Pilatu jade tò wọn lọ, o sỉ wipe, 
Èsun kili enyin mu wá sỉ okunrin yi? 

30 Nwọn sỉ dahùn wi fun u pe, Ibamasepe 
okunrin yi nhùwa ibi, a kì ba tỉ fà a le ọ lọwo. 

3! Nitorina Pilatu wi fun wọn pe, Ẹ mu u 
tikaranyin, ki ẹ sỉ se idajo rè gege bi ofin nyin. 
Nitorina li awon Ju wi fun u pe, Kò tó fun wa 
lati pa enikeni: 

32Ki òro Jesu ki o le ba se, eyiti o sọ, tỉ o 
nsapere irú ikú tỉ on o kú. 

33 Nitorina Pilatu tún wò inu gbòngan idajo 
lọ, o sỉ pè Jesu, o sỉ wi fun u pe, Oba awon Ju 
nỉ iWo ise? 

34 Jesu dahùn pe, Iwo sọ eyi fun ara rẹ ni, 
tabi awon elomiran sọ ọ fun ọ nitori mi? 

35 Pilatu dahùn wipe, Emi ise Ju bi? Awon 
orile-ède rẹ, ati awon olori alufa li o fà ọ le 
emi lọwo: kini iwo se? 

3® Jesu dahùn wipe, ljoba mi kì ise tỉ aiye 
yi: ibasepe ijoba mi ise tỉ aiye yi, awon onsẹ 
mi iba jà, ki a má bà ñ mi le awon Ju lọwo: 
sugbọn nïsisiyi ijoba mi kì ise lati ihin lọ. 

37 Nitorina Pilatu wi fun u pe, Njẹ iwo ha se 
oba bi? Jesu dahùn wipe, Iwo wlpe, oba li emi 
ise. Nitorl eyi li a se bí mi, ati nitori iđi eyi ní 
mo sỉ se Wá sỉ aiye, kí emi kỉ o le jeri sỉ otito. 
Olukuiuku eniti ise tỉ otitọ ngbó ohùn mi. 

38 Pilatu wi fun u pe, Kili otito? Nigbati o sỉ 
tỉ wi eyi tan, o tún jade tò awon Ju lọ, o sỉ Wi 
fun wọn pe, Emi kò ri èsẹ kan lọwo rè. 

39 Sugbọn enyin ni àsa kan pe, ki emi ki o 
da okan sile fun nyin nigba ajo irekoja: 
nitorina ẹ ha fẹ ki emi kí o da Oba awon Ju 
sile fun nyin bi? 

40 Nitorina gbogbo wọn tún kigbe wipe, Kì 
ise okunrin yi, bikose Barabba. Olosa sỉ ni 
Barabba. 


Í ọ 1NITORINA ni Pilatu mu Jesu, o sỉ 
nà a. 

2 Awon ọmo-ogun si hun ade ẹgún, nwọn 
sỉ ñ de e li ori, nwon si ñ aso igunwà elesè 
àluko wò ọ. 

3#Nwon sỉ wipe, Kabiyesi, Oba awon Ju! 
nwoọn si ñ owó wọn gbá a loju. 

4Pilatu si tún jade, o si wi fun wọn pe, Wo 
o, mo mu tu jade tò nyin wá, kí enyin kí o le 
mò pe, emi kò ri èsẹ kan lọwo rè. 


JOHANNU 19 


5Nitorina Jesu jade wá, tỉ on tỉ ade egún ati 
asọ elesè àluko. Pilatu si wi fun Wọn pe, E wò 
okunrin na 

§Nitorina nígbati awon olori alufa, ati 
awon onse ri i, nwọon kigbe wipe, Kàn a mọ 
agbelebu, kàn a mọ agbelebu. Pilatu wi fun 
Won pe, Ẹ mu u fun ara nyin, ki ẹ sỉ kàn a mọ 
agbelebu: nitoriti emi ko ri èse lọwo rè. 

? Awon Ju da a lohùn wipe, Awa li on kan, 
ati geøge bi oñn wa o yẹ lati kú, nitoriti o fi ara 
Tè se mo Olorun. 

84jNitorina nigbati Pilatu gbó òrọ yi èru 
tubọ ba a. 

®O si tun wộ inu gbòngan idajo lọ, o sỉ wi 
fun Jesu pe, Nibo ni iwo tỉ wá? Sugbọon Jesu 
kò đa a lohùn. 

10 Nitorina Pilatu wi fun u pe, Emi ni iwo 
ko fohun si? iwo kò mò pe, emi li agbara lati 
đá ọ silẹ, emi si li agbara lati kàn ọ mọ 
agbelebu? 

11 Jesu đa a lohun pe, Iwo kì ba tỉ li agbara 
kan lori mi, bikosepe a ñï i fun ọ lati oke wá: 
nitorina eniti o ñ mi le ọ lọwo li o ni èse pòju. 

12Nitori eyi Pilatu nwá òna lati đá a sile: 
sugbọn awon Ju kigbe, wipe, Bi iwo ba dá 
okunrin yi sile, iwo kì ise oré Kesarl: enikeni 
tỉ o ba se ara rè li oba, o sòro òdi sỉ Kesari. 

13 [Nitorina nigbati Pilatu gbó òro wonyi, o 
mu Jesu jade wá, o sỉ joko lori ité idajo tỉ a 
npè ni Okuta-tite, sugbọn li ede Heberu, 
Gabbata. 

1O jẹ Ipalemó ajo irekoja, o jẹ iwon 
wakati ekefa: o si wi fun awon Ju pe, E wò 
Oba nyin! 

15 Nitorina nwọon kigbe wipe, Mu u kuro, 
mu u kuro, kàn a mọ agbelebu. Pilatu wi fun 
Wwọn pe, Emi o ha kàn Oba nyin mọ agbelebu 
bị? Awon olori alufa dahùn wipe, 

18 Awa kò li oba bikose Kesari. Nigbana li o 
fà a le wọn lọowo latf kàn a mọ agbelebu. 

17 Nitorina nwon mu Jesu, o sỉ jade lọ, o rù 
agbelebu fun ara rè si ibi tỉ a npè ni Ibi—~agba~ 
ri, li ede Heberu ti a npè ni Golgota: 

18 Nibiti nwon gbé kàn a mọ agbelebu, ati 
awon meji miran pẹlu rè, niha ikini ati nìha 
keji, Jesu sỉ wà larin. 

19 4Pilatu si kọ iwe akole kan pẹlu, o sỉ ñ ¡ 
le ori agbelebu na. Ohun tỉ a sỉ kọ ni, JESU TI 
NASARET1I QBA AWON JU. 

20 Nitorina opọ awon Ju li o kà iwe akole yï: 
nitori ibi tỉ a gbé kàn Jesu mọ agbelebu 
sunmo eti ilu: a sỉ ko o li ède Heberu, ati tỉ 
Latini, ati tỉ Helene. 


780 


21 Nitorina awon olori alufa awon Ju wi fun 
Pilatu pe, Máse ko ọ pe, Oba aWwon Ju; supbọn 
pe on wipe, Emi li Oba awon Ju. 

22 Pilatu dahùn pe, Ohun ti mo ti kọ tan, 
mo ti kọ na. 

234Nigbana li awon omọo-ogun, nigbati 
nwọon kàn jesu mọ agbelebu tan, nwọn mu 
aso rè, nwọn si pín wọn sỉ ipa mẹerin, apakan 
fun omo-ogun kokan, ati àwotele rè: sugbọn 
àwòtele na kò li ojuran, nwọn hun u lati oke 
titi jale. 

24 Nitorina nwon wi fun ara wọn pe, E má 
je ki a fà a ya, sugbọn ki a se kèké nitori rè, tỉ 
eniti yio je: kí iwe-mimó ki o le se, tỉ o wipe, 
Nwọn pín aso mi larin ara wọn, nwọn sỉ se 
kèké fun aso ileke mi. Nkan wonyi li awon 
omọo-ogun §e. 

25lya Jesu ati arabinrin iya rè Maria aya 
Klopa, ati Maria Magdalene, si duro nibi 
agbelebu. 

26 Nitorina nigbati Jesu ri iya rè, ati ọmo— 
chin na duro, eniti Jesu feràn, o wi fun iya rè 
pe, obinrin, wò ọmọ rẹ! 

27Lehin na li o sỉ wi fun omo-ehin na pe, 
Wò iya rẹ! Lati wakati na lọ li omo—-ehin na sỉ 
tỉ mu tu lọ sỉ ile ara rè. 

28 4Lehin eyi, bi Jesu tỉ mò pe, a tỉ pari 
ohun gbogbo tan, ki iwe-mimó le ba $sẹ, o 
Wipe, Orungbe ngbẹ mi. 

29A gbé ohun èlo kan kale nibè tỉ o kún fun 
ot kikan: nwọn si ñ sponge tí o kun fun ọti 
kikan, sori igi hissopu, nwon si ñ sỉ i li enu. 

30 Nitorina nigbati Jesu sỉ ti gbà ọti kikan na, 
o wipe, O pari: o sỉ tẹ ori rè ba, o jowo ẹmí rè 
lọwọ. 

31 Nitori o je ojo Ipalemo, ki okú wọn ma 
bà wà lori agbelebu li ojo isimi, (nitori ojo nla 
nỉ ojo isimi na) nitorina awon Ju bè Pilatu pe 
ki a sẹ egungun itan wọn, ki a si gbe wọn 
kuro. 

32Nitorina awon oọmo-ogun wá, nwọn sỉ 
sé egungun itan ti ekini, ati tỉ ekeji, ti a kàn 
mọ agbelebu pẹlu rè. 

33Sugbọn nigbati nwọn de odọ Jesu, ti 
nwọn sỉ ri pe, o tỉ kú na, nwon kò sỉ sé egun— 
gun itan rè: 

34 Sugbon okan ninu awon ọmo-ogun na ñ 
Òko gún tu li egbẹ, lojukanna èje ati omi sỉ tú 
jade. 

35 Eniti o ri i sỉ jeri, otito sỉ li erí rệ: o sỉ mò 
pe õto li on wi, kỉ enyin ki o le gbagbó. 

38 Nkan wonyi se, ki iwe-mimó ki o le se, 
tỉ o wipe, A kì yio fó egungun rè. 


781 


37 Iwe-mimó miran èwe si wipe, Nwon o 
ma wò eniti a gún li òkọ. 

38 Lehin nkan wonyi ni Josefu ará Arima— 
tea, eniti ise omo-ehin Jesu, sugbọon nỉ ikòko 
nitori ìberu awon Ju, o bè Pilatu ki on ki o le 
gbé okú Jesu kuro: Pilatu sỉ fun u li ase. Nito— 
rina li o wá, o sỉ gbé okú Jesu lọ. 

39 Nikodemu pẹlu sỉ wá, eniti o tò Jesu wá 
loru lakose, o si mu àđapò ojia ati aloe wá, o 
to ìwon ogorun litra. 

40 Beni nwọn gbé okú Jesu, nwọn si fñi aso 
ògbọ dì ¡ pẹlu turari, gege bi ise awon Ju tỉ ri 
ni isinkú wọon. 

41 Agbala kan si wà nibiti a gbé kàn a mọ 
agbelebu; ibojì titun kan sí wà ninu agbala na, 
nỉnu eyiti a ko tỉ ité eẹnikeni sỉ ri. 

42Njẹ nibẹ ni nwọn si té Jesu si, nitori 


Ipalemó awon Ju; nitori ibojì na wà nitosi. 
2 0 1 L1 ojo ikini òsẹ ni kùtùkùtù nigbati ilẹ 
kò tỉ imó, ni Maria Magdalene wá sỉ 
ibojì, o sỉ rỉ pe, a tỉ gbé okuta kuro li ẹnu iboj. 
2Nitorina o sare, o sỉ tò Simoni Peteru wá, 
ati omo-ehin miran na eniti Jesu feran, o sỉ 
wi fun wọn pe, Nwọn tỉ gbé Oluwa kuro ninu 
ibojì, awa kò sỉ mò ibi tỉ nwọn gbé té e sỉ. 
3Nigbana ni Peteru jade, ati omo-ehin 
miran na, nwọn sỉ wá sỉ ibojì. 

4 Awon mejeji si jùmọ sare: eyi omọ-ehin 
miran nì sỉ sare yà Peteru, o sí tèteko de ibojì. 

5 O sỉ bèrẹ, o si wÒ inu rè, o ri asọ ogbọ na 
lele; sugbọn on kò wò inu rè. 

S°Nigbana ni Simoni Peteru tỉ mbò lehin rè 
đe, o sỉ wÒ inu ibojì, o sỉ ri asọ òpgbọ na wà niiè. 

7 Ati pe gèle, tỉ o wà nibi ori rè, kò sỉ wà 
pẹlu aso ogbọ na, sugbọn a ká a jo ni ibikan 
fun ara rè. 

8 Nigbana li omo-ehin miran na, eniti o kọ 
de ibơjì, wò inu rè pẹlu, o sỉ ri, o sỉ gbagbó. 

® Nitoripe nwon kò sá tỉ imò iwe-mimó pe, 
on kò le saima jinde kuro ninu okú. 

10 Beli awon omo-ehin na si tun pađa lọ si 
ile wọn. 

111Sugbon Maria duro leti ibojì lode, o nsọ— 
kun: bỉ o ti nsokun, bẹli o bère, o sỉ wò inu 
iboj. 

12O sỉ kiyesi awon angeli meji alasọ fun— 
fun, nwọn joko, okan niha ori, ati okan niha 
csè, nibiti oku Jesu gbé tỉ sùn sỉ. 

18 Nwọn si wi fun u pe, Obinrin yi, ẽse tỉ 
iwo fi nsokun? O si wi fun wọn pe, Nitoriti 
nwọn tỉ gbé Oluwa mi, emi kò si mò ibiti 
nwọn gbé té e sỉ. 


JOHANNU 19, 20 
18 Nigbati o sỉ tỉ wi eyi tan, o yipada, o sỉ rÍ 
Jesu duro, kò si mò pe Jesu ni. 

15 Jesu wi fun u pe, Obinrin yi, 6se tỉ iwo fi 
nsokun? tani iwo nwá? On sebi olusogba nỉ 
ise, o wi fun u pe, Alàgba, bí iwo ba tỉ gbé e 
kuro nihin, sọ ibiti o gbé tẹ ẹ sỉ fun mi, emi o 
Sỉ gbé e kuro. 

18 Jesu wi fun u pe, Maria. O sỉ yipada, o wi 
fun u pe, Rabboni; eyi ti o je Olukoni. 

17Jesu wi fun u pe, Máse fñi ọwó kàn mi; 
nitoriti emi kò tỉ igòke lọ sọdọo Baba mi: 
sugbon lọ sọdọ awon arakunrin mi, si wi fun 
won pe, Emi ngòke lọ sọdọ Baba mi, ati Baba 
nyin; ati sọdo Olorun mị, ati Olorun nyin. 

18 Maria Magdalene wá, o sỉ sọ fun awon 
omo-ehin pe, on tỉ ri Oluwa, ati pe, o sỉ tỉ SỌ 
nkan wonyi fun on. 

18 Lojo kanna, lojo ikini se nigbati alé lé, tỉ 
a si tỉ tì iẹkun ibiti awon omo-ehin gbé pejo, 
nítori ìberu awon Ju, bẹni Jesu de, o duro 
larin, o si wi fun wọn pe, Alaña fun nyin. 

20 Nigbati o sỉ tỉ wi bệ tan, o fi owó ati ìha 
rè hàn wọn. Nitorina li awon oọmo-ehin yò, 
nigbati nwon ri Oluwa. 

21 Nitorina Jesu si tún wi fun wọn pe, Alafia 
fun nyin: gege bi Baba ti rán mi, bẹli emi sỉ 
rán nyin. 

22 Nigbati o si tí wÍ eyi tan, o mí si wọn, o sỉ 
wi fun wọn pe, E gbà Emí Mimó: 

23 se enikeni tỉ enyin ba ñi j, a ñ ji wọn; 
èsẹe enikeni tỉ enyin ba da duro, a da wọn 
duro. 

24 Sugbọn Tomasi, okan ninu awon meji— 
la, ti a npè ni Diđimu, kò wà pẹlu wọn nigbati 
Jesu de. 

25 Nitorina awon omọo-ehin iyokù wi fun u 
pe, Awa tỉ ri Oluwa. Sugbọn o wi fun wọn pe, 
Bikosepe mo ba rl àpá iso li owó rệ ki emi ki o 
sỉ fi ika mi si àpá isó na, ki emi kỉ o sỉ ñ ọwó 
mi sỉ ìha rè, emi kì yio gbagbó. 

2§ Lehin ijo mẹjo awon ọmo-ehin si tún 
wà ninu ile, ati Tomasi pẹlu wọn: nigbati a sỉ 
tỉ tì ilekun, Jesu de, o sỉ duro larin, o si wipe, 
AlaRa fun nyin. 

27 Nigbana li o wi fun Tomasi pe, Mu ika rẹ 
wá nihin, ki o sỉ wÒ owó mi; si mu owó re wá 
nỉhin, ki o sỉ ñ sỉ ìha mi: kì iwo kí o má§e 
alaigbagbó mó, sugbọn je onigbagbo. 

28 Tomasi dahun o sỉ wi fun u pe, Oluwa mi 
ati Olorun mi! 

29 Jesu wli fun u pe, nitoriti iwo ri mi nỉ iwo 
se gbagbó: alabukun-fun li awon tỉ kò ri, tỉ 
nwọn sỉ gbagbó. 


JOHANNU 20, 21 
39 Qpolopo isẹ àmi miran ni Jesu se niwaju 
awon omọo-ehin rè, tỉ a kò kọ sinu iwe yi: 
3! Sugbọn wonyi li a kọ, ki enyin ki o le 
gbagbó pe, Jesu nỉ ise Kristi na, Qmo Olorun; 
ati ni gbigbàgbó, ki enyin ki o le ni ìye li 


OTuko rè. 

2 Í 1LEHIN nkan wonyi, Jesu tủn ñ ara 
rè hàn fun awon omo-ehin rè leti 

okun Tiberia; bay li o sỉ farahàn. 

2Simoni Peteru, ati Tomasi tỉ a npè ni 
Didimu, ati Natanaeli ara Kana tỉ Galili, ati 
awon omọ Sebede, ati awon oọmo-ehin rè 
meji miran jùmo wà pò. 

3Simoni Peteru wi fun wọn pe, Emi nlo 
ipeja. Nwon wi fun u pe, Awa pẹlu mba ọ lọ. 
Nwọn jade, nwọn sỉ wò inủ okò; li oru na 
nwon kò sĩ mủ ohunkohun. 

4 Sugbọn nigbati ilẹ bẹrẹ sĩ imó, Jesu duro 
leti okun: sugbọn awon ọmọ-ehin kò mò pe 
Jesu ni. 

5 Nitorina Jesu wi fun wọn pe, Enyin ọmo— 
đe, ẹ lï onje diẹ bi? Nwọn đa a lohùn wipe, 
Rára o. 

8O si wi fun wọn pe, Ẹ sọ àwọn sỉ apa otùn 
okò, enyin ö sỉ ri. Nitorina nwọn sọ ọ, nwọn 
kò sỉ le fà a jade nitori ọpọ cja. 

TNitorina li omo-ehin na tỉ Jesu feran wi 
fun Peteru pe, Oluwa nỉ. Nigbati Simoni 
Peteru gbó pe Oluwa ni, bẹli o đi amure èwu 
rè mọra, (nitori o wà nỉ ìhoho), o sỉ gbé ara rè 
Sọ sinu okun. 

8Sugbọn awon omọ-ehin iyoku mu okò 
kekere kan wả (nitoriti nwọn kò jina sile, 
sugbọn bỉ iwon igba igbọnwo); nwon nwó 
àwon na tỉ o kún fun eịa. 

9Nigbati nwon gúnle, nwọn ri iná ẹyin 
nibe, ati ja lori rè, ati akara. 

10 Jesu wi fun wọn pe, Ẹ mủ ninu eja tỉ  pa 
nisisiyi wả. 

11 Nitorina Simoni Peteru gòke, o sỉ fà àwon 
na wále, o kủn fun eja nla, o jẹ mẹtalelãdojo: bỉ 
nwọn sỉ tỉ pò to nì, àwon na kò ya. 

12 Jesu wi fun wọn pe, E wá jeun owurò. Kò 
SỈ sỉ enikan ninu awon omo-ehin tỉ o je bi ¡ pe, 
Tani iwo ise? nitoriti nwọn mò pe Oluwa ni. 

13Jesu wá, o si mu akara, o sỉ ñfun wọn, 
seøe bệ sỉ lí gja. 


782 


14 Eyi ni igba kẹta nỉisisiyi tỉ Jesu farahàn 
awon omọo-ehin rè, lehin igbati o ]ìnde kuro 
nỉnu okủ. 

154Nje lehin igbati nwon jeun owurò tan, 
Jesu wi fun Simoni Peteru pe, Simoni, oọmọo 
Jona, iwo fe mi jù awon wonyi lọ bị? O sỉ wi 
fun u pe, Bệni Oluwa; iwo mò pe, mo feràn 
rẹ. O wi fun u pe, Mã bó awon odọ-agutan 
mi. 

18O tún wi fun u nigba keji pe, Simoni, 
omọ Jona, iwo fẹ mi bi? O wi fun u pe, Bệni 
Oluwa; iwo mò pe, mo feràn rẹ. O wi fun u 
pe, Mã bó awon agutan mi. 

17O wi fun u nigba kẹta pe, Simoni, ọmọ 
Jona, iwo feràn mi bi? Inu Peteru bajẹ, nitoriti 
o wi fun u nigba eketa pe, Iwo feràn mi bỉ? O 
sỉ wi fun u pe, Oluwa, iwo mò ohun gbogbo; 
iwo mò pe, mo feràn rẹ. Jesu wi fun u pe, Mã 
bó awon agutan mi. 

18 Lõto, lõtọ ni mo wi fun ọ, nigbati iwo wà 
li odomode, iwo a ma di ara rẹ li àmurè, iwọ a 
si ma rìn lọ sỉ ibiti iwo ba fẹ: sugbọn nigbati 
iwo ba di arugbo, iwo o nà owó rẹ jade, 
glomiran yio sỉ di ọ li amure, yỉo si mu ọ lọ sỉ 
ibiti iwo kò fe. 

19 O wi eyi, o ñ nsapere irủ iku tỉ yio ñ yìn 
Olorun logo. Lẹhin igbati o sỉ tỉ WÌ eyi tan, o 
wi fun u pe, Mã tò mi lẹhin. 

20 Peteru si yipada, o rỉ omọo-ehin nì, eniti 
Jesu feràn, mbò lẹhin; eniti o sỉ rògun sỉ àiya 
rè nigba onje ale tỉ o sỉ wi fun u pe, Oluwa, 
tali eniti o ñ ọ hàn? 

ZINigbati Peteru rỉ i, o wi fun Jesu pe, 
Oluwa, Eleyi ha nkó? 

22 Jesu wi fun u pe, Bi emi ba fẹ kỉ o đuro 
ti emi o ñ de, kili eyini si ọ? iwo mã tò mi 
lẹhin. 

2#3Nitorina òrọ yi si tàn ka lãrin awon 
arakunrin pe, omọ—ehin nì kì yio kủ: sugbọn 
Jesu kò wi fun u pe, On kì yio kủ; sugbọn, Bi 
emi ba fẹe kỉ o duro tỉti emi o fi de, kili eyinì 
Sỉ ọ? 

24 Eyi li omo-ehin na, tỉ o jeri nkan wonyi, 
tỉ o sỉ kọwe nkan wonyÌ: awa si mò pe, otito 
nỉ èrí rè. 

25 Opolopo ohun miran pẹlu ni Jesu se, 
eyiti bi a ba kowe wọn li okõkan, mo rò pe 
aiye pãpã kò le gbà iwe na tỉ a ba kọ. Amin. 


ISE AWON APOSTELI 


Í 1TEOFILU, 1hìn isaju ni mo tỉ rò, niti 
ohun gbogbo tí Jesu bère sỉ ise, ati sỉ ikó, 

2Titi o fi đi ojo tí a gbà a lọ soke, lẹhin tí o 
tỉ tỉ ipa Emi Mimó pase fun awon aposteli tí 
0 vàn: 

3 Awon eniti o si farahàn fun lãye lehin 
1jiya rè nipa èrí pupọ tí o daju, eniti a ri lọdo 
Won li ogoji ojo tỉ o nsọ ohun tỉ ise tí ijoba 
Olorun: 

4Nigbati o si ba wọon pejo, öo pase fun wọn, 
ki nwon ki o máse kuro ni Jerusalemu, sugbọn 
ki nwon kí o duro đè ileri Baba, eyiti, o wipe, 
enyin tí gbó l¡ enu mi: 

SNitori nitoto ni Johannu fi omi baptisi; 
sugbọn a o ñ Emí Mimó baptisi nyin, kì íse 
ojo pupọ lati oni lọ. 

§Nitorina nigbati nwọn sỉ pejo, nwọn bí i¡ 
lere pe, Oluwa, lati igbayi lọ iwo ó ha mu 
ijoba pada fun lsraeli bi? 

7O si wi fun wọn pe, Kì ise tỉ nyin lati mò 
akoko tabi ìgba, tí Baba tỉ yàn nipa agbara on 
tikararè. 

8Sugbọn enyin ó gbà agbara, nigbati Emí 
Mimó ba bà le nyin: ẹ o si ma se eleri mi ni 
Jerusalemu, ati ni gbogbo Judea, ati ni Sa— 
maria, ati titi de opin ile aiye. 

8 Nigbati o sỉ tỉ wi nkan wonyi, bi nwọn tỉ 
nwò, a gbé e soke; awosanma si gbà a kuro li 
0ju wọon. 

19 Bị nwọn sỉ tỉ tèjumó oju orun bi o tỉ nrè 
oke, kiyesi ¡, awon okunrin meji alaso àla 
duro leti odọ Won; 

11 Tỉ nwon si wipe, Enyin ará Galili, se tỉ ẹ 
fi duro tỉ e nwò oju orun? Jesu na yi, tỉ a gbà 
soke orun kuro lọwo nyin, yio pada bệ gẹge bi 
ẹ tỉ ri i tỉ o nlọ sỉ orun. 

12Nigbana ni nwọn pada tỉ ori òke tỉ a npè 
ni Oliñ lọ si Jerusalemu, tỉ o sunmọ Jerusale— 
mu nỉ ìwon ìrm ojo isimi kan. 

13Nigbati nwọn si wole, nwọn lọ si yara 
oke, nibiti Peteru, ati Jakobu, ati Johannu, ati 
Anderu, ati Filippi, ati Tomasi, Bartolomeu, 
ati Matteu, Jakobu omọo Alfeu, ati Simoni 
Selote, ati Juda arakunrin Jakobu, gbe wà. 

14 Gbogbo awon wonyïi fi okàn kan đuro sỉ 
adura ati si èbẹ, pẹlu awon obinrin, ati Maria 
iya Jesu ati awon arakunrin rè pẹlu. 

15 [Ni ijo wọonni ni Peteru si đide duro li 
awujo awon omo-ehin (iye awon enia gbogbo 
ninu ijo je ogofa,) o ni, 


18 Enyin ará, Iwe-mimó kò le se ki o má se, 
tí Emi Mimó tí sọtele lati ẹnu DaBdi niti 
Judasi, tỉ o se amòna fun awon tỉ o mu Jesu. 

17 Nitori a kà a kún wa, o sỉ ni ipin ninu is 
iranse yi. 

18Nje okunrin yi sá tỉ fi ere aisõto rà ilẹ 
kan; nigbati o sỉ subu li ògedengbé, o bé li 
agbedemeji, gbogbo ifun rè sỉ tú jade. 

13O si đi mimò fun gbogbo awon tỉ ngbe 
Jerusalemu; nitorina li a fñ npè igbé na ni 
Akeldama li ède wọn, eyini ni, Igbé èje. 

20A sá kọ ọ ninu Iwe Psalmu pe, Jẹ kí 
ibujoko rè ki o di ahoro, ki ẹnikan ki o má sí 
se gbé inu rè, ati oyè rè, ni ki elomiran gbà. 

2INitorina ninu awon okunrin wonyi tỉ 
nwọon tỉ mba wa rìn ni gbogbo akoko tỉ Jesu 
Oluwa nwole, tí o si njade lãrin wa, 

22 Bère lati igba baptismu Johannu wá, titi o 
fi đi ojo na tỉ a gbé e lọ soke kuro lọdọ wa, o 
yẹ ki okan ninu awon wonyïi se eleri ajinde rè 
pẹlu wa. 

23Nwộọn sỉ yàn awon meji, Josefu tỉ a npè 
ni Barsabba, eẹniti a sọ apele rè ni Justu, ati 
Mattia. 

24Nwon sỉ gbadura, nwọn si wipe, Iwo, 
Oluwa, olumò okàn gbogbo enia, fihàn ninu 
awon meji yi, ewo ni iwo vàn, 

25 Ki o le gbà ipò ninu ise iranse yi ati ise 
aposteli, eyiti Judasi subu kuro ninu rè kỉ o le 
lọ sỉ ipò tỉ ara rệ. 

2 Nwon si dìbo fun wọn; ìbo si mu Mattia; 
a sỉ kà a mọ awon aposteli mọkanla. 

2 1NIGBATI ojo Pentekosti si de, gbogbo 
nwọn fñ okàn kan wà nibikan. 

?Lojijì iró sỉ tỉ run wá, gege bi iró èfũfu 
lile, o sỉ kún gbogbo tle nibiti nwọn gbé joko. 

3 Ela ahon bí tí iná sỉ yo sỉ wọn, o pin ara rè 
o sỉ bà le olukuluku wọn. 

4Gbogbo nwọn si kún fun Emí Mimó, 
nwọn si bère si iñ ède miran sọorọ, gege bi 
Emí ti fun wọn li ohùn. 

5 Awon Ju olufokànsin lati orilẹ-ede gbogbo 
labe orun si ngbe Jerusalemu. 

S5 Nigbati nwọn sỉ gbọ iró yi, òpolopo enia 
pejo, nwọn sỉ damu, nỉitoriti olukuluku gbó 
nwọon nsòro li ède rè. 

THà si se gbogbo wọn, enu si yà wọn, 
nwon nwi fun ara wọn pe, Wo o, ara Galili kí 
gbogbo awon tỉ nsòro Wonyi ise? 


ISE AWON APOSTELI 2 

8 Êha sỉ tỉ se tỉ awa ñ ngbó olukuluku li ede 
wa nỉnu eyiti a bí wa? 

3 Awon ará Partia, ati Media, ati Elamu, ati 
awon tỉ ngbé Mesopotamia, Judea, ati Kappa— 
dokia, Pontu, ati Asia, 

10 Frigia, ati Pamfilia, Egipti, ati ẹkùn Libia 
nỉha Kirene, ati awon atipo Romu, awon Ju 
ati awon alawose Ju, 

1! Awon ara Krete ati Arabia, awa gbó 
nwọn nsòro isẹ iyanu nla Olorun li ède wa. 

12 Hà sỉ se gbogbo wọn, o sỉ rú wọn lojủ, 
nwọon wi fun ara wọn pe, Kili a le mò eyi sỉ? 

13Sugbọn awon elomiran ngèfe nwọn sỉ 
Wwipe, Awon okunrin wọonyi kủn fun waini 
titun. 

144§ugbọn Peteru dide đuro pẹlu awon 
mọkania iyokù, o gbẻ ohùn rè soke, o sỉ wi 
fun wọn gbangba pe, Enyin enia Judea, ati 
gbogbo enyin tỉ ngbé Jerusalemu, kỉ eyiyi kỉ o 
yé nyin, ki ẹ sỉ fetísi òrọ mi: 

15 Nitori awon wonyi kò mutiyó, bi enyin tỉ 
fi pè; wakati kẹta ojo sá li eyi. 

18 Sugbon eyi lí òrọ tỉ a tỉ sọ lati enu woli 
Joeli wá pe; 

17 Olorun wipe, Yïo sỉ se ni ikehin ojọ, Emi 
o tủ ninu Emí mi jade sara enia gbogbo: ati 
awon omọ nyin-okunrin ati awon omọ nyin 
obinrin yio ma sọtelẹe, awon odomokunrin 
nyin yio sỉ ma rỉ iran, awon arugbo nyin yio sỉ 
ma lá alá: 

18 Ati sara awon ọmo-odọ mi okunrin, ati 
Sara awon ọmo-odọo mi obinrin li emi o tủ 
nỉnu Emí mi jade li ojọ wọnni; nwọn o sỉ ma 
sọtele: 

19 Emi o sỉ ñ isẹ iyanu hàn loke li orun, ati 
àmi nisale lori ilẹ: èjẹ, ati iná, ati ríru £ñn; 

?? A o sọ 6rùn di òkunkun, ati osupa di èjẹ, 
ki ojo nla añyesi Oluwa kỉ o to de: 

#1 Yïo sỉ se, enikeni tỉ o ba pè oruko Oluwa, 
a ogbà a là. 

22 Enyin enia Israeli, ẹ gbó òro wonyi: Jesu 
tỉ Nasareti, okunrin tỉ a ñ hàn fun nyin lati 
gdọ Olorun wá, nipa isẹ agbara ati tỉ iyanu, ati 
tỉ àmi tỉ Olorun tỉ owó rè se lãrin nyin, bi 
enyin tikaranyin tỉ mò pẹlu: 

?3 Eniti a tỉ ñ le nyin lọwo nipa ipinnu ìmo 
ati imotele Olorun; on li enyin mu, tỉ ẹ tỉ owo 
aWwon enia buburu kàn mọ agbelebu, tỉ ẹ sỉ pa. 

24Eniti Olorun gbẻ dide, nigbati o tỉ tủ 
irora ikủ: nitoriti kò se ise fun u lati đì ¡ mu. 

25Nitori Dañdi tỉ wi nipa tirệ pe, Mo ri 
Oluwa nigba-gbogbo niwaju mỉ, nỉtoriti o 
mbe li owó otủn mi, ki a mà bà sí mỉ nỉ ipò: 


784 


28 Nitorina inu mi dùn, ahon mi sỉ yÒ; 
pẹlupelu ara mi yio sỉ simi nỉ ireti: 

2Nitoriti iwo ki yio ñ okàn mi silẹ nỉ 
ipò-okủ, bệni iwo ki yio jẹ kỉ Eni—Mimó rẹ kỉ 
o ri idibaje. 

28 Iwo mu mi mò òna iye; iwo ó mu mi kủn 
fun ayÒ ni iwaju rẹ. 

28 Arả,  je ki emi ki o sọ fun nyin gbangba 
niti DaRdi baba nla pe, o kủ, a sỉ sin i, ibojì rè 
sỉ mbẹ lọdọ wa titi o ñi di oni yi. 

30 Nitoriti ise woli, ati bi o tỉ mò pe, Olọrun 
tỉ ñ ibura se ileri fun u pe, Ninu irủ-omo inu 
rè, on ỏ mu òkan ijoko lori ité rè; 

31 O rỉ eyi tẹlè, o sọ tỉ ajinde Kristi pe, a kò 
fñi okàn rè silẹ ni ipò-okù, bệli ara rè kò rỉ 
idibaje. 

32Jesu na yi li Olorun tỉ ji đide, elẹri eyiti 
gbogbo wa ise. 

33 Nitorina bi a tỉ ñ owó otún Olorun gbe e 
øa, tỉ o sỉ tỉ gbà ileri Emí Mimó lati odọ Baba, 
o tủ eyi silẹ, tỉ enyin ri, tỉ ẹ sỉ gbó. 

34 Dafdi kò sá gòke lọ sỉ orun: sugbọn on 
tikararè wipe, OLUWA wi fun Oluwa mỉ pe, 
Joko li owó otún mi, 

35 Titi emi o ñ sọ awon otá rẹ đi apotì itise 
rẹ. 

38 Njẹ ki gbogbo ile Israeli ki o mò dajudaju 
pe, Olorun tỉ ñ Jesu na, tỉ ẹnyin kàn mọ 
agbelebu, jẹ Oluwa ati Kristi. 

37 Nigbati nwọn si gbó, oọkàn wọn gbogbe, 
nwọon sỉ sọ fun Peteru ati awon aposteli iyokù 
pe, Ará, kini kỉ awa kỉ o se? 

38 Peteru si wi fun wọn pe, E ronupiwada, 
kỉ a sỉ baptisi olukuluku nyin li orukọ Jesu 
Kristi fun idariji èsẹ nyin, enyin o sỉ gbà eẹbun 
Emi Mimó. 

38Nitori fun nyin nỉ ileri na, ati fun awon 
ọmọ nyïn, ati fun gbogbo awon tỉ o jìna rére, 
ani gbogbo awon tỉ Oluwa Olorun wa ó pè. 

40 Ati òro pupọ miran li o ñi njerí tỉ o sỉ nñi 
ngbà wọn niyanju wipe, E gbà ara nyin là 
lọwo iran arekereke yi. 

41 'jNitorina awon tỉ o sỉ ñ ayò gbà òrọ rệ a 
baptisi Won: li ojo na a sỉ kà ìwọn ẹgbedogun 
okàn kún wọn. 

42Nwọn sỉ duro singin ninu eẹkó awon 
aposteli, ati ni idapo, ni bibu akara ati ninu 
adura. 

43 Èrù sỉ ba gbogbo gkàn: ise iyanu ati isẹ 
àmi pipo li a tỉ wó awon aposteli se. 

44 Gbogbo awon tỉ o si gbagbó wà nỉ ibikan, 
nwọn ni ohun gbogbo sọkan; 

45 Nwọn sỉ ntà ohun ïini ati erù wọn, nwọn 


785 


Sỉ npín wọn fun olukuluku, gege bi ẹnikeni tỉ 
se alaini. 

48 Nwon si nĩi okân kan duro li ojojumó 
ninu tempili ati ni bibu akara ni ile, nwon nĩi 
inu diđùn ati okàn kan je onje wọn. 

47Nwon nyin Olorun, nwọn sỉ ni ojurere 
lọdọ enia gbogbo. Oluwa si nyàn kún wọn li 


ojojumo awon tỉ a ngbalà. 

3 1NJẸ Peteru on Johannu jumọo ngòke lọ 
sỉ tempili ni wakati adura, tí ise wakati 

kẹsan ojọ. 

2Nwon sĩ gbé okunrin kan tỉ o yarọ lati inu 
iya rè wá, tỉ nwon ima gbé kale li ojo]umó li 
enu-ona tẹmpili tỉ a npè ni Daradara, lati mã 
sagbe lowo awon tỉ nwò inu tempili lọ; 

3 Nigbati o ri Peteru on Johannu bỉ nwọn tỉ 
fẹ wò inu tẹmpili, o sagbe. 

4Peteru sỉ tẹjumó ọ, pẹlu Johannu, o nỉ, 
'Wò wa. 

5O si fñyesi wọn, o nreti ati ri nkan gbà 
lọwo won. 

8Peteru wipe, Fadakà ati wura emi kò ní; 
sugbon ohun tỉ mo ni eyini ni mo ñifun ọ: Li 
oruko Jesu Kristi tỉ Nasareti, dide ki o sỉ mã rin. 

7O sĩ fà a li owó otún, o sỉ gbé e dide: li 
ojukanna se rè ati egungun kokose rè sỉ 
mokun. 

8O si nfò soke, o duro, o sỉ bẹre sỉ rin, o sỉ 
ba wọon wộ inu tẹmpili lọ, o nrìn, o sỉ nfò, o sỉ 
nyìn Olorun. 

8 Gbogbo enia sỉ ri i, o nrìn, o sỉ nyìn Olọrun: 

10 Nwon sỉ mò pe on li o tỉ joko ngagbe li 
enu-ònà Daradara tí tẹmpili: hà si se wọn, 
enu sỉ yà wọn gidigidi sỉ ohun tỉ o se lara rè. 

11B aro tỉ a mu larada si tí đi Peteru on 
Johannu mu, gbogbo enia jumo sure jọ tộ 
wọn lọ ni iloro tì a npè ni tí Solomoni, enu yà 
wọn gidigidi. 

12 4[Nigbati Peteru sỉ ri ¡, o dahũn wi fun 
awon enia pe, Enyin enia Israeli, ẽse tỉ ha fi 
nse nyin sỉ eyi? tabi ẽse tí enyin fï tẹjumó wa, 
bi enipe agbara tabi iwa-mimó wa li awa fi se 
tỉ okunrin yi ñ nrin? 

13Olorun Abrahamu, ati tí Isaaki, ati tỉ 
Jakobu, Olorun awon baba wa, on li o tỉ yìn 
Jesu Omo rè logo; eniti cnyin tỉ ñ le wọn 
lọwo, tỉ enyin sỉ sé niwaju Pilatu, nigbati o tỉ 
pinnu rè lati da a sile. 

18 Sugbon enyin sé Eni-Mimó ati Olöto nì, 
enyin sỉ bere kí a ñ apania fun nyin; 

15 Enyin si pa Olupilese iye, eniti Olorun sỉ 
tỉ ji đide kuro ninu okú; eleri eyiti awa nse. 


ISE AWON APOSTELI 2—4 
18 Ati oruko rè, nipa igbagbó ninu orukọ rè, 
on li o mu okunrin yï lara le, eniti enyin ri tỉ ẹ 
sỉ mò: ati igbagbó nipa rệ li o fun u ni điđa ara 
sása yi li oju gbogbo nyin. 

17 Njẹ nisisiyi, ará, mo mò pe, nipa aimộ li 
enyin fï se e, gege bi awon olori nyin pelu tỉ se. 

18 Sugbon ohun tỉ Olorun tỉ sọ tẹle lati ẹnu 
gbogbo awon woli wá pe, Kristi rè yio jìya, on 
li o muse bệ. 

19 Nitorina ẹ ronupiwada, kỉ e sí tun yi~ 
pada, ki a le pa ệsẹ nyin ré, ki akoko itura ba 
le tỉ iwaju Oluwa wá, 

20 Ati ki o ba le rán Kristi, tỉ a tỉ yàn fun 
nyin, aní Jesu; 

?!Eniti orun kò le saima gbà titi di igba 
imupadà ohun gbogbo, tỉ Olorun tỉ sọ lai enu 
awon woli rè mimó tỉ nwọn tỉ mbe nigbati aiye 
tỉ . 

22 Mose sa wipe, Oluwa Olorun nyin yio 
gbé woli kan dide fun nyin ninu awọon 
arakunrin nyin, bi emi; on ni enyin o ma gbó 
tirè li ohun gbogbo tỉ yio ma sọ fun nyin. 

23Yio si se, olukuluku okan tỉ kò ba gbọ tí 
woli na, on li a o parun patapata kuro ninu 
awon enia. 

24 Ani gbogbo awon woli lati Samueli wá, 
ati awon tỉ o tẹle e, iye awon tỉ o tỉ sọrọ, 
nwon sọ tỉ ojo wonyi pelu. 

2 Enyin li omọo awon woli, ati tỉ majemu tí 
Olorun tỉ ba awon baba nyin đá nigbati o wÏ 
fun Abrahamu pe, Ati ninu irú-omo re li a tỉ 
fi ibukun fun gbogbo idile aiye. 

28 Nigbati Olorun jí Jesu mo rè đide, o kó 
rán a si nyin lati busi ¡ fun nyin, nipa yiyi 
olukuluku nyin pada kuro ninu iwa buburu rè. 
4 1BỊ nwọn sỉ tỉ mba awon enia sỌrọ, 

awon alufa ati olori esó tempili ati awon 
Sadusi dide sỉ wọn. 

2Inu bi wọn, nitoriti nwoọn nkó awon enia, 
nwon sỉ nwasu ajinde kuro ninu okú ninu Jesu. 

3Nwon si nawó mu wọn, nwọn si há wọn 
mó ile tubu titi o fi di ijo keji: nitoriti ale lẹ tan. 

3 Sugbọn òpọ awon tỉ o gbó òrọ na gbagbó; 
iye awon okunrin na sỉ to egbệdogbọn. 

5O sỉ se nijo keji, awon olori wọn ati awon 
alagba ati awvon akowe, pejo sỉ Jerusalemu, 

5BAti Anna olori alufa, ati Kaiafa, ati 
Johannu, ati Aleksanderu, ati iye awon tỉ ise 
ibatan olori alufa. 

TNigbati nwọon si mu wọn duro li ãrin, 
nwon bère pe, Agbara tabi oruko wo li enyin 
fï se eyi? 


ISE AWON APOSTELIL 4, 5 

8Nigbana ni Peteru kún fun Emí Mimó, o 
sỉ wi fun wọn pe, Enyin olori awon enia, ati 
enyin àgbagbà. 

3 Bi o ba se pe a nwadi wa loni niti isẹ rere 
tỉ a se lara abirùn na, bi a tỉ se mu okunrin yi 
laradá; 

10 Ki eyi ki o yé gbogbo nyin ati gbogbo 
enia Israeli pe, li oruko Jesu Kristi tỉ Nasareti, 
tỉ enyin kàn mọ agbelebu, tỉ Olorun gbé đide 
kuro ninu okú, nipa rè li okunrin yi fi duro 
niwaju nyin ni đida ara sasa. 

1! Eyi li okuta tí a tỉ owó enyin oọmole kò 
Sile, tỉ o sỉ đi pàtaki igun ile. 

12 Kò sỉ sỉ igbala lọdọo elomiran: nitori kò sỉ 
oruko miran labe orun tỉ a fifunni ninu enia, 
nipa eyiti a le fi gbà wa là. 

1343jNigbati nwọn sỉ kiyesi igboiya Peteru 
on Johannu, tỉ nwon si mò pe, alaikeko ati 
Òpe enia ni nwọn, enu yà Won; nwọn si woye 
Wọn pe, nwọn a tỉ ma ba Jesu gbé. 

14Nigbati nwọn sỉ nwò okunrin na tí a mu 
larada, tỉ o ba wọn đuro, nwọn kò ri nkan wïi sỉ i. 

15 Sugbọn nigbati nwọn sỉ pase pe ki nwọn 
jade kuro ni igbimo, nwọn ba ara wọn gbèro, 

18 Wipe, Kili a o tỉ se awon okunrin wonyi? tí 
P€ ise àmi tỉ o daju tỉ owó wọn se, o hàn 
gbangba fun gbogbo awon tỉ ngbé Jerusalemu; 
awa kò sỉ le sẻ ẹ. 

1? Sugbọn ki o má bà tàn kale siwaju mó 
lãrin awon enia, e je kỉ a kìlọ fun wọn pe, lati 
isisiyi lọ ki nwon ki o máse fñ oruko yi sòrọ 
fun enikeni mó. 

18 Nigbati nwọn sỉ pè wọn, nwọon pase fun 
Won, ki nwon máse sòrọ rara, bẹni ki nwon 
máse kóni lí oruko Jesu mó. 

19 Sugbọn Peteru on Johannu dahùn, nwon 
Sỉ wi fun wọn pe, Bi o ba tó li oju Olorun lati 
gbó tỉ nyin jù tỉ Olorun lọ, ẹ gbà a rò, 

20 Awa kò sá le saima sọ ohun tỉ aWa tỉ ri, tỉ 
a Sỉ tỉ gbó. 

2! Nigbati nwọn sỉ kìlọ fun wọn sỉ ¡, nwon 
jowo wọn lowo lọ, nigbati nwon kò tỉ ri nkan tỉ 
nwon iba fi jẹ wọn nỉ ìya, nitori awon enia: 
nitori gbogbo wọn ní nyìn Olorun logo fun 
ohun tỉ a se. 

22Nitori okunrin na jù eni~ogoji odún lọ, 
lara eniti a se ise àmi đida ara yi. 

23'INigbati nwọn si jowo wọn lọwo lọ, 
nwọon lọ sọdo awon egbẹe wọn, nwọn si 
ròhnin ohun gbogbo tỉ awon olori alufa ati 
awon agbàgba sọ fun wọn. 

24Nigbati nwọn si gbó, nwọn ñ okàn kan 
gbé ohùn wọn soke si Olorun nwọn si wipe, 


786 


Oluwa, ìwo tí o đa orun on aiye, ati okun, ati 
ohun gbogbo tí mbẹ ninu won: 

25 IJwo nipa Emi Mimó tí o tỉ eẹnu DaRdi 
baba wa iranse rẹ wipe, Ese ti awon keferi fi 
mbinu, ati tỉ awon enia ngbero ohun asan? 

28 Awọon oba aiye dide, ati awon ijoye kó 
ara won jo si Oluwa, ati sỉ Kristi rè; 

2? Nitốto sá ní, sỉ Jesu Qmo mimó re, eniti 
iwo tỉ ñ oróro vàn, ati Herodu, ati Pontiu 
Pilatu, pẹlu awon keferi, ati awon enia Israeli 
Ppejo Sỉ, 

28 Lati se ohunkohun tỉ ọWó rẹ ati imo rẹ tí 
pinnu saju pe yio sẹ. 

23 Nịẹ nisisiyi, Oluwa, kiyesi ikilọ wọn: ki o 
Sỉ ñfun awon omo-odo rẹ lati mã fï igboiya 
ðbogbo sọ òrọ rẹ. 

30 Ki iwo sỉ fi ninà oWó rẹ se điđa ara, ati ki 
se àmi ati isẹ iyanu ki o mã se li oruko Jesu 
Omo mimó rẹ. 

31 Nigbati nwon gbadura tan, ibi tỉ nwọon 
gbé pejo sỉ mi titi; gbogbo wọn sỉ kún fun Emí 

32 ljo awon tỉ o gbagbó sỉ wà li okàn kan ati 
inu kan: kò sỉ si enikan tỉ o pè ohun kan ninu 
ohun ini rè ni tỉ ara rè: sugbọn gbogbo nwọn 
ni gbogbo nkan sọkan. 

33 Agbara nla li awon aposteli sỉ fi nịjeri 
ajinde Jesu Oluwa; ore-ofe pipọ sỉ wà lori 
gbogbo wọn. 

3 Nitori kò sỉ enikan ninu wọn tỉ o se alai— 
nỉ: nitori iye awon tỉ o nỉ ile tabi ile tà wọn, 
nwon sỉ mu owo ohun tỉ nwọn tà wá. 

35Nwon sí fi ¡ lele li ẹsẹ awon aposteli: 
nwọn si npín fun olukuluku, gẹgẹ bi o tỉ se 
alaini si. 

38 Ati Josefu, tỉ a tỉ oọwo awon aposteli sọ 
apele rè ni Barnaba (itumò eyi tỉ ijẹ 
Omo-ltùnu), èya Lefi, ati ara Kipru. 

37 O ni ile kan, o tà a, o mu owo rè wá, o Sỉ 
fi ¡ lele H se awon aposteli. 


1SUGBON okunrin kan tỉ a npè nỉ 
Anania, pẹlu Sañira aya rè, tà ilẹ iní kan. 

2O si yàn apakan pamó ninu owo na, aya rè 
ba a mò ọ pò, o sỉ mu apakan rè wá, o sỉ ñ í 
lele li ese awon aposteli. 

3 Sugbọn Peteru wipe, Anania, Ẽse ti Satani 
fi kún ọ H okàn lati seke sỉ Emi Mimó, tỉ iwo 
Sỉ ñ yàn apakan pamó ninu owo ilẹ na? 

#Nigbati o wà nibe, tire ki ise? nigbati a sí 
ta a tan, kò ha wà nỉ ikawo ara rẹ? Êha tí se tí 
iwo ñi rò kini yi li okàn rẹ? enia ki iwo seke sỉ 
bikose si Olorun. 


787 


SNigbati Anania sỉ gbó òro wonyi, o subu 
lule, o sỉ kủ: èru nla sỉ ba gbogbo awon tỉ o gbó. 

5 Awon odomokunrin si dide, nwọn dì i, 
nwọn sỉ gbé e jade, nwọn sỉ sin í. 

7O sĩ to bi ìwon wakati mẹta, aya rè laimò 
ohun tỉ o tỉ se, o WOle. 

8 Peteru sỉ đa a lohùn pe, Wi fun mi, bi iye 
bayi li ẹnyin tà ilẹ na? O si wipe, Lốt iye bệ ni. 

9 Peteru sỉ wi fun u pe, Ẽse ti enyin fohùn 
sokan lati dán Emi Oluwa wò? wò o, esẹ 
awon tỉ o sinkú oko rẹ mbe li enu òna, nwọn 
o sỉ gbé ọ jade. 

10 O sỉ subu lule li ese rè lojukanna, o sỉ kủ: 
awon odomokunrin si wole, nwọn bá a o kủ, 
nwon sỉ gbẻ e jade, nwọn sin ¡ lẹba okọ rè. 

11 Eru nla sỉ ba gbogbo ijo, ati gbogbo awon 
tỉ o gbó nkan wonyi. 

121A sỉ tỉ owó awon aposteli se isẹ àmi ati 
ise iyanu pipọo lãrin awon enia: gbogbo wọn sỉ 
fi okàn kan wà nỉ iloro Solomoni. 

13 Ninu awon iyokù ẹnikan kò dagà ati dapo 
mọ wọn: sugbọn enia nkókiki wọn. 

14 A sỉ nyàn awon tỉ o gbà Oluwa gbọ kun 
Won sỉ i, ati okunrin ati obinrin; 

15Tobế tỉ nwon ngbé awon abirùn jade sỉ 
igboro, tỉ nwon nté wọn sỉ ori akete ati ohun 
ibïrogboku, pe bi Peteru ba nkọoja ki ojiji rè 
tilẹ le sijibò omiran ninu wọn. 

16 Òpọ enia si ko ara wọn jo lati awon iiu tỉ 
o yi Jerusalemu ka, nwon nmu awon abirùn 
Wả, ati awon tỉ ara kan fun mi aimó: a sỉ se 
đida ara olukuluku wọn. 

17Sugbọn olori alufa dide, ti on tỉ gbogbo 
awon tỉ nwon wà lodọ rè (tỉ ise ẹya tỉ awon 
Sadusi), nwọn si kún fun owu. 

18 Nwon sỉ nawó mu awon aposteli, nwọn 
sỉ ñ wọn sinu tubu. 

19 Sugbon angeli Oluwa $sí ilẹkun tubu li 
oru; nigbati o si mu wọn jade, o Wipe, 

20 E lọ, ẹ duro, ki ẹ sí mã sọ gbogbo Òrọ iye 
yi fun awon enia ni tẹmpili. 

21 Nigbati nwọn sỉ gbó yi, nvọn wò tempili 
lọ nỉ kutukutu, nwọn sỉ nkóni. Sugbọn olori 
alufa đe, ati awon tỉ mbe lọdọ rè, nwọn sỉ pè 
apejo igbimo, ati gbogbo awon agbàgba awon 
omo Israeli, nwon si ranse si ile tubu lati mu 
wọn wá. 

22 Sugbon nigbati awon onse de ibè, nwon 
kò sỉ ri wọon ninu tubu, nwọon pada wá, nwọon 
SỈ SỌ p€, 

23 Awa bả ile tubu o sẻ pinpin, ati awon 
olusọ đuro lode niwaju ilekun: sugbọn nigbati 
awa sílekun, awa kò bá enikan ninu tubu. 


ISE AWON APOSTELI 5 
24Nigbati olori esó tempili ati awon olori 
alufa si gbó òrọ wonyi, nwọon dãmu nitori 
wọn pe, nibo li eyi ó yori sỉ. 

25Nigbana li enikan de, o wi fun wọn pe, 
Wo o, awon okunrin tỉ enyin fi sinu tubu wà 
ni tempili, nwon duro nwọon sí nkó awon 
cnia. 

2§ Nigbana li olori esó lọ pẹlu awon onse, o 
si mu wọon wá kì ise pẹlu ipa: nitoriti nwọn 
bèru awon enia, ki a má ba sọ wọn li okuta. 

27Nigbati nwon si mu wọn de, nwon mu 
won đduro niwaju ajo igbimo; olori alufa si bỉ 
wọn lẽre, 

28 Wipe, Awa kò tỉ kìlo fun nyin gidigidi pe, 
ki e mase ñ oruko yi kóni mó? sỉ wo o, enyin 
tỉ ñ ekó nyin kún Jerusalemu, ẹ sỉ npete ati 
mu èje okunrin yi wá sỉ ori wa. 

29 Sugbọn Peteru ati awon aposteli dahùn, 
nwon si wipe, Awa kò gbọdọ má gbó tỉ Olo— 
run jù tỉ enia lọ. 

30 Olorun awon baba wa ji Jesu dide, ẹniti 
ẹnyin pa, tí enyin si gbe kó sori igi. 

3! On li Olorun fñ oọwó ọtún rè gbẻga lati je 
Omo alade ati Olugbala, lati fi ironupiwada 
fun Israeli, ati idariji èse. 

32 Awa sĩ li eleri nkan wonyï; ati Emi Mimó 
pelu, tỉ Olorun fñifun awon tỉ o gbộ tirè. 

33 Sugbọon nigbati nwọn gbó eyi, àïya wọn 
ghà ogbé de inu, nwon gbèro ati pa wọn. 

3⁄4 Sugbọn okan ninu ajo igbimọ, tỉ a npè ni 
Gamalieli, Farisi ati amoñn, tỉ o ni iyìn gidigi— 
đi lọdọ gbogbo enia, o đide duro, o ni ki a mu 
awon aposteli bì sehin die; 

35O sỉ wi fun wọn pe, Enyin okunrin Is— 
raeli, ẹ kiyesi ara nyin li ohun tỉ enyin npete 
ati se si awon okunrin wọnyi. 

38 Nitori saju ojo wonyi ni Teuda dide, o 
nwipe eni nla kan li on; eniti ìwọn irinwo 
okunrin gbatì: eniti a pa; ati gbogbo iye awon 
tỉ o gbà tirệ, a tủ wọon ká, a sỉ sọ wọn đi asan. 

371Lehin okunrin yi ni Juda tí Galili dide 
lakoko kikà enia, o sỉ fà enia pipo lehin rệ: on 
pẹlu segbé; ati gbogbo iye awon tí o gbà tirè, a 
fọn wọn ká. 

38 Njẹ emi wi fun nyin nisisiyi, E gafara fưn 
awon okunrin wonyi, ki sỉ jowo wọn je: 
nitori bí ìmọ tabi ise yi ba je tỉ enia, a o bì í 
subu: 

39 Sugbon bi ti Olorun ba ni, enyin kì yio le 
bì ¡ subu; ki o ma ba jẹ pe, a ri nyin ẹ mba 
Olorun jà. 

40Nwọn sỉ tệ sỉ tirệ: nigbati nwọn sỉ pè 
awon aposteli wole, nwon lù wọn, nwọn sỉ 


ISE AWON APOSTELI 5—7 
kllọ fun wọn pe, ki nwon kỉ o máse sòrọ li 
orukọo Jesu mó, nwon sỉ jowo wọn lọwo lọ. 

#1{Nitorina nwọn sỉ lọ kuro niwaju ajo 
igbimo: nwọn nyò nitori tỉ a kà wọn yẹ sỉ ìya 
ijẹ nitori orukọ rè. 

42 Ati li ojojumó ni tẹmpili ati ni ile, nwọn 
kò đẹkun ikóni, ati lati wasu Jesu Kristi. 
óÓ 1NJẸE li gjọ womni, nigbati iye awon 

oọmo-ehin npò si ¡, ikùn-sinu wà ninu 
awon Hellene si awon Heberu, nitoriti a nse 
igbagbé awon opó wọn ni ipinfunni ojojumó. 
2Awon mejla sỉ pè opolopọ awon 
ọmo-ehin jò sọdọo, nwoọn wipe, Kò yẹ tỉ awa 
iba ñ òro Olorun sile, kỉ a sỉ mã se iranse ta— 
bili. 

3Nitorina, ará, ẹ wo okunrin meje ninu 
nyin, oloruko rere, eniti o kún fun Emí Mimó 
ati fun ogbón, eniti awa iba vàn sĩ is yi. 

#Sugbọn awa o duro sinsin ninu adura 
igbà, ati ninu isẹ iranse òrọ na. 

5 {Òro na sỉ tó loju gbogbo ijo: nwon sỉ yàn 
Stefanu, okunrin tỉ o kún fun igbagbó ati fun 
Emí Mimó, ati Filippi ati Prokoru, ati Nika— 
noru, ati Timoni, ati Parmena, ati Nikola ala— 
Wose Ju ara Antioku: 

8 Eniti nwọon mu đuro niwaju awon aposteli: 
nigbati nwon sỉ gbadura, nwọn ñ ọwó le wọn. 

7T Òrọ Olorun sỉ gbile; iye awon ọmọ-ehin 
Sỉ pộ sỉ ¡ gidigidi ni Jerusalemu; òpọ ninu ẹgbẹ 
awon alufa sỉ fetisi tỉ igbagbó na. 

8 Ati Stefanu, tỉ o kún fun ore—ofe ati agbara, 
0 $€ ïse iyanu, ati isẹe ami nla lãrin awon enia. 

3Sugbọon awon kan đide ninu awon tỉ si— 
nagogu, tỉ a npè nỉ tỉ awon Libertine, ati tỉ ara 
Kirene, ati tỉ ara Aleksandria, ati ninu awon 
ara Kilikia, ati tỉ Asia nwon mba Stefanu jiyàn. 

10Nwọn kò sỉ le kò ogbón ati ẹmí tỉ o fi 
nsoro loju. 

!INigbana ni nwọn bè abetele awon 
okunrin, tỉ nvọn nwipe, Awa gbó okunrin yi 
T§SỌ Qorọo-odi sĩ Mose ati sỉ Olorun. 

12Nwon sỉ rú awon enia soke, ati awon 
àpbagba, ati awon akowe, nwon dide sỉ ỉ, 
nwọn gbá a mu, nwọn mu u wá sỉ ajo igbimọ. 

13Nwọn si mu awon eleri eke wá, tỉ nwọn 
wipe, okunrin yi kò simi lati sọ òrọ—òdi sĩ ibi 
mimó yi, ati sỉ ofn: 

14 Nitori awa gbó o wipe, Jesu tỉ Nasareti yi 
yio fó [bi yi, yio sỉ pa ise tỉ Mose ñfun wa đà. 

15SAti gbogbo awon tỉ o sỉ joko nỉ ajọ 
igbimo tejumó ọ, nwon nwò oju rè bi enipe 
oju angeli. 


788 


7 TNIGBANA li olori alufa wipe, Nkan 
wonyï ha ri bệ bi? 

2?On sỉ wipe, Alàgba, ará, ati baba, ẹ 
fetisilè; Olorun ogo ñ ara hàn fun Abrahamu 
baba wa, nigbati o wà ni Mesopotamia, kỉ o to 
$e atipo ni Harani, 

3O si wi fun u pe, Jade kuro ni ilẹ rẹ, ati lọdọ 
awon ibatan rẹ, kỉ o sỉ wá si ilẹ tỉ emi ó ñ hàn o. 

#Nigbana li o jade kuro nỉ ilẹ awon ara 
Kaldea, o sỉ se atipo ni Harani: lehin igbati 
baba rè kú, Olorun mu u sipo pada wá sỉ ilẹ 
yi, nibiti enyin nghé nisisiyi. 

5 Kò sỉ fun u ni ini kan, ani to bi ẹsẹ ilẹ kan; 
sugbọn o leri pe, on ó ñ i fun u nỉ ilẹ—nini, ati 
fun awon irú-omọ rè lẹhin rè, nigbati kò tỉ ili 
ọmo. 

5 Olorun si sọ bayi pe, irú-omọ rè yio se 
atipo ni ilẹ àjeji; nwọn ó sỉ sọ wọn đi cru, 
nwQn o sỉ pón wọn loju nỉ irinwo odún. 

?Olorun wipe, Orile-ède na tỉ nwọn o se 
erú fun, li emi ó đa lẹjo: lehin na ni nwọn o sỉ 
jade kuro, nwọn o sỉ wá sìn mi nihinyi. 

8O sĩ fun u ni majemu ikolà: bệli Abraha— 
mu bí Isaaki, o kọ ọ ni ilà ni ijọ kẹjo; Isaaki 
sỉ bí Jakobu; Jakobu sỉ bi awon baba nla me— 
ja. 

3 Awon baba nla sỉ se ilara Josefu, nwọn sỉ 
tà a si Egipti: sugbọn Olorun wà pẹlu rè. 

10 O sỉ yọ ọ kuro ninu iponju rè gbogbo, o sỉ 
fun u li ojurere ati ogbón li oju Farao oba 
Egipti; on sỉ ñ ¡ je bãle Egipti ati gbogbo ile rè. 

11 Jyan kan si wá imu ni gbogbo ile Egipti 
ati ni Kenaani, ati ipọnju pipọ: awon baba wa 
kò sỉ ri onje. 

12 Sugbọn nigbati Jakobu gbó pe alikama 
mbe nỉ Egipti, o rán awon baba wa lọ lẹrin— 
kini. 

13Ati nigba keji Josefu f ara rè hàn fun 
awon arakunrin rè; a sỉ ñ awon ará Josefu hàn 
fun Farao. 

18 Josefu sỉ ranse, o sỉ pè Jakobu baba rệ, ati 
gbogbo awon ibatan rè sọdọ rè, arundilogorin 
okàn. 

15 Jakobu sỉ sọkale lọ si Egipti, o sỉ kú, on 
ati awon baba wa, 

18A sĩ gbe wọn lọ si Sikemu, a sỉ té wọn 
sinu ibojì tỉ Abrahamu rà nỉ iye-owo fadaka 
lọwo awon omo Emoru baba Sikemu. 

17Sugbọn bi akokò ileri tỉ Oluwa se fun 
Abrahamu tỉ kù si dèdẹ, awon enia na nrú, 
nwon si nrè ni Egipti, 

18 Titi ọba miran ñ je lori Egipti tỉ kò mộ 
Josefu. 


789 


19 On na li o se àrekerekè sỉ awon ibatan 
wWwa, nwon si hùwa buburu sỉ awon baba wa, 
tobế tỉ nwọn ñ já awon ọmo_-owo won kuro 
lọwo wọn nitori ki nwon kỉ o máse yè. 

20Li akokò na li a bi Mose, eniti o li ewà 
pipo, tỉ nwọn sỉ bó li osù mẹta ni ile baba rè: 

2! Nigbati nwọn si gbe e sọnù, omobinrin 
Farao he e, o sỉ tó ọ dàgba li mo ara rè. 

32 A sỉ kó Mose ni gbogbo ogbỏn ará Egipti, 
o sỉ pồ li òrọ ati ni ise. 

23 Nigbati o sỉ di ẹni iwon ogoji odún, oö sọ 
sỉ ¡ lọkan lati lọ ibè awon omọ Israeli ará rè 
WÒ. 

24 Nigbati o sỉ ri okan ninu wọn tỉ a njẹ ni 
ìya, o gbejà rè, o gbesan eniti nwọn nje ni ìya, 
o sỉ lu ara Egipti na pa: 

25 O sỉ sebi awon ará on mò bi Olorun yio tỉ 
tỉ owó on gbà won: sugbọn nwon kò mò. 

28 O sỉ đi ijo keji o yo sỉ wọn bỉ nwọn tỉ njà, 
on iba sỉ pari rè fun wọn, o wipe, Alàgba, ará 
li enyin; ẽse tỉ enyin ñ nse ohun tỉ kò tó sỉ ara 
nyin? 

27Sugbọn eniti o ñnran si enikeji rè tì ¡ 
kuro, o wipe, Tali o fï ọ je olori ati onidajo wa? 

28 Jwo níẹ pa mi gege bi o tỉ pa ará Egipti 
laná? 

28 Mose sỉ sá nitori òrọ yi, o sỉ wa se atipo 
ni ilẹ Midiani, nibiti o gbé bí omọ meji. 

30 Nigbati ogoji odún sỉ pé, angeli Oluwa 
farahàn a nỉ ijù, li òke Sinai, ninu owó iná ni 
igbé. 
3! Nigbati Mose sỉ ri i, ẹnu yà a sỉ iran na: 
nigbati o si sunmo ọ lati wò o fín, ohùn 
Oluwa Kkọ sỉ i, 

32Wipe, Emi li Olorun awon baba rẹ, Olọ— 
run Abrahamu, ati Olorun Isaaki, ati Olorun 
Jakobu. Mose sỉ warìri, kò sỉ dasa lati wò o 
mộ. 

33Oluwa sỉ wi fun u pe, Tủ bata rẹ kuro li 
se rẹ: nitorl ibi tỉ iwo gbé duro nì ilẹ mimó ni. 

34Ni riri mo tỉ ri iponju awon enia mi tỉ 
mbe nỉ Egipti, mo sỉ tỉ gbó gbigbin wọn, mo sỉ 
sokale wá lati gbà wọn. Wá nisisiyi, emi o sỉ 
rán o lọ si Egipti. 

35 Mose na yi tỉ nwon kò, wipe, Tali o ñ ọ jẹ 
olori ati onidajo? on na li Olorun rán lọ lati 
gwó angeli, tỉ o farahàn a ni igbé, lati se olori 
ati oludande. 

38 On li o mu won jade, lehin igbati o §e ise 
iyanu ati isẹ àmi ni ilẹ Egipti, ati li Okun 
pupa, ati li aginjù li ogoji odún. 

37 JEyi ni Mose na tỉ o wi fun awvon oọmọo 
lsraeli pe, Woli kan li Oluwa Olorun nyin yio 


ISEAWON APOSTELIL 7 


gbé dide fun nyin ninu awon arakunrin nyin, 
bị emi; on ni ki ẹ gbó tirẹ. 

38 Eyi na li eniti o wà ninu jjo nỉ ijù pẹlu 
angeli na ti o ba a sòrọ li òke Sinai, ati pẹlu 
awon baba wa: eniti o gbà òrọ ìye lati fifun 
Wwa: 

3*Eniti awon baba wa kò fẹ gbó tirẹ, 
sugbọn nwon tì ¡ kuro lọdo wọn, nwọn sỉ 
yipada li okàn wọn sỉ Egipti; 

40Nwon wi fun Aaroni pe, Đà orisa fun wa 
tỉ yio ma tòna saju wa: nitori bi o se tỉ Mose yỉ 
tỉ o mu wa tỉ ilẹ Egipti jade wá, a kò mò ohun 
tỉ osee. 

41 Nwọn sỉ yá ere egbòro malu nỉ ijọ wọn— 
nỉ, nwọn sỉ rubọ sỉ ere na, nwọn si nyò ninu 
isẹ oWó ara wọn. 

42 Olorun si pada, o ñ wọn silẹ lati mã sìn 
ogun orun; bi a tỉ kọ ọ ninu iwe awon woli 
pe, Enyin ara ile Israeli, enyin ha mu eran tỉ 
a pa ati ebo fun mi wá bi li ogoji odun nỉ iju? 

43 Enyin si tewogbà agó Moloku, ati irawo 
orisa Remfani, aworan tỉ enyin se lati mã bọ 
Won: emi ó si kó nyin lọ rekoja Babiloni. 

44 Awon baba wa nỉ ago eri ni ijù, bi eniti o 
ba Mose sọro tỉ pase pe, ki o se e gege bỉ 
apere tỉ o tỉ rỉ; 

45 Ti awon baba wa tỉ o tẹle wọn sỉ mu ba 
Josua wá sĩ ilẹ-ini awon Keferi, tỉ Olorun lé 
jade kuro niwaju awon baba wa, titi đi ojo 
Dañdi; 

48 Eniti o rỉ ojurere niwaju Olorun, tỉ o sỉ 
tọrọ lati ri ibugbe fun Olorun Jakobu. 

47 Sugbọn Solomoni kó ile fun u. 

48Sugbọn Ogá-ogo kì igbé ile tỉ a ñ ọwo 
kó; gege bi woli tỉ wipe, 

49 Orun ni ité mi, aiye sỉ li apoti itise mi: 
irú ile kili enyin o kó fun mi? li Oluwa wi; 
tabi ibo nỉ ibi isimi mi? 

50 Owó mi kó ha se gbogbo nkan wonyi? 

51 jEnyin olorùn-lile ati alaikola àiya on 
etí, nigba-gbogbo li ẹnyin ima dèna Emi 
Mimó: gege bỉ awon baba nyin, bệli enyin. 

52 Tani ninu awon woli tỉ awon baba nyin 
kò se inunibini si? nwọn sỉ tỉ pa awon tỉ o tỉ 
nsọ asotele tỉ wíwa Eni Olõto nì; eniti enyin 
sỉ tỉ đi olufihàn ati olupa: 

53 Enyin ti o gbà oñn, gegẹ bỉ ilana awon 
angeli, tỉ ẹ kò si pa a mó. 

54 4lNigbati nwọn si gbó nkan wonyi, àiya 
wọn gbogbé đe inu, nwọn sỉ pahin sỉ ¡ keke. 

55 Sugbon on kún fun Emí Mimó, o tẹjumó 
run, o sỉ rỉ ogo Olorun, ati Jesu nduro li owó 
gtún Olorun. 


ISE AWON APOSTELI 7, 8 

58 O si wipe, Wò o, mo ri orun sí silẹ, ati 
Omo-—enia nduro li owó ọtún Olorun. 

5INigbana ni nwọon kigbe li ohùn rara, 
nwon sỉ dì eti wọn, nwợn sỉ ñ okàn kan ró lù u, 

58 Nwọn sỉ Wó ọ sehin ode ilu, nwọn sọ ọ lí 
okuta: awon eleri si ñ asọ wọn lele li ẹsẹ 
omokunrin kan tỉ a npè ni Saulu. 

59 Nwon sọ Stefanu li okuta, o sỉ nképe 
Oluwa wipe, Jesu Oluwa, gbà emí mi. 

80O sỉ kunle, o kigbe li ohùn rara pe, 
Oluwa, má kà èse yi sỉ wọn li orùn. Nigbati o 
Sỉ wi eyỉ, o sùn. 


1 SAULD sỉ li ohùn sỉ ikủ rè. Li akoko na, 
inunibini nia kan đide sỉ ijo tỉ o wà nỉ 
Jerusalemu; a sỉ tủ gbogbo wọn kale já 
àgbegbe Judea on Samaria, añ awon aposteli. 
2 Awon enia olufokànsin si đì okủ Stefanu, 
nwon si pohùnrére ekủn kikan sori rè. 

3 Sugbọn Saulu, o ndà ijo enia Olorun ru, o 
nwò ojõjũle, o sỉ nmu awon okunrin ati 
obinrin, o sỉ ni wọn sinu tubu. 

# Awon tỉ nwọn si tủka lọ sỉ ibi gbogbo, 
nwon nwasu òrọ na. 

5 Filippi si sọkale lọ sỉ ilu Samaria, o nwasu 
Kristi lun wọn. 

5 Awon ijo enia sĩ ñ ọkàn kan ñyesi ohun tỉ 
Filippi nsọ, nigbati nwọn ngbó, tỉ nwọn sỉ ri 
isẹ ami tỉ o nạe. 

TNitori ọpọ ninu awon tỉ o ni emi àimó tỉ 
nkigbe lohùn rara, jade wá, ati ọpọ awon tỉ 
ègba mbajà, ati awon amókủn, a sỉ se đida ara 
wọon. 

8 Avò pipo sỉ wà nỉ ilu na. 

9 Sugbọn okunrin kan wà, tỉ a npè ni Simoni, 
tỉ iti ima se osó nỉ ilu na, tỉ isi mã jẹ ki ẹnu ya 
awon ara Samaria, a mã wipe enia nla kan li on: 

10 Eniti gbogbo wọn bọla fun, ati ewe ati 
àgba, nwipe, okunrin yỉ ni agbara Olorun tỉ a 
npè ni Nia. 

11 Ôn nỉ nwọn sỉ bọlả fun, nitori ojo pipe li 
o tỉ nse 0só sỉ wọn. 

12Sugbọn nigbati nwọn gbà Filippi gbó 
eniti nwasu ihinrere tỉ ijoba Olorun, ati oruko 
Jesu Krist, a baptisi wọn, ati okunrin ati 
obinrin. 

13 Simoni tikararè sỉ gbagbó pẹlu: nigbati a sỉ 
baptisi rệ, o sỉ mba Filippi joko, o nwò isẹ àmi 
ati isẹ agbara tỉ nti owó Filippi se, ẹnu sỉ yà a. 

1 Nigbati awon aposteli tỉ o wà ni Jerusa— 
lemu sỉ gbó pe awon ara Samaria tỉ gbà òrọ 
Olorun, nwọon rán Peteru on Johannu sỉ 
Wọn: 


790 


15 Awon eniti o sỉ gbadura fun wọn, nigbati 
nwon sọkale, ki nwọn kỉ o le ri Emí Mimó gbà: 

16Nitori ti o fñ di igbana kò tỉ ibà le 
enikeni ninu wọn; kìki a baptisi wọn li oruko 
Jesu Oluwa ni. 

17 Nigbana ni nwon gbe oọwó le wọn, nwon 
si gbà Emi Mimó. 

18 Nigbati Simoni ri pe nipa gbigbe owó 
leni li a ntỉ owó awon aposteli ñ Emí Mimó 
funni, o ñ owo lò wọn. 

198 wipe, E fun emi na ni agbara yi pẹlu, 
ki ẹnikeni tỉ mo ba gbe owó le, ki o le gbà 
Emi Mimó. 

20 Sugbọn Peteru da a lohùn wipe, Ki owo 
rẹ segbé pẹlu rẹ, nitoriti iwo rò lati ñ owo rà 
èbun Olorun. 

?!Iwo kò ni ipa tabi ipín ninu bràn yï: 
nitori okàn rẹ kò se dédé nỉwaju Olorun. 

22 Nitorina ronupiwada ìwa buburu rẹ yi, kì 
o sỉ gbadura sọdọ Olorun, boya yio dari ete 
okàn rẹ jì ọ. 

23 Nitoriti mo woye pe, iwo wà ninu ikorò 
Orõro, ati ni ìde èsẹ. 

24Nigbana ni Simoni dahùn, o sỉ wipe, Ệ 
gbadura sọdọ Oluwa fun mi, ki òkan ninu 
ohun tỉ enyin tỉ sọ ki o mảse ba mi. 

25 Ati awon nigbati nwon sỉ tỉ jeri, tỉ nwon sỉ 
tỉ sọ orọ OluWa, nwọn pada lọ sỉ Jerusalemu, 
nwọn sỉ wasu ihinrere nỉ iletò pipo tỉ awon ara 
Samaria. 

2 Angeli Oluwa sỉ sọ fưn Filippi, pe, Dide 
ki o sỉ ma lọ sỉ ìha gusu lí òna tỉ o tỉ Jerusale— 
mu lọ si Gasa, tỉ ise ïjù. 

27 Nigbati o sỉ đide, o lọ; sỉ kiyesi i, oọkunrin 
kan ara Etiopia, iwefa ololá pipọ lọdọ Kandake 
obabinrin awon ara Etiopia, eniti ise olori 
gbogbo isura rè, tỉ o sỉ tỉ Wả sỉ Jerusalemu lati 
josin, 

28 On sỉ npada lọ, o sỉ joko ninu kẹké rè, o 
nkà iwe woli Isaiah. 

23 Emi si wi fuưn Filippi pe, Lọ ki o sỉ da ara 
Tẹ pò mó kẹké yi. 

30 Filippi sỉ sure lọ, o gbỏ, o nkà iwe woli 
1saiah, o sĩ bi ¡ pe, Ohun tỉ iwo nkà nì, o yé ọ? 

3O sỉ dahùn wipe, Yïo ha se yé mi, 
bikosepe enikan tó mi si ọna? O si bè Filippi 
ki o gòke wá, kỉ o sỉ ba on joko. 

32 [bi we-mimó tỉ o sỉ nkà na li eyi, A fà a 
bi agutan lọ fun pipa; ati bi ọdọo-agutan iti 
iyadi niwaju olurerun rè, bệni kò yà enu rè: 

33Ni iresile rè a mu idajo kuro: tani yio 
Sòro iran rè? nitori a gbà emi rè kuro li aiye. 

34 Iwefa si da Filippi lohùn, o ni, Mo bè ọ, 


791 


tỉ tani woli na sọ òrọ yi? tỉ ara rè, tabi tỉ ẹlo— 
miran? 

35 Filippi sỉ yà eẹnu rè, o sỉ bère lati ibi 
iwe-mimó yïi, o si wasu Jesu fun u. 

38 Bi nwon sỉ tỉ nlo li òna, nwọon de ibi omi 
kan: iwefa na si wipe, Wò o, omi niyi; kili o 
dá mỉ duro lati baptisi? 

37 Filippi sỉ wipe, Bi iwo ba gbagbó tọkân— 
tọkan, a le baptisi rẹ. O si dahùn o ni, Mo 
gbagbó pe Jesu Kristi, mo Olorun ni. 

38 O si pase ki kẹké duro je: awon mejeji sỉ 
sokale lọ sinu omi, ati Filippi ati iwefa; o sỉ 
baptisi rệ. 

39 Nigbati nwọon sỉ jade kuro ninu omi, Emí 
Oluwa ta Filippi pá, iWefa kò si ri ¡ mó: 
nitoriti o mbá òna rè lọ, o nyò. 

40Ni Asotu li a sỉ ri Filippi; bi o sỉ tỉ nkoja 
lọ, o nwasu ihinrere ni gbogbo ilu, titi o ñ de 


Kesarea. 

Ọ 1SUGBON Saulu, o nmi emi ikilo ati 
pipa sibe sỉ awon oọmo-ehin Oluwa, o tò 

olori alufa lọ; 

2O bẽre iwe lọwo rè sỉ Damasku sỉ awon 
Sinagogu pe, bi on ba ri enikeni tỉ mbeẹ li Ona 
yi, iba se okunrin, tabi obinrin, ki on le mu 
wọn ni điđè wä sỉ Jerusalemu. 

3O sỉ se, bỉ o tỉ nọ, o si sunmọ Damasku: 
lojijì lati orun wá, imole si mọle yi ¡ ka: 

®O sĩ subu lulẹ, o gbó ohũn tỉ o ni sỉ ¡ pe, 
Saulu, Saulu, ẽse tỉ iwo fi nse inunibini sỉ mi? 

3O sỉ wipe, Iwo tani, Oluwa? Oluwa sỉ 
wipe, Emi Jesu ni, eniti iwo nse inunibini sỉ: 
ohun irora ni fun ọ lati tapá sỉ ẹgún. 

8 O sỉ nwarìri, enu sỉ yà a, o ní, Oluwa, kini 
iwo nfẹ ki emi ki o se? Oluwa sỉ wi fun u pe, 
Dide, ki o sỉ lọ sỉ iu na, a o sọ fun ọ li ohun tỉ 
iWo O $§e©. 

7? Awon okunrin tỉ nwọn si mba a re àjo 
duro, kékẹ pa mó wọn li eẹnu, nwọn gbó 
ohún na, sugbọon nwọn kò ri ẹnikan. 

8 Saulu si dide ni ilẹ; nigbati oju rè sỉ là kô ri 
ohunkan: sugbọn nwọn fà a li owó, nwọn sỉ 
mu tu Wá si Damasku. 

9O sĩ ghé ijo mẹta li airiran, kò sỉ jẹ, bệni 
kò si mu. 

10 1Omo-ehin kan si wâ ni Damasku, tí a 
npè ni Anania; Oluwa sỉ wi fun u li ojuran pe, 
Anania. O si wipe, Wô o, emi niyi, Oluwa. 

1! Oluwa sỉ wi fun u pe, Dide, kỉ o sỉ lọ sỉ 
ita tì a npè ni Ogãnran, ki o sỉ bère ẹniti a npè 
ni Saulu, ara Tarsu, ni ile Juda: sả Wo 0, O 
ngbadura. 


ISE AWON APOSTELI 8, 9 

12 On si tỉ ri okunrin kan li ojuran tỉ a npè 

ni Anania o wole, o sỉ fñ ọWó le e, ki o le riran. 

13Anania si dahùn wipe, Oluwa, mo tỉ 

gburó okunrin yi lọdọo òpọ enia, gbogbo 

buburu tỉ o se sỉ awon enia mimó rẹ ni 
]erusalemu. 

18 O sỉ gbã ase lati odọ awon olori alufa wá 
sỉ ihinyi, lati đè gbogbo awon tỉ npè orukọo rẹ. 

15 Sugbon Oluwa wi fun u pe, Mã lọ: nitori 
ohun elo âyo li on jẹ fun mi, lati gbe oruko mi 
lọ sỉ iwaju awon Keferi, ati awon oba, ati 
awon oọmọ Israeli: 

18 Nitori emi o ñ gbogbo ìya tỉ kò le saijẹ 
nitori oruko mi han a. 

17 Anania si lọ, o si wò ile na; nigbati o sỉ ñ 
oWó rè le e, o ni, Saulu Arakunrin, Oluwa li o 
rán mị, Jesu tỉ o fi ara hàn ọ li òna tỉ iwo ba wá, 
ki iwo ki o le riran, ki o si kún fun Emí Mimó. 

18 Lojukanna nkan sỉ bọ kuro li oju rè bỉ 
ipepé: o sỉ riran; o sỉ đide, a si baptisi rệ. 

19 Nigbati o sỉ jeun, ara rè mokun: Saulu sỉ 
Wà pẹlu awon omo-ehin ni Damasku ni ijo 
melokan. 

20Lojukanna o sỉ nwasu Kristi ninu awon 
sinagogu pe, Omo Olorun li on ise. 

?! Enu si yà gbogbo awon tỉ o ngbó, nwọon 
si wipe, Eniti o tỉ föro awon tí npè oruko yi ni 
Jerusalemu kọ li eyi, tỉ o sỉ tỉ itori na wá sỉ 
ihinyi, lati mu wọn ni didè lọ sọdọ awon olori 
alufa? 

?2Sugbọn Saulu npò sỉ ¡ li agbara o sí 
ndãmu awon Ju ti o ngbe Damasku, o ni hàn 
pe, eyi ni Kristi na. 

234Lẹhin igbati gjọ pipọ kọja, awon Ju 
ngbìmo lati pa a: 

24Sugbọn ìditè wọn di mimò fun Saulu. 
Nwọn si nsọ eẹnu—-bode pẹlu li osản ati li oru 
lati pa a. 

25 Sugbon awon omo-ehin rè mu du li oru, 
nwon si sò ọ kale lara odi ninu agbòn. 

28 Nigbati Saulu si de Jerusalemu, o pete ati 
da ara rè pò mọ awon omo-ehin: gbogbo 
nwon sỉ bèru rệ, nitori nwon kò gbagbó pe 
omo-ehin kan ni. 

27 Sugbon Barnaba mu u, o sỉ Sìn ¡ lọ sọdo 
awon aposteli, o sỉ sọ fun awon bỉ o tỉ ri 
Oluwa li òna, ati pe o tí ba a sòro, ati bí o tỉ ñ 
igboiya wasu ni Damasku li oruko Jesu. 

28 O si wà pẹlu wọn, o nwole o sỉ njade ni 
Jerusalemu. 

28O sĩ ni igboiya sòro li oruko Jesu Oluwa, 
o nsọoro lòdi si awon ara Hellene, o sỉ njà wọn 
niyàn: sugbọn nwọn npete ati pa a. 


ISE AWON APOSTELI 9, 10 
30 Nigbati awon arakunrin si mò, nwọon mưu 
tu sokale lọ si Kesarea, nwon sỉ rán a lọ si Tarsu. 
3#INigbana ní ijo wà li alaña yi gbogbo 
Judea ká ati ni Galili ati ni Samaria, nwon 
nfesemule; nwọn nrìn ni ìberu Oluwa, ati ni 
itunu Emí Mimó, nwọn npò sỉ i. 

324O si se, bí Peteru tỉ nkoja nlà ekủn 
gbogbo lọ, o sọokale tò awon enia mimó tỉ 
ngbe Lidda pẹlu. 

33 Nibệ li o ri okunrin kan tỉ a npè ni Enea 
tí o tỉ dubule lori akete li ođún mẹjọ, o ni àrun 
èpba. 

34 Peteru si wi fun u pe, Enea, Jesu Kristi 
mu Ọ larada: dide, ki o sỉ tún akete rẹ se. O sỉ 
dide lojukanna. 

35 Gbogbo awon tỉ ngbe Lidda ati Saroni sỉ 
Tỉ ï, nwọon si yipada sỉ Oluwa. 

38 4QOmo-ehin kan sỉ wâ ni Joppa tỉ a npê 
ni Tabita, ni itumò rệ tỉ a npê ni Dorka: 
obinrin yi pò ni isẹ ore, ati itore—ãnu tỉ o se. 

37 O sỉ se ni ijo wọonni, tỉ o saisan, o sỉ kú: 
nigbati nwon wè e tan, nwọn té ẹ sỉ yara kan 
loke. 

38 Bị Lidda sỉ tỉ sunmọ Joppa, nigbati awon 
omọ-ehin gbó pe Peteru wà nibè, awon rán 
okunrin meji si ¡ lọ bè ẹ pe, Máse jafara ati de 
gdọ wa. 

39 Peteru si dide, o sỉ bá wọn lọ. Nigbati o de, 
nwọn mu ti lọ sỉ yara oke na: gbogbo awon opó 
sỉ duro tì í, nwon nsokun, nwọn sỉ níi èwu ati 
asọ tỉ Dorka dá hân a, nigbati o wà pẹlu wọn. 

40 Sugbọn Peteru tỉ gbogbo wọn sode, o sỉ 
kunle, o sỉ gbadura; o sỉ yipada sỉ okú, o nị, 
Tabita, dide. O si la oju rè: nigbati o sỉ ri 
Peteru, o đide joko. 

41O si nã oWó rè sỉ i, o fà a dide; nigbati o sỉ 
pè awon enia mimó ati awon opó, o ñ i le 
Won lọwo lãye. 

42 O si di mimò yi gbogbo Joppa ká; opolo— 
Đọ sỉ gba Oluwa gbó. 

#4O sỉ se, o gbé ojo pipo ni Joppa lọdọ 


okunrin kan Simoni alawo. 

Í 0 1OKUÙNRIN kan sỉ wà ni Kesarea tỉ a 
npè ni Korneliu, balogun orún tỉ 

egbé omo-ogun tí a npè nỉ tỉ Itali, 

2 Olufokansin, ati ẹniti o bèru Olorun tỉ— 
létilé rè gbogbo, eẹniti o nse itore-ãnu pipo 
fun awon enia, tỉ o si ngbadura sọdọ Olorun 
nigbagbogbo. 

3Niwon wakati kẹsan ojo, o ri ninu iran 
kedere angeli Olorun kan wole tò ọ wá, o sỉ 
wi fun u pe, Korneliu. 


792 


®Nigbati o sỉ tẹjumó ọ, tỉ èru sỉ ba a, o nỉ, 
Kini, Oluwa? O si wi fun u pe, Adura rẹ ati 
0re-ãnu rẹ tỉ goke lọ iwaju Olorun fun iranti. 

5 Si rán enia nisisiyi lọ sỉ Joppa, ki nwọn sỉ 
pè Simoni wá, eniti apele rè jẹ Peteru: 

5O wộ sỉ ile ẹnikan Simoni alawo, tỉ fle rè 
'wa leti okun: on nỉ yio sọ fun ọ bí iWo o tí se. 

Nigbati angeli na tỉ o ba Korneliu sòro sỉ ñ 
i sile lọ, o pê meji ninu awon iranse ile rè, ati 
omo-ogun olufokâansin kan, ninu awon tỉ ima 
duro tì ¡ nigbagbogbo; 

8Nigbati o sỉ tỉ rohin ohun gbogbo fun 
Won, o rán wọn lọ si Joppa. 

9 Ni ijo keji bi nwọn tỉ nlọ li òna àjo wọn, 
tỉ nwon si sunmọ ilu na, Peteru gùn oke ile lọ 
igbadura niwon wakati kẹfa ojo: 

10 Ebi si pa a gidigidi, on iba sỉ jeun: sugbọn 
nigbati nwọn npèse, o bọ sỉ ojuran, 

11 sĩ ri orun sí, ohun elo kan si sokale bỉ 
80gowú nla, tỉ a tỉ igun mẹrerin, sọkale si ilẹ. 

12Ninu rệ li olorijorí ẹranko elẹsẹ mẹrin 
wa, ati ohun tỉ nrakö li aiye ati eiye oju ọrun. 

13 Ohủn kan sĩ fộ sỉ ¡ pe, Dide, Peteru; mã 
pa ki o si mã je. 

14Sugbọon Peteru dahùn pe, Agbedo, 
Oluwa; nitori emi kò jẹ ohun èwo ati alaimó 
kan ri. 

15 Ohùn kan si tún fò sỉ ¡ lẹkeji pe, Ohun tỉ 
Olorun ba tỉ wènu, iwo máse pê e li èwo mó. 

18 Eyi sỉ se li erinmeta: lojukanna a sỉ gbé 
ohun elo na pada lọ soke orun. 

17 Bi o sỉ tỉ ngó Peteru ninu ara rè bi a ba tỉ 
mộ iran tỉ on ri yi si, sỉ wo o, awon okunrin tỉ 
a rán tí odọ Korneliu wá de, nwon mbère ile 
Simoni, nwọn duro li eẹnu-òna, 

18 Nwon nahũn bère bi Simoni tỉ a npè ni 
Peteru, wộ nibe. 

194[Bi Peteru si tỉ nronu iran na, Emí wi 
Ífun u pe, Wo o, awon okunrin mẹta nwá ọ. 

20 Njẹ dide, sọkale ki o sỉ ba wọon lọ, máse 
kominu ohunkohun: nitori emi li o rán wọn. 

21 Nigbana ni Peteru sọkale tò awon okunrin 
tỉ a rán sỉ ¡ lati odọ Korneliu wá; o ní, Wo o, 
emi li eniti enyin nwá: ere idi rè tỉ ẹ ñ wá? 

?2Nwon si wipe, Korneliu balogun orún, 
okunrin olõtọ, ati eniti o bèru Olorun, tỉ o sỉ 
nỉ oruko rere lọodọ gbogbo orilẹ—ede awon Ju, 
on li a tỉ odo Olorun kó nipase angeli mimó, 
lati ranse pè ọ wá si ile rệ ati lati gbó òrọ li, 
ẹnu rẹ. 

23 Nigbana li o pe wọn wole, o sỉ ñ wọn wÒ. 
Nijo keji o sỉ dide, o ba wọn lọ, ninu awon 
arakunrin ni Joppa si ba a lọ. 


793 


24 Nijo keji nwon sĩ wò Kesarea. Korneliu sỉ 
ti nreti wọn, o si tí pè awon ibatan ati awon 
orệ rè timọtimo jọ. 

25O sĩ se bi Peteru tỉ nwole, Korneliu pade 
rè, o Wole li esẹ rè, o sỉ foribale fun u. 

28 Sugbọon Peteru gbé e dide, o ni, Dide; 
enia li emi tikarami pelu. 

2T Bi o sỉ tỉ mba a sòro, o Wole, o sỉ bả awon 
enia pipo tỉ nwon pejo. 

28O si wi fun wọn pe, Enyin mò bỉ o tỉ jẹ 
ẽwò fun eniti ise Ju, lati ba eniti ise ara ilẹ 
mmiran kegbe, tabi lati tò o wá; sugbọn Olorun tỉ 
fihàn mi pe, ki emi ki o máse pè enikeni li ẽwò 
tabi alaltmó. 

28 Nitorina ni mo sỉ se wá li aijiyàn, bi a tỉ 
ranse pè mi: njẹ mo bère, nitori kili enyin se 
ranse pè mi? 

30 Korneliu si dahùn pe, Ni ijerin, mo nạe 
adura wakati kẹsan ojo ni ile mi titi di akoko 
yi, sỉ Wo 0, okunrin kan alaso àla duro ni— 
waju mi. 

31O sỉ wipe, Korneliu, a gbó adura rẹ, 
grẹ-äãnu rẹ si wà ni iranti niwaju Olọorun. 

32 Njẹ ranse lọ si Joppa, ki o sỉ pè Simoni 
wWá, eniti apele rè je Peteru; o wộ@ nỉ ile 
Simoni alawo leti okun: nigbati o ba de, yio 
Sòrọ fun ọ. 

33 Nitorina ni mo si tỉ ranse sỉ ọ lojukanna, 
iwo sỉ seun tỉ o ñ wả. Gbogbo wa pé niwaju 
Olorun nisisiyi, lati gbó ohun gbogbo tỉ a 
palase fun ọ lati odọ Olorun wá. 

34{Peteru si yà ẹnu rè, o sí wipe, Nitõto 
mo woye pe, Olorun kì ise ojusaju enia: 

35 Sugbọn ni gbogbo orile-ède, ẹniti o ba 
bèru rè, tỉ o si ngise ododo, ẹni itewogba nỉ 
lọdọ rè. 

38 Òro tỉ Olorun rán si awon ọmọ Israeli, 
nigbati o wasu alafia nipa Jesu Kristi (on li 
Oluwa ohun gbogbo), 

37 Enyin na mò òro na tỉ a kede rệ yiká 
gbogbo Judea, tỉ a bère sỉ lati Galili wá, lẹhin 
baptismu tỉ Johannu wasu rè; 

38 Ani Jesu tỉ Nasareti, bi Olorun tỉ đà Emi 
Mimó ati agbara le e lori: eniti o nkiri se ore, 
nẹe điđá ara gbogbo awon tỉ Èsu si npọn loju; 
nitori Olorun wà pẹlu rè. 

39 Awa sỉ li elẹri gbogbo ohun tí o se, ni ilẹ 
awon Ju, ati ni Jerusalemu; eniti nwọn pa, tỉ 
nwoọn sỉ ñ gbékọ sori igi: 

40 On li Olorun jinde ni ijo kẹta, o sỉ ñ ¡ hàn 

a: 

41 Kì ise fun gbogbo enia, bikose fun awon 

ẹleri tỉ a tỉ owo Olorun vàn tele, fun awa, tỉ a 


ISEAWON APOSTELI 10, 11 
ba aje, tỉ a sỉ ba a mu lehin igbati o jinde kuro 
ninu okú. 

42O si pase fun wa lati wasu fun awon 
enia, ati lati jeri pe, on li a tỉ ewo Olorun yàn 
se Onidajo ãye on okú. 

43On ni gbogbo awon woli jeri sỉ pe, nipa 
oruko rệ li enikeni tỉ o ba gbà a gbọ, yio ri 
imukuro ệsẹ gbà. 

44 {Bi Peteru sỉ tỉ nsọ ro wonyïi li enu, Emí 
Mimó bà le gbogbo awon tỉ o gbó òrọ na. 

45Enu si yà awon onigbagbo tỉ ìkolà, iye 
awon tỉ o ba Peteru wá, nitoriti a tu ebủn Emi 
Mimó sori awon Keferi pẹlu. 

48 Nitori nwon gbó, nwọn níọ onirũru ède, 
nwon si nyìn Olorun logo. Nigbana ni Peteru 
dahũn wipe, 

47 Enikeni ha le sòñn omi, ki a má baptisi 
awon wonyi, tí nwon gbã Emí Mimó bị awa? 

48O si pase ki a baptisi wọn li oruko Jesu 
Kristi. Nigbana ni nwon bè ẹ kỉ o duro ni ijọ 


melokan. 

Í Í 1 AWON aposteli ati awon arakunrin 
tỉ o wà ni Judea si gbó pe awon 

Keferi pẹlu ti gba òro Olorun. 

2#Nigbati Peteru si gòke wá si Jerusalemu, 
awon tỉ ikola mba a sọ, 

3Wipe, Iwo wole tò awon enia alaikolà lọ, 
o Sỉ ba wọn jeun. 

4Sugbọn Peteru bèrẹ sỉ ilà a fun wọn 
lẹsese, wipe, 

5Emi wà ni ilu Joppa, mo ngbadura: mo ri 
iran kan li ojuran, Ohun elo kan sọokale bi 
8080wu nla, tỉ a tỉ igun mẹrerin sò ka ilẹ lati 
Qrun wá; o si wá títi de odọ mi: 

5 Mo tẹjumo ọ, mo sỉ ñyesi ¡, mo si ri eran 
ẹlese mẹrin aiye, ati eranko igbé, ati ohun ti 
nrakò, ati elye oju orun. 

7TMo si gbỏ ohùn kan tỉ o fò si mi pe, Dide, 
Peteru; mã pa, ki o si mã je. 

8 Sugbọn mo dahùn wipe, Agbedo, Oluwa: 
nitori ohun èwo tabi alaimó kan kò wò ẹnu 
mỉ ri lai. 

®Sugbọon ohùn kan dahun lệkeji lati orun 
wảá pe, Ohun tỉ Olorun ba tỉ wènu, iwo máse 
pè e li êwọ. 

10 Eyi sỉ se li erinmeta: a sì tun fà gbogbo rè 
soke orun. 

11S¡ wo o, lojukanna okunrin mẹta đuro 
niwaju ile tỉ a gbé wà, tỉ a rán lati Kesarea si 
mi 


12 Emí si wi fun mi pe, ki emi ki o ba wọn 
lọ, ki emi máse kominu ohunkohun. Awon 


ISE AWON APOSTELI 11, 12 
arakunrin mẹfa wonyi si ba mi lọ, a si wÒ ile 
okunrin na: 

13 O si sọ fun wa bí on tỉ ri angeli kan tỉ o 
duro ni ile rệ, tỉ o sỉ wipe, Ranse lọ sỉ Joppa, ki 
o sỉ pè Simoni tỉ apele rè jẹ Peteru; 

14 Eniti yio sọ òrọ fun o, nipa eyiti a o fi gbà 
iWo ati gbogbo ile rẹ là. 

15 Bi mo sĩ tỉ bèrẹ sỉ isọ, Emí Mimó sỉ bà le 
Won, gege bỉ o tỉ bà le wa li àtetekose. 

18 Nigbana ni mo ranti òro Oluwa, bí o tỉ 
wipe, Johannu fi omi baptisi nitõto; sugbọn a 
o f Emí Mimó baptisi nyin. 

1PNjẹe bí Olorun sỉ tỉ fi iru èbun kanna fun 
Wọn tỉ o tỉ ñfun awa pẹlu nigbati a gbà Jesu 
Kristi Oluwa gbó, tali emi tỉ emi ó fi le dè 
Olorun li òna? 

18 Nigbati nwon si gbó nkan wonyi, nwon 
Sỉ pa eẹnu wọn mó, nwọn si yìn Olorun logo 
wipe, Njẹ Olorun fi ironupiwada si ìye fun 
awon Keferi pẹlu. 

19 JNitorina awon tỉ a sỉ tuka kiri niti inu— 
Tnibini tỉ o sè niti Stefanu, nwọn rìn titi de Fe— 
nike, ati Kipru, ati Antioku, nwọn kò sọ òrọ 
na fun enikan, bikose fun kìki awon Ju. 

20 Sugbọn awon kan mbe ninu wọn tỉ ise 
ara Kipru, ati Kirene; nigbati nwọn de Antio— 
ku nwọn sòro fun awon Hellene pẹlu, nwon 
nwasu Jesu Oluwa. 

2! Owó Oluwa sỉ wà pẹlu wọn: opolopọ 
awon tỉ o gbagbó yipada sỉ Oluwa. 

22 ]ihìn wọn sỉ de eti ijo tỉ o wà ni Jerusa— 
lemu: nwọn si rán Barnaba lọ titi de Antioku; 

?3 Eniti, nigbati o đe tỉ o sỉ ri ðre—ofe Olo— 
run, o yò, o sí gba gbogbo wọn niyanju pe, 
pẹlu ipinnu okàn ni ki nwọn kỉ o fñ ara mó 
Oluwa. 

24 Nitori on je enia rere, o sỉ kún fun Emí 
Mimó, ati fun igbagbó: enia pipo li a si kà kún 
Oluwa. 

25 Barnaba sỉ jade lọ sỉ Tarsu lati wá Saulu. 

2§ Nigbati o sỉ ri i, o mu u wá sỉ Antioku. O 
Sỉ se, fun odun kan gbako ni nwọn fi mba ijo 
pejo pò, tí nwon sỉ kó enia pipọ. Ni Antioku li 
a sỉ kó pè awon oọmo-ehin ni Kristian. 

#7 1Li ojo womni li awon woli sỉ tỉ Jerusale— 
mu sokale wả sỉ Antioku. 

28 Nigbati okan ninu wọn, tỉ a npè ni Aga— 
bu Si dide, o tipa Emi sọ pe, ìyan nla yio mu 
ká gbogbo aiye: eyiti o sỉ sẹ li ojo Klaudiu 
Kesari. 

?3Awon omọ-ehin si pinnu, olukuluku 
gese bí agbara rè tí to, lati rán iranlowo sỉ 
awon arakunrin tỉ o wà ni Judea: 


794 


30 Eyiti nwọon si se, nwọon si fñ ¡ ranse sỉ 
awon àgba lati owó Barnaba on Saulu. 


HH 


2O sĩ ñ idà pa Jakobu arakunrin Johannu. 

3Nigbati o sỉ ri pe, o dùnmọo awon Ju, o sỉ 
nawó mu Peteru pelu. O si jẹ ìgba ojo àiwu— 
kàra. 

4 Nigbati o sỉ mu úu, o ñï ¡ sinu tubu, o fï i le 
èsó mẹrin awon oọmo-—ogun lọwo lati ma sọ Ọ; 
o nrò lati mu u jade fun awon enia wá lehin 
Irekoja. 

5Nitorina nwọn pa Peteru mó ninu tubu: 
sugbon ij ni itara gbadura sọdo Olorun fun u. 

8 Nigbati Herodu iba si mu u jade, li oru na 
Peteru sùn li arin awon ọmọo-ogun mejii, a fi 
èwọn meji de e, èsó si wà li eẹnu-òna, nwọn 
nsó tubu na. 

7§S¡ wo o, angeli Oluwa dưro tì ¡, imọle sỉ 
mó ninu tubu: nigbati o sỉ lù Peteru pépe li 
egbe o ji i, o ni, Dide kánkan. Ewon rè sỉ bó 
Sile kuro lọwo rè. 

8 Angeli na sỉ wi fun u pe, Di àmure, kỉ o sỉ 
So salubàta rẹ. O sỉ se bệ. O sỉ wi fun u pe, Da 
aso rẹ bora, ki o si mã tò mi lẹhin. 

%On si jade, o ntò ọ lẹhin; kò si mộ pe otito 
li ohun na se lati owó angeli na wá; sugbọn o 
sebi on wà li ojuran. 

10 Nigbati nwon koja isọ ikini ati keji, nwọn 
de eẹnu-òna ilekun irin, tỉ o lọ sỉ ilu, tỉ o sỉ 
tikararè $ỉ sile fun wọn: nigbati nwọn sỉ jade, 
nwọon nọ titi li òna igboro kan; lojukanna 
angeli na sỉ fï ¡ silẹ lọ. 

11 Nigbati oju Peteru si wale, o ni, Nigbayi 
ni mo to mò nitõto pe, Oluwa rán angeli rè, o 
sỉ gbà mi li owó Herodu, ati gbogbo ireti 
awon enia Ju. 

12Nigbati o sỉ rò o, o lọ sỉ ile Maria iya 
Johannu, tỉ apele rè jẹ Marku; nibiti awon 
enia pipo pejo sĩ, tỉ nwon ngbadura. 

18 Bi o sỉ tỉ kàn ilẹkun eẹnu-òna omobinrin 
kan tỉ a npè ni Roda, o wá dahun. 

14Nigbati o sỉ tỉ mò ohùn Peteru, kò sí 
ilekun fun ayò, sugbọn o sure wole, o sỉ sọ pe, 
Peteru duro li enu-òna. 

15Nwon si wi fun u pe, Iwo ngiwère. 
Sugbon o tenumó ọ gidigidi pe Bệni sẹ. Nwon 
Sỉ wipe, Angeli rè ni. 

18Sugbon Peteru nkànkun sibe, nigbati 
nwon sỉ si ilẹkun, nwọn ri ¡, ẹnu sỉ yà wọn. 

17 Sugbọon o juwó si wọn pe ki nwọn kỉ o 


1LI akoko igbana ni Herodu oba sí 
nawó rè lati pọn awon kan lơju ninu 


795 


dake, o sỉ ròhin fun wọn bi Oluwa tỉ mu on 
jade kuro ninu tubu. O sĩ wipe, E lọ isọ nkan 
wonyi fun Jakobu, ati awon arakunrin. 
Nigbati o sĩ jade, o lọ sỉ ibomiran. 

18 Nigbati ilẹ sĩ mó, èmimì diẹ kọ li o wà 
lãrin awon oọmo-ogun pe, nibo ni Peteru gbé 
Wà. 

18 Nigbati Herodu sỉ wá a kiri, tỉ kò sỉ ri ¡, o 
Wádi awon èsọ, öo pase pe, kỉ a pa wọn. O sĩ 
sokale lati Judea lọ sỉ Kesarea, o sỉ joko nibè. 

20 4Herodu si mbinu gidigidi si awon ara 
Tire on Sidoni: sugbọn nwọn ñ gokàn kan wá 
sodọ rè, nigbati nwọn sỉ tỉ tu Blastu iwefa ọba 
loju, nwon mbebe fun alafia; nitori lati lu oba 
lọ li a tỉ mbó ilu wọn. 

2! Lọjo añyesi kan, Herodu gunwà, o joko 
lori ité, o si nsòrọ fun wọn. 

22 Awon enia si hó, wipe, Ohùn olorun nỉ, 
kì sỉ ise tỉ enia. 

23 Lojukanna angeli Oluwa lù u, nitoriti kò 
fi ogo fun Olorun: iđin sỉ je ẹ, o sỉ kú. 

24 4Sugbon òrọ Olorun gbile, o sỉ bi sỉ i. 

25 Barnaba on Saulu sỉ pada tỉ Jerusalemu 
wả, nigbati nwọn sỉ pari ise-iranse Won, 
nwọon sỉ mu Johannu wả pelu wọn, apele eniti 


lje Marku. 
Í 3 1AWON woli ati awon olukoni sỉ 
mbẹ ninu ïjo tỉ o wà ni Antioku; 
Barnaba, ati Simeoni tỉ a npè ni Nigeri, ati 
Lukiu ara Kirene, ati Manaeni, tỉ a tó pò pẹlu 
Herodu tetrarki, ati Saulu. 

2 Bi nwọn sỉ tỉ njJosìn fun Oluwa, tỉ nwon sỉ 
ngbàwe, Emí Mimó wipe, E yà Barnaba on 
Saulu sọtộ fun mi fun ise tỉ mo tỉ pè wọn sĩ. 

3Nigbati nwọn sỉ tỉ gbàwe, tỉ nwọn sỉ tỉ 
gbadura, tỉ nwọn sỉ tỉ gbe ọwó le wọn, nwọn 
Sỉ rán wọn lọ. 

4Njẹ bi a tỉ rản wọn lati ewó Emi Mimó lọ, 
nwọn sokale lọ si Seleukia; lati ibè nwọn sỉ 
wokò lọ sỉ Kipru. 

5Nigbati nwọn si wà nỉ Salami, nwọn 
nwasu Òrọ Olorun ni sinagogu awon Ju: nwọn 
sỉ ni Johannu peẹlu fun iranse wọn. 

SNigbati nwọn sỉ là gbogbo erekùsu já de 
Pafo, nwọn ri okunrin kan, osó, woli eke, Ju, 
orukọ eniti ijẹ Barjesu, 

?TEniti o wà lọdọ Sergiu Paulu bãle iu na, 
amoye enia. On na li o ranse pè Bamaba on 
Saulu, o sỉ fe gbó òrọ Olorun. 

8 Sugbọn Elima osó na (nitori bệni ftumò 
oruko rè) o takò wọn, o nfe pa bãle ni okàn da 
kuro nỉ igbagbó. 


ISE AWON APOSTELI 12, 13 
® Sugbon Saulu (tỉ a sỉ npè ni Paulu), o kủn 
fun Emi Mimó, o sỉ tejumó ọ, o sỉ wipe, 

10 lựo tỉ o kủn fun arekereke gbogbo, ati 
fun iwà-ìka gbogbo, iwo ọmo Esu, iwo ota 
ododo gbogbo, iwo kì yio ha dẹkun ati ma yi 
ọna titó Oluwa po? 

11! Njẹ nisisiyi, wo o, owó Oluwa mbe lara 
rẹ, iWo o sỉ foju, iwọ kì yio ri örùn nỉ sã kan. 
Lojukanna owusuwusu ati òkunkun sỉ bò o; o 
sỉ nwá enia kiri lati fà a lọwo lọ. 

12Nigbati bãle ri ohun tỉ o se, o gbagbó, 
enu sỉ yà a sĩ ekó Oluwa. 

18 Nigbati Paulu ati awon tỉ o wà pẹlu rè sỉ 
sikò ni Pafo, nwon wá sỉ Perga ni Pamifilia: 
Johannu si fñ wọn sile, o sỉ pada lọ si Jerusa— 
lemu. 

14 4Nigbati nwon sỉ là Perga koja, nwon wá 
sỉ Antioku ni Pisidia, nwon sỉ wò inu sinapgo— 
gu li ojo isimi, nwọn si joko. 

15 Ati lehin kìka iwe ofin ati iwe awon woli, 
awon olori sinapogu ranse sỉ wọn, pe, Ará, bỉ 
enyin ba li òrọ iyanju kan fun awọn enia, ẹ SỌ Ọ. 

18 Paưlu sỉ đide duro, o sỉ juWÓó sỉ wọn, o ni, 
Enyin enia lsraeli, ati enyin tỉ o bèru Olorun, 
ẹ ñi ctí sile. 

17Olorun awon enia Israeli yỉ, yàn awon 
baba wa, o sỉ gbẻ awon enia na leke, nigbati 
nwọn se atipo ni ile Egipti, apá giga li o sỉ ñ 
mu wọn jade kuro ninu rè. 

18 Ni ìwon igba ogoji odún li o ñ mu sũru 
fun ìwa wọn nỉ ijù. 

18Nigbati o sỉ tỉ run orile-ède meje ni ilẹ 
Kenaani, o sỉ fi ilẹ wọn fun wọn nỉ ini fun 
iwọon ãdota—le—ni—irinwo odun. 

20 Ati lehin nkan wonyi o ñ onidajo fun 
Wọn, titi o ñ đi igba Samueli woli. 

21 Ati lehinna ni nwon bère oba: Olorun sĩ 
fun wọn nỉ Saulu ọmọ Kisi, okunrin kan ninu 
èya Benjamini, fun ogoji odủn. 

22 Nigbati o sỉ mu u kuro, o gbé DaRidi dide 
li oba fun wọn; eẹniti o sỉ jeri rệ pe, Mo ri 
Dañdi ọmọ Jesse eẹni bi okàn mi, tỉ yỉo $e 
gbogbo ifẹ mi. 

23 Lati inu iru-omo okunrin yỉ nỉ Olorun tỉ 
gbe Jesu Olugbala dide fun Israeli gẹgẹ bỉ 
ileri, 

24Nigbati Johannu tỉ kó wãsu baptismu 
ironupiwada fun gbogbo enia Israeli saju 
'WÍwa tè. 

25 Bi Johannu si tỉ nià ipa tirệ já, o nỉ, Taii 
enyin sebi emi ise? Emi kì ise on. Sugbọn ẹ 
kiyesi i, ẹnikan mbò lehin mi, bata ese eniti 
emi kò to itủ. 


ISE AWON APOSTELI 13, 14 


28 Ará, enyin mo iran Abrahamu, ati enyin 
tỉ o bèru Olorun, awa li a rán òro igbala yi sỉ. 

2T Nitori awon tí ngbe Jerusalemu, ati awon 
olori won, nitorii nwọon kò mò ọ, ati òro 
awon woli, tỉ a nkà li ojojo isimi, kò yé wọn, 
nWwon mu tu se ni đidajo rè lẹbi. 

28 Ati bi nwon kò tile tỉ ri òran iku sỉ ¡, sibe 
nwon rò Pilatu lati pa a. 

23 Bi nwọn sỉ tỉ mu nkan gbogbo se tỉ a tỉ 
kowe nitori rè, nwọn sỉ sọ ọ kale kuro lori igi, 
nwọn sỉ tệ ẹ sỉ ibojì. 

30 Sugbon Olorun jí ¡ đide kuro ninu okủ: 

31 O sĩ farahàn li ojo pipọ fun awon tỉ o ba a 
gòke lati Galili wá sỉ Jerusalerau, aWon tỉ ise 
leri rệ nisisiyi fun awon enia. 

32 Awa sỉ mu ihinrere wá fun nyin, tỉ ileri tỉ 
a tỉ se fun awon baba, 

33 Bi Olorun ti mu eyi na sẹ fun awon oọmo 
wa, nigbati o ji Jesu dide; bỉ a sỉ tí kọwe rè 
ninu Psalmu keji pe, Iwọo li Ọmo mi, loni ni 
mo bí ọ. 

34 Ati niti pe o ji ¡ dide kuro ninu oku, eniti 
Kì yio tun pada si ibaje mó, o wi bayi pe, Emi 
ó fun nyin ni ore mimó Dañidi, tỉ o daju. 

35 Nitori o sỉ wi ninu Psalmu miran pẹlu pe, 
Iwo kì yio je ki Eni Mimó rẹ ri idibaje. 

38 Nitori lehin igba tỉ DaRdi sin iran rè tan 
bi ife Olorun, o sũn, a sỉ tế ẹ tì awon baba rè, 
o sỉ ri idibaje. 

37 Sugbon eniti Olorun ji điđe kò ri iđibaje. 

38 JNje ki o yé nyin, ará, pe nipase okunrin 
yi li a nwasu idariji èsẹ fun nyin: 

39 Ati nipa rè li a ndá olukuluku eniti o 
gbagbo lare kuro ninu ohun gbogbo, tỉ a kò le 
đa nyin lare ninu oñn Mose. 

40 Nitorina ẹ kiyesara, ki eyi tỉ a tỉ sọ ninu 
iwe awon woli ki o mase de ba nyin, pe; 

41Ewo o, enyin elegàn, kỉ ẹnu kỉ o sỉ yà 
nyin, kỉ a sỉ fe nyin kũ: nitori emi nse isẹ kan 
li ojo nyin, ise tỉ enyin kò je gbagbo, bi ẹnikan 
tile rohìn rè fun nyin. 

42Bi nwọn si tỉ njade, nwọon bèbẹ pe kỉ a 
sòro wonyi fun won li ojo isimi tí mbò. 

43Nigbati nwọn sỉ jade ni sinagogu, òpọ 
ninu awon Ju ati ninu awon olufokansìn 
alawose tẹle Paulu on Barnaba: awon eniti o 
ba wọn sòro tỉ nwọn sỉ rộ wọn lati duro ninu 
ore-ofe Olorun. 

44 4Li ojo isimi keji, gbogbo ilu sỉ fere pejo 
tan lati gbó òro Olorun. 

45 Sugbon nigbati awon Ju ri òpọ enia na, 
nwon kún fun owu, nwon nsòro—-òđi sỉ ohun 
tỉ Paulu nsọ. 


796 


48 Paulu on Barnaba sỉ sọ laiberu pe, Enyin 
1 o tọ ki a kó sọ òro Olorun fun: sugbọn bỉ e tỉ 
ta a nủ, ẹ sĩ kà ara nyin si alaiye fun iyè 
ainipekun, wo o, awa yipada sodo awon 
Keferi. 

47 Bẹli Oluwa sá tỉ pasẹ fun wa pe, Mo tỉ 
gbé ọ kale fun imole awon Keferi, ki iwo kỉ o 
le je fun igbala titi de opin aiye. 

48 Nigbati awon Keferi si gbó eyi, nwon yò, 
nwọon sỉ yìn òro Olorun logo: gbogbo awon tí 
a vàn sỉ ìye ainipekun sỉ gbagbó. 

49A sỉ tàn òro Oluwa ka gbogbo ekin na. 

50 Sugbọon awon Ju rú awon obinrin olufo— 
kansin ati ololá soke ati awon àgba ilu na, 
nwon sỉ gbe inunibini đide sỉ Paulu on Barna— 
ba, nwon sỉ sí wọn kuro li âøbegbe wọn. 

5! Sugbon nwọon gbòn ekuru ese Wọn sỉ 
wọn, nwọn si wá sỉ Ikonioni. 

52 Awon omo-ehin si kún fun ayÒ ati fun 
mí Mimó. 


Í 4 1O sỉ se, ni Ikonioni, nwon jumo wò 

inu sinagogu awon Ju lọ, nwọn sỉ 
Soro tobẽ, tỉ òpolọpo awọn Ju ati awon Hel— 
lene gbagbó. 

2 Sugbon awon alaigbagbó Ju rủ ọkàn awon 
Keferi soke, nwọn si rò wọn sỉ awon arakun— 
Tin na. 

3Nitorina nwọn gbe ibè pẹ, nwọon nñ 
igboiya sọoro ninu Oluwa, eniti o jeri sỉ òrọ 
ore-ofe rè, o si nyonda kí isẹ àmi ati ise iyanu 
mã tỉ oWó Wọn se. 

4 Sugbọon òpọ enia ilu na pin meji: apakan si 
đàpo mó awon Ju, apakan si dàpọ mó awon 
aposteli. 

5Bi awon Keferi, ati awon Ju pẹlu awon 
olori wọn tỉ fe kolũ wọn lati se àbuku si wọn, 
ati lati sọ wọn li okuta, 

ÊẼNwọn mò, nwọn si sả lọ sỉ Listra ati 
Derbe ilu Likaonia, ati sỉ àgbegbe tỉ o yiká: 

TNibè ni nwọn sí nwasu ihinrere. 

8 Okunrin kan si joko ni Listra, eniti ese rè 
kò mokun, aro lati inu iya rè wá, tỉ kò rìn ri. 

®Okunrin yi gbó bi Paulu tỉ nsòro: eni, 
nigbati o tẹjumó ọ, tỉ o sỉ rỉ pe, o ni igbagbó 
fun imularada, 

18 wi fun u li ohùũn rara pe, Dide duro 
sansan li ese rẹ. O sỉ nfò soke o sỉ nrm. 

11 Nigbati awon enia sỉ ri ohun tỉ Paulu se, 
nwọn gbé ohũn wọn soke li ède Likaonia, 
'wipe, Awon orisa sokale tò wa wá ni awo enia. 

12Nwọn si pè Barnaba ni Jupiteri ati Paulu 
ni Herme nitori on li olori òrọ isọ. 


797 


13 Alufa Jupiteri tỉ ile orisa rè wà niwaju ilu 
Won, si mu malu ati màriwo wá si enubode, 
on iba si rubo pẹlu awon enia. 

18 Sugbon nigbati awon aposteli Barnaba on 
Paulu gbó, nwon fà asọ won ya, nwon sỉ sure 
WÒ inu awujo, nwon nke rara. 

15 NWọon si nwipe, Ará, ẽse tỉ enyin fi nẹe 
nkan wonyi? Enia oniru ìwa kamna bi enyin li 
awa pẹlu tỉ a nwasu ihinrere fun nyin, kỉ 
enyin ki o yipada kuro ninu ohún asan wonyi 
si Olorun alãye, tỉ o da orun on aiye, ati okun, 
ati ohun gbogbo ti mbẹ ninu wọn: 

18 Eni, ni awon iran ti o ti koja jowo gbogbo 
orile-ède, lati mã rìn li ọna tiwon. 

17 Sugbọon ko fï ara rệ sile li aileri, ni ti o nse 
Tere, o nfun nyin nỉ òjo lati orun wá, ati akokò 
eso, o nfi onje ati ayò kún okàn nyin. 

18 Die li o kù ki nwọon ki o ma le fi òrọ 
wonyí da awon enia duro, ki nwon ki o máse 
rubọ bọ won. 

18 Awon Ju kan si tỉ Antioku ati Ikonioni 
wá, nigbati nwon yi awon enia li okàn pada, 
nwon sỉ sọ Paulu li okuta, nwon wó ọ jade 
kuro ni ilu na, nwọn sebi o kú. 

20 Sugbọn nigbati awvon omo-ehin duro tì ¡ 
yiká, o dide, o sỉ WỘ ilu na lọ: ni ijo keji o ba 
Barnaba lọ sỉ Derbe. 

21 Nigbati nwọn sỉ tỉ wasu ihinrere fun ilu 
na, tỉ nwon sỉ ni omo-èhin pupọ, nwọn pada 
lọ sỉ Listra, ati Ikonioni, ati si Antioku. 

22Nwon nmu awon omọ-ehin li okàn le, 
nwọn nghà wọn niyanju lati duro ni igbagbó, 
ati pe ninu iponju pipọ li awa o fñ wò ijoba 
Olorun. 

23 Nigbati nwọn sỉ tỉ yan awon àgbagba fun 
olukuluku ijọ, tỉ nwọn si tỉ ñ àwe gbadura, 
nwọn fi wọn le Oluwa lọwọ, cniti nwọn 
gbagbó. 

24 Nigbati nwọn sỉ là Pisidia Já, nwọn wá sỉ 
Pamiilia. 

25 Nigbati nwọn sỉ tỉ sọ òrọ na ni Perga, 
nwọon sokale lọ sỉ Atalia: 

28 Ati lati ibè lọ nwọn ba tỉ okộ lọ si Antio— 
ku, lati ibiti a gbé tỉ ñ wọon le õre—-ofe Olorun 
lọwo, fun ise tỉ nwon se pari. 

27 Nigbati nwọn sỉ de, tỉ nwọn sỉ pè ij jo, 
nwon ròhin gbogbo ohun tỉ Olorun fi wọn se, 
ati bí o tỉ sí ilẹkun igbagbó fun awon Keferi. 

28 Ki ise igba die ni nwon ba awon omọ— 
chin gbé. 

Í 5 1 AWON okunrin kan tỉ Judea sọkale 
wá, nwon sỉ kó awon arakunrin pe, 


ISE AWON APOSTELI 14, 15 
Bikosepe a ba kọ nyin nỉ ilà bi ise Mose, 
enyin kì yio le là. 

2 Nigbati iyapa ati iyàn jijà tỉ mbẹ lãrin Pa— 
ulu on Barnaba kò si mọ ni ìwọn, awon ara— 
kunrin yàn Paulu on Barnaba, ati awvon miran 
ninu wọn, ki nwọon goke lọ sỉ Jerusalemu, 
sodọ awon aposteli ati awon âgbagba nitori 
òran yi. 

3Nitorina nigbati ijọ sỉ sìn wọn de ọna, 
nwọn là Fenike on Samaria koja, nwọn 
nròhin iyipada awon Keferi: nwọn si f ayò 
nla fun gbogbo awon arakunrin. 

4 Nigbati nwọn sỉ de Jerusalemu iïjọ ati awon 
aposteli ati awon apbagbà tewogba won, nwọn 
Sỉ ròhin ohun gbogbo ti Olorun tỉ ñ wọn se. 

5Sugbọn awon kan tỉ eya awon Farisi tỉ 
nwọn gbagbó dide, nwọn nwipe, a ni lati kọ 
Won ni ilà, ati lati pasẹ fun wọn pe ki nwọn ki 
o mã pa ofin Mose mó. 

§[Ati awon aposteli ati awon àgbagbà pejo 
lati gbìmo òran yi. 

TNigbati iyàn sỉ di pipọ, Peteru dide, o sỉ w1 
fun wọn pe, Ará, enyin mộ pe, lati ibere 
Olorun tỉ yân ninu nyin, ki awon Keferi ki o le 
gbó òro ihinrere li enu mi, ki nwọn sỉ gbagbó. 

8 Ati Olorun, tỉ ise olumọo-okàn, o je wọn li 
rí, o nĩun wọn li Emí Mimó, gẹge bi awa: 

®Kò sỉ fi iyato sỉ ãrin awa ati awon, o nĩi 
igbagbó wè wọn li okàn mó. 

108Nje nitorina ẽse tỉ enyin o ñ dán Olorun 
Wò, lati fi âjaga bò awon omo-ehin li orùn, 
eyiti awon baba wa ati awa kò le rũ? 

1!Sugbon awa gbagbó pe nipa ore-ofe 
Oluwa Jesu awa ó là, gẹge bỉ awon. 

12Gbogbo ajo si dake, nwọn si ñ eti sỉ 
Barnaba on Paulu, tỉ nwọon nròhin isẹ ase ati 
se àmi ti Olorun tỉ tỉ owó wọn se lãrin awon 
Keferi. 

13đLehin tỉ nwọn si dake, Jakobu dahũn, 
wipe, Ará, ẹ gbọ tỉ emi: 

18 Simeoni tỉ rohin bi Olorun li akose tỉ 
bojuwò awon Keferi, lati yàn enia ninu wọn 
fun oruko rè. 

15 Ati eyiyi li òro awon woli ba se dede; bi a 
tỉ kowe rè pe, 

18 Lehin nkan wonyi li erni o pada, emi o sỉ 
tún agó Dañdi pa tỉ o tỉ wó lưle; emi ó sỉ tún 
ahoro rè kó, emi ó si gbé e TÓ: 

17 Ki awon enia iyokù le mã wá Oluwa, ati 
gbogbo awon Keferi lara eniti a npè oruko mi, 

18Li Oluwa wi, cniti o sọ gbogbo nkan 
wonyli di mimò fun Olorun ni ise rè gbogbo, 
lati igba ojo ìwa. 


ISE AWON APOSTELI 15, 16 

19 Njẹ imoràn temi ni, ki a máse yo awon tỉ 
oø yipada si Olorun lẹnu ninu awon Keferi: 

20 Sugbọn kỉ a kowe sỉ wọn, ki nwon kí o fà 
sehin kuro ninu ri orisa, ati kuro ninu 
àgbere, ati kuro ninu ohun ilolorun-pa, ati 
kuro ninu èje. 

21 Mose nigba atijo sa nỉ awon tỉ nwasu rè 
ni ilu gbogbo, a ma kà a ninu sinagogu li ojojo 
isimi. 

22 Nigbana li o tó loju awon aposteli, ati avon 
àgbagba pelu gbogbo ijo, lati yàn enia ninu wọn, 
ati lati ran wọn lọ si Antioku pẹlu Paulu on 
Barnaba: Juda tỉ a npè apele rè ni Barsaba, ati 
Sila, eniti o Foruko ninu awon arakunrin. 

23Nwon sỉ kọ iwe le wọon lọwo bayi pe, 
Awon aposteli, ati awon àgbagbà, ati awon 
arakunrin, kí awon arakunrin tí o wà nỉ 
Antioku, ati ni Siria, ati ni Kilikia ninu awon 
Kefri: 

24 Niwonbi awa tỉ gbó pe, awon kan tỉ o tỉ 
gdọ wa jade lọ fi òrọ yọ nyin li enu, tỉ nwọn 
nyi nyin li okân po, wipe, Enyin kò gbọdọ 
saima kọ ilà, ati saima pa oñn Mose mó: eniti 
awa kô fun li ase: 

25 O ye loju awa, bi awa tỉ fi imọ sokan lati 
yan enia ati lati rán wọn sỉ nyin, pẹlu Barnaba 
on Paưlu awon olufe wa. 

26 Awon okunrin tí o ñ eẹmí wọn wewu 
nitori oruko Oluwa wa Jesu Kristi. 

2?Nitorina awa rán Juda on Sila, awon tỉ 
yio si ñ òro enu sọ ohun kanna fun nyin. 

#8 Nitori o dara lơju Emi Mimó, ati loju wa, 
ki a má$e đi erú kà nyin, ju nkan tỉ a ko le se 
alaise wonyi lọ: 

23?Ki enyin ki o fà sehin kuro ninu eran 
apabo orisa, ati ninu èje ati ninu ohun ilọolọ— 
Tun-—pa, ati ninu âgbere: ninu ohun tỉ, bi en— 
yin ba pa ara nyin mó kuro, enyin ó se rere. 
Alaữa. 

30 Nje nigbati nwọn sỉ jowo wọn lọowo lọ, 
nwọn sokale wá si Antioku: nigbati nwọn sỉ 
pê apejo, nwọn fñi iwe na fun wọn. 

31 Nigbati nwọn sỉ kà a, nwọn yò fun itunu na. 

32 Bi Juda on Sila tikarawon tỉ je woli pẹlu, 
nwoọn ñi ộrọ pipọ gbà awon arakunrin niyanju, 
nwọn sỉ mu wọn l¡ okân le. 

33 Nigbati nwon si pẹ die, awon arakunrin 
jowo wọn lowo lọ lí alafia sỉ ođọ awon tỉ o ran 
WwỌn. 

34 Sugbon o wũ Sila lati gbé ibè. 

35 Paulu on Barnaba si duro die ni Antioku, 
nwọn nkóni, nwọn si nwasu òrọ Oluwa, ati 
awon pipọo miran pẹlu wọn. 


798 


38 Lehin ijo melokan, Paulu si sọ fun Bar— 
naba pe, Jẹ ki a tún pada lọ fbẹ awon arakun— 
Tin wa wò, bi nwọon tỉ nse, ni ilu gbogbo tỉ 
awa tỉ wasu òro Oluwa. 

37 Barnaba si pinnu rè lati mu Johannu lọ 
pẹlu wọn, eniti apele rè je Marku. 

38 Sugbon Paulu rò pe, kô yẹ lati mu u lọ 
pẹlu wọn, eniti o fñ wọn sile ni Pamfila, tí kò 
sỉ ba wọn lọ si ise na. 

39]ja na si pò tobỹ, tỉ nwon và ara wọn sỉ 
meji: nigbati Barnaba si mu Marku, o ba tí 
okò lọ sỉ Kipru; 

40 Sugbon Paulu yàn Sila, o sỉ lọ, bi a tỉ fï i lé 
ore—-ofe Oluwa lowo lati odọ awon arakunrin. 

41O sĩ là Siria on KiHkia lọ, o nmu fjo lí 


okân le. 

Í óÓ 1O si wá si Derbe on Listra: sỉ kiyesi 
¡, omo-ehin kan wà nibe, tỉ a npè ni 

Timoteu, omọ obinrin kan tỉ ise Ju, tỉ o 

gbagbó; sugbọn Hellene ni baba rè: 

? Eniti a rohin rè rere lọdọ awon arakunrin 
tỉ o wâ ni Listra ati Ikonioni. 

3On nỉ Paulu fẹ kỉ o ba on lọ; o sỉ mu u, 0 sỉ 
kọ ọ nỉ ilà, nitori awon Ju tỉ o wà li àpbegbe 
womni: nitori gbogbo wọn mò pe, Hellene nỉ 
baba rè. 

4Bi nwon si tí nià awon ilu lọ, nwọn nñ 
awon ase tỉ a tỉ pinnu le wọn lọwo lati mã pa 
won mọ, lat odo awon aposteli ati awon 
âgbagbà wá tỉ o wà nỉ Jerusalemu. 

5Bếni awon ijo si fesemule ní igbagbó, 
nwon si npò sỉ ¡ ni iye lojojumo. 

8 Nwọn si là ekùn Frigia já, ati Galatia, tỉ a 
tỉ odọ Emí Mimó kò fun wọn lati sọ ộrọ na ni 
Asia. 

TNigbati nwon de okankan Misia, nwọn 
gbé e wò lati lọ sỉ Bitinia: sugbọn Emií Jesu kô 
gbâ fun wọn. 

8Nigbati nwọn si kọja lẹba Misia, nwọon 
sokale lọ sỉ Troasi. 

9Iran kan si hàn si Paulu li oru: okunrin 
kan ara Makedonia duro, o si mbè ẹ, wipe, 
Rekoja wá si Makedonia, ki o sỉ ran wa lọwọ. 

10 Nigbati o sỉ tỉ ri iran na, lọgán awa mura 
lati lọ si Makedonia, a si gbã pe, Oluwa tỉ pè 
wa lati wasu ihinrere fun wọn. 

1! Nitorina nigbati awa sikò ni Troasi a ba 
òna târa lọ si Samotrakea, ni ijo keji a sỉ de 
Neapoli; 

12 Lati ibè awa si lọ si Filippi, tỉ ise ilu 
Makedonia, olu ilu ìha ibe, ilu labe Romani: 
awa sỉ joko ni ilu yi fun ijo melokan. 


799 


13 Lojo isimi, awa sỉ jade lọ sỉ ehin odi ilu 
na, lẹba odò kan, nibiti a rò pe ibi adura wà; 
awa sỉ joko, a sỉ ba awon obinrin tỉ o pejo 
Sọorọ. 

14đ]Ati obinrin kan tí oruko rè ijẹ Lidia, 
elesè àluko, ara ilu Tiatira, ẹniti o nsìn Olo— 
run, o gbó òro wa: okàn eniti Oluwa sí, fetísi 
ohun tỉ a tỉ enu Paulu sọ. 

15 Nigbati a si baptisi rè, ati awon ará ile rè, o 
bè wa, wipe, Bi enyin ba kà mi li olõto sĩ Olu— 
'Wa, © Wá sĩ ile mi, kí ẹ sỉ wò nibè. O sỉ rò wa. 

18 4O sỉ se, bi awa tỉ nlọ sỉ ibi adura na, 
omobinrin kan tí o li emi afose, pade wa, eniti 
o fï afose mu ère pipo fun awon oluWa rè Wá: 

17On na li o ntộ Paulu ati awa lẹhin, o sĩ 
nkigbe, wipe, Awon okunrin wonyi ni iranse 
Olorun Ogá-ogo, tỉ nkede òna igbala fun 
nyin. 

18 O sỉ nse eyi li ojo pipọ. Sugbọn nigbati 
inu Paulu baje, tỉ o sỉ yipada, o wi fun emí na 
pe, Mo pase fun ọ li oruko Jesu Kristi kí o 
jade kuro lara rệ. O sỉ jade ni wakati kanna. 

19 TNigbati awon oluwa rè sỉ ri pe, igbekele 
êre wọn pin, nwọn mu Paulu on Sila, nwọn sỉ 
Wó Wwọn lọ sỉ ojâ tộ awon ijoye lọ; 

20 Nigbati nwon si mu wọn tò awon onida— 
jo lọ, nwon wipe, Awon okunrin wonyi tỉ ise 
Ju, nwọn nyo ilu wa lẹnu jojo; 

2! Nwon si nkọni li àsa tỉ kò yẹ fun wa, 
awa eniti ise ara Romu, lati gbà, ati lati tẹle. 

22 Opo enia si jumo đide sĩ wọn: awon olori 
sỉ fà wọn li asọ ya, nwọn sỉ pase pe, kí a ñ oøQ 
lù wọn. 

23Nigbati nwọn si lũ wọn pupọ, nwọn sọ 
wọn sinu tubu, nwọn kìlọ fun onitubu kí o pa 
wọn mó daradara: 

24 Nigbati o gbó irú ikilo bệ, o sọ wọon sinu 
tubu tỉ inu lohun, o sí kân ãbà mọ wọn li sẹ. 

254Sugbọn larin oganjo Paulu on Sila 
ngbadura, nwọn sỉ nkorin iyìn si Olorun: 
awon ara tubu sỉ nteti si wọn. 

28 Lojiji iselẹ nla si sè, tobẽ tỉ ipilẹ ile tưbu 
mi titi: lọgan gbogbo ilekun si sí, ìde gbogbo 
Won sỉ tu sile. 

27 Nigbati onitubu sỉ tají, tỉ o si ri pe, awon 
ikekun tubu tỉ sí sile, o fà idã rè yọ, o sỉ fe pa 
ara rệ, o sebi awon ara tubu tỉ sá lọ. 

28 Sugbọn Paulu kọ kârá, wipe, Máse pa ara 
rẹ lara: nitori gbogbo wa mbe nihinyi. 

29Nigbati o si bere iná, o bé sinu ile, o 
nwariri, o wole niwaju Paulu on Sila. 

30 O si mu wọn jade, o nỉ, Alàgba, kini kí 
emi kỉ o se ki ng le lã? 


ISE AWON APOSTELI 16, 17 
3#! Nwon si wi fun u pe, Gba Jesu Kristi 
Olưwa gbó, a o sỉ gbà ọ là, iwo ati awon ará ile 
rẹ pẹlu. 

32Nwọn sỉ sọ òro Oluwa fun u, ati fun 
gbogbo awon ará ile rè. 

33O si mu wọn ni wakati na li oru, o wệ 
ogbẹ wọn; a si baptisi rè, ati gbogbo awon 
enia rè lojukanna. 

34O sĩ mu wọn wá si ile rệ, o sỉ gbé onje 
kale niwaju wọn, o sỉ yò gidigidi pẹlu gbogbo 
awon ará ile rè, nitori o gbả Olorun gbọ. 

35 Sugbọn nigbati ilẹ mó, awon onidajo rán 
awon olopa pe, Da awon enia wọnni sile. 

38 Onitubu sỉ sọ orọ na fun Paulu, wipe, 
Awon onidajo ranse pe kí a dá nyin sile: nịẹ 
nisisiyi  jade ki ẹ sỉ mã lọ li alaBa. 

37Sugbọn Paulu wi fun won pe, Nwọn lũ 
wa ni gbangba, nwọn sỉ sọ wa sinu tubu li 
aijebi, awa eniti ise ara Romu: nisisiyi nwọn 
sỉ fẹ tỉ wa jade nikòko? agbedo; sugbọn ki 
awon tikarawon wá mu wa jade. 

38 Awon olopa sỉ sọ ọrọ wonyl fun awon 
onidajo: èru si bà wọn, nigbati nwọn gbó pe 
ara Romu ni nwọn. 

39 Nwọn sỉ wá, nwọn sipẹ fun wọn, nwọn 
Sỉ mu Wọn jade, nwọn si bè Won pe, ki nwon 
ki o jade kuro ni ilu na. 

40 Nwọn sỉ jade ninu tubu, nwọn sỉ wò ile 
Liđia lọ: nigbati nwọn sỉ tỉ ri awon arakunrin, 
nwọn tủ won ninu, nwọn si jade kuro. 


Í 7 1NIGBATI nwọn si tỉ koja Amfipoli 
ati Apolionia, nwọn wá si Tessaloni— 
ka, nibiti sinagogu awon Ju wà: 

? Ati Paulu, gẹgebi ise r, o wole tò wọn lọ, 
li ojo isimi mẹta o si mba wọn ñ òrọ we Ôrọ 
ninu iwe-mimó, 

3Ontumọo, o sỉ nñhàn pe, Kristi kò le saima 
jñya, kí o sỉ jinde kuro ninu okú; ati pe, Jesu yi, 
ẹniti emi nwasu fun nyin, on ni Kristi na. 

3A si yi ninu wọn lokàn pada, nwọn si 
darapò mó Paulu on Sila; ati ninu awon 
olufokansìn Hellene òpo pupọ, ati ninu awon 
obinrin ololá, kì ise diẹ. 

5 4Sugbọn awon Ju jowu, nwọn si fà awon 
jagidijagan ninu awon ijaje enia mọra, nwon 
gbá egbe jo, nwọn si nrú ilu; nwọon sỉ kolũ 
ile Jasoni, nwon nfẹ mu wọn jade tò awon 
enia wá. 

SNigbati nwọon kò si ri wọn, nwon wó 
Jasoni, ati awon arakunrin kan tò awon olori 
ilu lọ, nwon nkigbe pe, Awon wonyi tỉ o tỉ yi 
aiye po wá sỉ ihinyi pẹlu; 


ISE AWON APOSTELI 17, 18 

?Awon eniti Jasoni gbà si odọ: gbogbo 
awon wonyi li o si nhuwa lodi sỉ ase Kesari, 
wipe, oba miran kan wà, Jesu. 

8 Awon enia ati awon olori ilu kò ni ibale 
aiya nigbati nwọon gbó nkan wonyi. 

®Nigbati nwọn sỉ gbà ogò lọwo Jasoni ati 
awon iyokũ, nwọn jowo lọ. 

10 4Logan awon arakunrin si rán Paulu on 
Sila lọ sỉ Berea li oru: nigbati nwọn si de ibệ, 
nWon Wò inu sinagogu awon Ju lọ. 

!Awon wonyi si ni iyìn jù awon ti 
Tessalonika lọ, niti pe nwọn fï tọkantokan gbà 
òro na, nwon si nwá inu iwe-mimó lojojumó 
bi nkan wonyi ri bệ. 

12Nitorina pipọ ninu wọn gbagbó; ati ninu 
awon obinrin Hellene ololá, ati ninu awon 
okunrin, kì ise die. 

13 Sugbọon nigbati awon Ju ti Tessalonika mộ 
pe, Paulu nwasu òrọ Olorun ni Berea, nwọn sỉ 
Wá sibệ pelu, nwon rú awon enia soke. 

14Nigbana li awon arakunrin rán Paulu 
jade lọgan lati lọ titi de okun: Sugbọn Sila on 
Timoteu duro sibệ. 

15 Awon tỉ o sin Paulu wá sỉ mu u lọ titi đe 
Ateni; nigbati nwọn sỉ gbà ase lọdọ rè tò Sila 
on Timoteu Wwá pe, ki nwọn ki o yára tộ on 
Wá, nwọn lọ. 

18 4|Nigbati Paulu duro dè wọn ni Ateni, 
okàn rệ rủ ninu rệ, nigbati o ri pe ilu na kún 
fun orisa. 

1TNitorina o mba awon Ju f òrò we ộrộ 
nỉnu sinagogu, ati awon olufokansin, ati awon 
tỉ o mba pade lọja lojojumọ. 

!8Ninu awon Epikurei pẹlu, ati awon 
ojogbón Stoiki kótì ¡. Awon kan si nwipe, Kili 
alahesọ yi yio ri wi? awon miran si wipe, O 
dabi oniwasu ajeji orisa: nitoriti o nwasu Jesu, 
on ajinde fun wọn. 

18 Nwọn si mu u, nwon sĩ fà a lọ si Areopa— 
gu, nwon wipe, A ha le mò kili ẹkó titun tỉ 
iwo nsoro rè yï jệ. 

20 Nitoriti iwo mu ohun ajeji Wá sỉ etÍ wa: 
awa si nfẹ mộ kini itưmo nkan wonyi. 

21Nitori gbogbo awon ará Ateni, ati awon 
alejò tỉ nse atipo nibe ki ise ohun miran jũ, ki 
a mã sọ tabi kí a ma gbó ohun titun lọ. 

22 4Paulu si đide duro larin Areopagu, o ni, 
Enyin arả Ateni, mo woye pe li ohun gbogbo 
ẹ kun fun oniruru isin ju. 

23 Nitori bi mo tỉ nkoja lọ, tỉ mo wö ohun 
Womni tỉ enyin nsìn, mo sỉ ri pepe kan tỉ a kọ 
akole yi si, EƯN QLORƯN AIMÒ. Nịe eniti en— 
yin nsìn li aimò on na li emi nsọ fun nyin. 


24 Olorun na tỉ o da aiye ati ohun gbogbo tí 
mbe ninu rè, on na tỉ ise Oluwa orun on aiye, 
ki igbé ile tỉ a ñ ọwó kó; 

25 Bệni a kì ifi owó enia sìn i, bi enipe o nfẹ 
nkan, on li o ñi iye ati ẽmi ati ohun gbogbo fun 
gbogbo enia, 

28 O sỉ tỉ fi èjẹ kanna da gbogbo orile-ede 
lati tèdo sĩ oju agbaiye, o sỉ tỉ pinnu akokò tỉ a 
yân tẹlẹ, ati àla ibugbe wọn; 

?TKi nwọon ki o le mã wá Oluwa, boya bi 
okan wọn ba le fà sỉ í, tỉ wọn si ri í, bi o tilẹ se 
pe kò jina sỉ olukưluku wa: 

28 Nitori ninu rè li awa gbé wà lí ãye, tỉ awa 
nñn kiri, tỉ a sỉ li emí wa; bi awon kan ninu 
awon olorin, enyin tikaranyin tỉ wipe, Awa 
pelu sỉ je omọ rè. 

29 Njẹ bi awa ba se omọo Olorun, kỏ yẹ fun wa 
kỉ a rò pe, Iwa-Olorun dabi wura, tabi fadaka, 
tabi okuta, tỉ a fi ogbón ati ihumo enia se li onà. 

30 Pelupelu igba aimò yi li Olorun tí foju fò 
da; sugbọn nñsisiyi o pase fun gbogbo enia 
nibi gbogbo lati ronupiwada: 

31 Niwonbi o tỉ đa ojo kan, ninu eyi tỉ yio se 
idajo aiye li ododo, nipase okunrin na tỉ o tỉ 
yân, nigbati o tí ñ ohun idaniloju fun gbogbo 
enia, niti o jí ¡ đide kuro ninu okủ. 

32 4\Nigbati nwọn tỉ gbó tỉ ajinde okú, awon 
miran nsệfe: sugbọn awon miran wipe, Awa o 
tún nkan yi gbó li enu rẹ. 

33 Bệni Paulu sỉ jade kuro larin wọn. 

34Sugbon awon okunrin kan ñ ara mó ọ, 
nwọn sỉ gbagbó: ninu awon eniti Dionisiu ara 
Areopagu wa, ati obinrin kan tỉ a npè nỉ 
Damairi, ati awvon miran pẹlu wọn. 

Í 8 1LEẸEHIN nkan wonyi, Paulu jade 
kuro ni Ateni, o sỉ lọ sỉ Korinti; 

2O si ri Ju kan tỉ a npè ni Akuila, tỉ a bỉ ni 
Pontu, tỉ o tỉ Itali de nilộlð, pẹlu Priskilla aya 
rệ; nitoriti Klaudiu pase pe, ki gbogbo awon 
Ju ki o jade kuro ni Romu: o sỉ tọộ wọn wá. 

3 Ati itori tỉ ise onise nà kanna, o ba wọn 
joko, o sĩ nsisẹ: nitori agó pipa ni isẹ onà wọn. 

®O si nfọrò we orọ fun wọn ninu sinagogu 
li ojojo isimi, o sỉ nyi awon Ju ati awon Hel— 
lene li okân pada. 

5Nigbati Sila on Timoteu sỉ tỉ Makedonia 
Wá, oro na ká Paulu lara, o nĩi hân, o sọ fun 
awon Ju pe, Jesu ni Kristi na. 

8Nigbati nwon si wâ li ðdi, tỉ nwon sỉ nsọ— 
Tọ-odi, o gbòn a§o rè, o sỉ wi fun wọn pe, Èjẹ 
nyin mbe lori ara nyin; orùn emi mỏ: lati isi— 
siyi lọ emi o tò awon Keferi lọ. 


801 


7O sỉ lọ kuro nibè, o wò ile okunrin kan tỉ 
a npè nỉ Titu Justu, ẹniti o nsìn Olorun tỉ ile 
rè f ara mó sinagogu tímótímó. 

8 Ati Krispu, olori sinagogu, o gbà Oluwa 
gbó pẹlu gbogbo ile rè; ati òpọ ninu awon ara 
Korinti, nigbati nwọn gbó, nwọn gbagbó, a sỉ 
baptisi wọn. 

9 Oluwa sỉ sọ fun Paulu li oru li ojuran pe, 
Má bèru, sá mã sọ, má sỉ se pa enu rẹ mó: 

10 Nitoriti emi wà pẹlu rẹ, kò sỉ sỉ ẹniti yio 
đide sỉ ọ lati pa ọ lara: nitori mo li enia pipọ ni 
iu yi. 

11O sỉ joko nibè li ođún kan on osù mẹfa, o 
nkóni li òro Olorun lãrin wọn. 

12 đINigbati Gallioni sỉ jẹ bãlẹ Akaia, awon 
Ju ñ okàn kan dide sỉ Paulu, nwọn sỉ mu u wá 
siwaju ite idajo. 

13 Nwon wipe, okunrin yi nyi awon enia li 
gkàn pada, lati mã sỉn Olorun lodi sỉ oñn. 

14 Nigbati Paulu nfẹ ati dahùn, Gallioni wi 
fun awon ju pe, Ibasepe òran buburu tabi tỉ 
jagidijagan kan ni, bỉ òrọ tỉ ri, enyin Ju, emi 
iba gbè nyin: 

15 Sugbọn bỉ o ba se òran nipa òrọ ati orukọ, 
ati tỉ oñn nyin nỉ, ki enyin ki o bojuto o fun ara 
nyin, nitoriti emi kò fẹ se onidajo nkan ba— 
Wonmni. 

18 O sỉ lé wọn kuro nỉ ibi ite idajo. 

1?Gbogbo awon Hellene sỉ mu Sostene, 
olori sinagogu, nwọn sỉ lù u niwaju ite idajo. 
Gallioni kò sỉ sủ sỉ nkan wonyi. 

18 J{Paulu sỉ duro sỉ ¡ nibè li ojo pipo, nigbati 
o sỉ đảgbere fun awon arakunrin, o ba tỉ ọkò lọ 
sỉ Siria, ati Priskilla ati Akuila pẹlu rè; o tỉ fả ori 
rè nỉ Kenkrea: nitoriti o tỉ jeje. 

19 O sỉ sọkale wả sỉ Efesu, o sỉ ñ wọn sile 
nibè: sugbọn on tikararè wÒ inu sinagogu lọ, 
o sỉ ba awon Ju fi orọ we orọ. 

20 Nigbati nwọn sỉ bè ẹ pe, kỉ o ba awon 
joko diẹ sỉ i, o kò; 

2! Sugbọn o dảgbere fun wọn, o sỉ wipe, 
Emi kò gbọdọ saima se ajo odủn tỉ mbò yỉ ni 
Jerusalemu bỉ o tỉ wù kỉ o rỉ: sugbọn emi ỏ 
tủn pada tò nyin wá, bi Olorun ba fẹ. O sỉ 
sikò ni Efesu. 

22 Nigbati o sỉ tỉ gúnlẹ ni Kesarea, tỉ o goke, 
tỉ o sỉ kỉ ïjo, o sọkale lọ sỉ Antioku. 

23Nigbati o sỉ gbé ojo diẹ nibè, o lọ, o sỉ 
koja ni ilẹ Galatia on Frigia lẹsesẹ, o nmu 
gbogbo awon omo-ehin li okàn le. 

24  Ju kan sỉ wà tỉ a npè ni Apollo, tỉ a bi nỉ 
Aleksandria, okunrin olorọ lỉ enu, tỉ o pò nỉ 
iwe-mimó, o wả sỉ Efesu. 


ISE AWON APOSTFLL 18, 19 
25 Okunrin yïỉ lï a tỉ kó nỉ òna tỉ Oluwa; o sỉ 
§e eniti o gboná li okàn, o nñ ãyan nsòrọ, o sỉ 
nkóni ni nkan tỉ Oluwa; kìki baptismu tỉ 
Johannu lỉ o mò. 

28O sỉ bère sỉ ñ igboiya sọorọ ni sinagogu: 
nigbati Akuila on Priskilla tỉ gbó òrọ rè, nwọn 
mu ul sỉ odọ nwọn sỉ tubọ sọ idi òna Olorun 
fun u dajudaju. 

2Nigbati o sỉ níẹ koja lọ sỉ Akaia, awọon 
arakunrin gba a nỉ iyanju, nwọn sỉ kọowe sỉ 
awonomo-ehin ki nwọn kỉ o gba a: nigbati o sỉ 
de, o ràn awon tỉ o gbagbó nipa ore-ofe lọwo 
pupọ. 

2#8#Nitoriti o sọ asoye fun awon Ju nỉ 
gbangba, o ni ¡ hàn ninu iwe-mimó pe, ]esu 


nỉ Kristi. 

Í ọ 1O sỉ se, nigbati Apollo tỉ wà nỉ 
Korinti, tỉ Paulu kợja lọ niha ckùn 

oke, o wả sỉ Efesu: o sỉ rỉ awon omo-ehirn kan; 

2O wi fun wọn pe, Enyin ha gbà Emi Mimó 
na nigbati enyin gbagbó? Nwọn sỉ wỉ fun u pe, 
Awa kò gbó rara bi Emi Mimó kan wà. 

3O sỉ wipe, Njẹ baptismu wo li a ha baptisi 
nyin sỉ? Nwọn sỉ wipe, Sỉ baptismu tỉ Johannu. 

%Paulu sỉ wipe, Nitõto, ni Johannu ñi bap— 
tismu tỉ ironupiwada baptisi, o nwi fun awon 
enia pe, ki nwọn kỉ o gbà ẹniti mbò lẹhin on 
gbọ, eyini ni Kristi Jesu. 

5Nigbati nwọn sỉ gbó, a baptisi wọn li 
orukọo Jesu Oluwa. 

6SNigbati Paulu sỉ gbe ọwó le wọn, Emí 
Mimó sỉ bà le wọn; nwọn sỉ nfộ ède miran, 
nWọn sỉ nsọ asotele. 

? lye awon okunrin na gbogbo to mejila. 

8Nigbati o sỉ wò inu sinagogu lọ, o ñ 
igboiya sòrọ li osù mẹta, o ni òrò we Qrò, o sỉ 
nyi wọn lọkan pada sỉ nkan tỉ i§e tỉ ijọba 
Olorun. 

9Supbọn nigbati okàn awon miran nỉinu 
wọn di lile, tỉ nwọon kò sỉ gbagbó, tỉ nwọn 
nsòro ibi sỉ Ọna na niwaju ïjo enia, o lọ kuro 
lọdọ wọn, o sỉ yà awon omo-ehin sọftò, o sỉ 
nsọ asoye lỉ ojojumỏ nỉ ile—iwe Tirannu. 

10 Eyi nlọ bệ fun iwon odún meji; tobệ tỉ 
gbogbo awon tỉ ngbe Asia gbó òrọ j]esu 
Oluwa, ati awon Ju ati awon Hellene. 

11 Olorun sỉ tỉ owó Paulu se ise asẹ akanse, 

12Tobệ tỉ a ñ nmu gèle ati ibanté ara rè tò 
awon olokunrun lọ, arùn sỉ ñ wọn sile, ati 
awon emi buburu sỉ jade kuro lara wọn. 

13Sugbọn awon j]u kan alarinkiri, alẹ— 
miỉ-è§u-jade, dawole e li adabowo ara wọn, 


ISE AWON APOSTELL 19, 20 


lati pè oruko Jesu Oluwa sỉ awon tỉ o li emi 
buburu, wipe, Awa ñ oruko Jesu tỉ Paulu 
nwasu ñ nyin bu. 

14 Awon meje kan sí wà, oọmo enikan tỉ a 
npê ni Skefa, Ju, ati olori kan ninu awon alufa, 
tỉ nwon se bệ. 

15 Emi buburu na sỉ dahủn, o nỉ, ]esu emi 
mò, Paulu emi si mò; sugbọn tali enyin? 

18 Nigbati okunrin tỉ emi buburu wà lara rè 
sỉ fö mỏ wọn, o ba wọn dimú, o bori wọn, 
bệni nwọn sả jade kuro nỉ ile na ni ìhoho ati 
ni ifarapa. 

17Thìn yỉ sỉ đi mimò fun gbogbo awon ]u ati 
awon ara Hellene pẹlu tỉ o se atipo nỉ Efesu; 
èru sỉ ba gbogbo wọn, a sỉ gbé oruko Jesu 
Oluwa ga. 

18 Òpo awon tỉ nwon gbagbó sỉ wả, nwọn 
jewo, nwọn sỉ ñi isẹ wọn hàn. 

19 Kì isi se diẹ ninu awọon tỉ nse ảlủpàyidà li 
o kỏ iwe wọn jọ, nwon dảná sun wọn lơju 
gbogbo enia: nwọn sỉ sírö iye wọn, nwọn sỉ ri 
1, o jẹ eẹgbã-mẹdogbòn iwon fadaka. 

20 B@li òrọ Oluwa sỉ gbilẹ sỉ ¡ gidigidi, o sỉ 
gbile. 

21Njẹ bi nkan wonyi tỉ pari tan, Paulu 
pinnu rè li okàn pe, nigbati on ba koja ni Ma— 
kedonia ati Akaia, on ỏ lọ sỉ Jerusalemu, o 
wipe, Lẹhin igba tỉ mo ba de ibè, emi kò le 
saima ri Romu pẹlu. 

3 Nigbati o sỉ tỉ rán meji ninu awon tỉ nse 
iranse fun u lọ sỉ Makedonia, Timoteu ati 
Erastu, on tikararè duro nỉ Asia nỉ igba diẹ na. 

?3li akokö na èmimi điẹ kỉ o wà nitori 
Ona na. 

#4 Nitori okunrin kan tỉ a npè ni Demetriu, 
alagbede fadaka, tỉ ima fi fadaka se ile-orisa 
fun Diana, o mu ère tỉ kò mò nỉ iwon fun 
awon onisonà wá; 

#5Nigbati o pè wọn jọ, ati irú awon olonà 
bệ, o nỉ, Alagba, enyin mò pe nipa isẹ-ona yi 
li awa ñï li orò wa. 

#8 Enyin sỉ ri, ẹ sỉ gbó pe, kì ise ni Efesu ni— 
kansoso nỉ, sugbọn o fere se gbogbo Asia, ni 
Paulu yỉ nyi òpọ enia li okàn pada, tỉ o sỉ ndari 
Wwọn wipe, Ohun tỉ a fi oWô se, ki ise olọrun. 

2T? Ki sỉ ise pe kiki isẹ-onà wa yi li o wà li 
ewu ati đi asan; sugbọn ile Diana orisa nla vio 
Sỉ di gigàn pẹlu, ati gbogbo ola nla rè yio sỉ 
run, eniti gbogbo Asia ati gbogbo aiye mbọ. 

28 Nigbati nwon gbó òrọ wonyi, nwọn kún 
fun ibinu, nwọn kigbe, wipe, Orisa nla ni Di— 
ana tỉ ara Efesu. 

239 Gbogbo ilu na sỉ kủn fun irukerudò: 


s02 


nwọn ñ okàn kan ró sinu ile ïbĩsire, nwọn sỉ 
mu Gaiu ati Aristarku ara Makedonia, awon 
egbẹ ajorin Paulu. 

30 Nigbati Paulu sỉ nfẹ wò ãrin awon enia 
lọ, awvon omo-ehin kỏ je fun u. 

3#! Awon olori kan ara Asia, tỉ ise Qrẻ rè, 
ranse sỉ i, nwon bè ẹ pe, kỉ o mágse ñ ara rè 
wewu nỉnu ile ibisire. 

32Njẹ awon kan nwi ohun kan, awon 
miran nwi omiran: nitori ajo đi rudurudu; ati 
òpọ enia ni kò mò itori ohun tỉ nwọn tile fi 
WQjo ĐỒ Sỉ. 

33 Nwọn sỉ fà Aleksanderu kuro li awujo, 
awon Ju tì ¡ saju. Aleksanderu sỉ juwó sỉ wọn, 
on iba sỉ wi tỉ enu rè fun awon enia. 

34Sugbọon nigbat nwọn mò pe Ju nị, 
gbogbo wọn lỉ ohùn kan, niwon wakati meji 
gjo, kigbe pe, Orisa nla ni Diana tỉ ara Efesu. 

35 Nigbati akowe ilu sỉ mu kỉ ijọ enia dake, 
oni, Enyin arả Efesu, tali eniti o wà tỉ kò mò 
pe, ilu ara Efesu ni ise olusin Diana orisa nla, 
ati tỉ ere tỉ o tỉ odo Jupiteri bó silẹ? 

38 Nje bỉ a ko tỉ le sọro odi sỉ nkan wọnni, o 
yẹ ki ẹ dake, ki ẹnyin ki o máse fi iwara se 
ohunkohun. 

37? Nitoriti enyin mu awon okunrin wonyÌ 
wả, nwọn kỏ kỏ ile orisa, bệni nwọn kò 
Soro-odi sỉ orisa wa. 

3#Njẹ nitorina bị Demetriu, ati awon 
onisonà tỉ o wà pẹlu rè, ba li òrọ kan sỉ enikẹ— 
nỉ, ile-ejo sí silẹ, awon onidajo sỉ mbe: jẹ kỉ 
nwọn kỉ o lọ ifñi ara wọn sùn. 

39Sugbọn bỉ ẹ ba nwadi ohun kan nipa 
òran miran, a ó pari rè nỉ ajo tỉ o tỏ. 

40 Nitori awa sá wà li ewu ati pè bỉ lẽrè 
nitori ariwo oni yỉ, kô sa nidi, ati nitori eyi 
awa kì yio le dahun fun iwojo yi. 

41 Nigbati o sỉ tỉ sọ bệ tan, o tủ ijo na ká. 
20 1NIGBATI ariwo na sỉ rọolẹ, Paulu 

ranse pè awon omo-ehin, o sỉ gbà 
Won nỉ iyanju, o dagbere fun wọn, o dide lati 
lọ sỉ Makedonia. 

2Nigbati o sỉ tỉ là apa ìha wonni koja, tỉ o sỉ 
tỉ fñ ònọ pipọ gbà wọn nỉ iyanju, o wá sỉ llẹ 
Hellene. 

3Nigbati o sỉ duro nibè lỉ osù mẹta, tỉ avon 
Ju sỉ dêna dẻ e, bỉ o tỉ npete ati ba tỉ okò lọ sỉ 
Siria, o pinnu rè lati ba tỉ Makedonia pada lọ. 

4 Sopateru ara Berea omo Parru sỉ ba a lọ de 
Asia; ati ninu awon ara Tessalonika, Aristarku 
on Sekundu; ati Gaiu ara Derbe, ati Timoteu; 
ati ara Asia, Tikiku on Trofñmu. 


803 


5Sugbọn awon wonyỉ tỉ lọ siwaju, nwon 
nduro đè wa nỉ Troa. 

5 Awa sỉ sikò lati Filippi wá lẹhin ojo aiwu— 
kara, a sỉ de odọ wọn nỉ Troasi nỉ ïjo karun; 
nibiti awa gbé duro nỉ ijo meje. 

?Ati nỉ ojo ikini òsẹ nigbati awvon ọmo— 
chin pejo lati bù akara, Paulu sỉ wasu fun 
Wọn, o mura ati lọ nỉ ijo keji: o sỉ fà òrọ rè gùn 
titi di arin oganjọ. 

8Fitilà pipo sỉ wà ni yàrá oke na, nibiti a 
gbé pejo sỉ. 

9 Odomokunrin kan tỉ a npè ni Eutiku sỉ joko 
lỉ oju ferese, orun sỉ wò ọ lara: bi Paulu sỉ tỉ pẹ 
nỉ iwasu, o ta gbóngbón loju orun, o subu lati 
oke kẹta wá silẹ, a sỉ gbé e dide li okủ. 

10 Nigbati Paulu sỉ sọkale, o wole bò o, o 
gbá a mọra, o nỉ, E má yọ ara nyin lẹnu; nitori 
ẹmí rè mbẹ nỉnu rè. 

11 Nigbati o sỉ tủn gòke lọ, tỉ o sỉ bù akara, tỉ 
o Sỉ je, tỉ o sỉ sòro pẹ titi o ñ di afemojumó, 
bệti o lọ. 

12Nwon sỉ mu omokunrin na bò lãye, inu 
nwọn sỉ dun gidigidi. 

13 JNigbati awa sỉ saju, awa sỉ gikò lọ sỉ 
Asso, nibè li a nfẹ gbà Paulu sỉ okò: nitori bệli 
o tỉ pinnu rè, on tikararè nfẹ ba tỉ ẹse lọ. 

14 Nigbati o pade wa nỉ Asso, tỉ a sỉ tỉ gbà a 
sỉ okò, a lọ sỉ Mitilene. 

15Nigbati a sỉ gsikò nibè, ni ijo keji a de 
gkankan Kio; nỉ ïjo keji rè a de Samo, a sỉ duro 
ni Trogillioni; ni ijo keji rè a sỉ de Miletu. 

16 Paulu sá tỉ pinnu rè lati mu okò lọ nỉha 
Efesu, nitori ki o ma ba fï igba na joko ni Asia: 
nỉitori o nyára bi yio se ise fun u, lati wà nỉ 
J]erusalemu li ojo Pentikosti. 

1? JAti lati Miletu o ranse sỉ Efesu, lati pè 
awon alàgba ijo wá sọdọ Tè. 

18 Nigbati nwọn sỉ de odọ rè, o wỉ fun wọn 
pe, Enyin tikaranyin mò, lati ojo ikini tỉ mo tỉ de 
Asia, bỉ emi tỉ ba nyin gbé, ni gbogbo akoko na, 

19 Bị mo tỉ nñi ìrelẹ okàn gbogbo sìn Oluwa, 
ati omije pipọ, pẹlu idanwò, tỉ o bá mi, nipa 
ìdena awon Ju: 

20 Bi emi kò tỉ fà sehin lati sọ ohunkohun tỉ 
o sanfani fun nyin, ati lati mã kó nyin nỉ 
gbangba ati lati ile de ile, 

?!T¡ mo nsọ fun awon Ju, ati fun awon 
Hellene pelu, tỉ ironupiwada sipa Olorun, ati 
tỉ igbagbỏ sipa Jesu Kristi Oluwa wa. 

22 Njẹ nisisyi, wo o, okàn mi nà sỉ ati lọ sỉ 
]erusalemu, laimò ohun tỉ yio bá mi nibè: 

23 Bikose bỉ Emí Mimó tỉ nsọ nỉ ilu gbogbo 
pe, ìde on ìya mbẹ fun mi. 


ISE AWON APOSTELIL 20, 21 
24 Sugbon emi kò kà emi mi sỉ nkan rara bỉ 
ohun tỉ o sọwon fun mi, ki emi kỉ o ba le ñ ayò 
pari ire—ije mi ati ise—iranse tỉ mo tỉ gbà lọdọ 
]esu Oluwa, lati mã ròhin ihinrere ore-ofe 
Olorun. 

25Njẹ nisisiyj, wo o, emi mò pe gbogbo 
nyin, lãrin eniti emi tỉ nkiri wãsu ïjoba Olọ— 
run, kì yio rỉ oju mi mó. 

28 Nitorina mo pè nyin se eleri loni yi pe, 
grùn mi mó kuro ninu èjẹ enia gbogbo. 

2?Nitoriti emi kò fà sehin lati sọ gbogbo 
ipinnu Olorun fun nyin. 

28 JE kiyesara nyin, ati sỉ gbogbo agbo tỉ 
Emi Mimó ñ nyin se alabojuto rè, lati mã tọju 
ijọ Olorun, tỉ o tỉ fi èjẹ ara rè rà. 

29 Nitoriti emi mò pe, lẹhin lilọ mi, ikökò 
buburu yio wò ãrin nyin, li aiđá agbo sỉ. 

30 Ati larin eẹnyin tikaranyin li awon enia 
yio dide, tỉ nwon o ma sòrọ òdi, lati fà awon 
omo-ehin sẹehin wọn. 

31 Nitorina ẹ mã sora, kỉ ẹ sỉ mã ranti pe, 
fun odủn mẹta, emi kò dẹkun ati mã ñ omije 
kìlo fun olukuluku li osản ati lỉ oru. 

32Njẹ nisisiyi, arả, mo ñ nyin le Olorun 
lọwo ati òro ore—-ofe rè, tỉ o le gbe nyin đuro, 
tỉ o sỉ le fun nyin nỉ ini lãrin gbogbo awọon tỉ a 
sọ đi mimỏ. 

33 Emi kò se ojukòkoro fadaka, tabi WUra, 
tabi aso ẹnikeni. 

34 Enyin tikaranyin sá mò pe, ọwó wonyi li 
o sise fun aini mi, ati tỉ awon tỉ o wà pẹlu mi. 

35Ninu ohun gbogbo mo ñi apere fun nyin 
pe, nipa sise isẹ bệ, yẹ kỉ ẹ mã ràn awon 
alailera lọwọ, kỉ ẹ sỉ mã ranti òro Jesu OLuwa, 
bỉ on tikararè tỉ wipe, Ati funni o nỉ ibukủn jù 
ati gbà lọ. 

36 INigbati o sỉ tỉ wi nkan wonyỉ, o kunle, 
o sỉ ba gbogbo wọn gbadura. 

3? Gbogbo wọn sỉ sọkun gidigidi, nwọn sỉ rò 
mó Paulu li orùn, nwọn sỉ ñ ẹnu kò o lỉ enu, 

38Inu wọn sỉ baje julọ fun òrọ tỉ o sọ pe, 
nwọn kì yio rỉ oju on mó. Nwọn sỉ sìn ¡ lọ 


sinu okò. 
2 Í 1O sĩ se, nigbati awa kuro lọdọ wọn, 
tỉ a sì sikò, awa ba òna tàra wá sỉ Kosi, 
nỉ ïjo keji a sỉ lọ sỉ Rodu, ati lati ibè lọ sỉ Patara: 
2Nigbati awa sỉ rỉ okò kan tỉ nrekoja lọ sỉ 
Fenike, awa wò okò, a sỉ sí. 

3 Nigbati awa sỉ tỉ rỉ Kipru li òkere, tỉ awa fi 
sỉ oWÓ òsi, awa gbé ori okò le Siria, a sỉ 
gúnle nỉ Tire: nitori nibè lỉ okò yio gbé kỏ erù 
sile. 


ISE AWON APOSTELIL 21 

4 Nigbati a sỉ rỉ awon ọmo-ehin, awa duro 
nibè ni ïjọ meje: awon eniti o tỉipa Emí wïi fun 
Paulu pe, ki o máse lọ sỉ Jerusalemu. 

5 Nigbati a sỉ tỉ lò ojo wonni tan, awa jade, a 
sỉ mu òna wa pòn; gbogbo nwọn sỉ sìn wa, 
pẹlu awon obinrin ati awvon omode tỉti awa ñi 
jade sỉ chin ilu: nigbati awa sỉ gunle li ebute, 
awa sỉ gbadura. 

8 Nigbati a sỉ tỉ đágbere fun ara wa, awa bó 
Sỉ okò; sugbọn awọon sỉ pada lọ sỉ ile wọn. 

TNigbati a sỉ tỉ pari àjo wa lati Tire, awa de 
Ptolemai; nigbati a sỉ kí awon ará, awa sỉ ba 
wọn gbé nỉ ijo kan. 

8Ni ijo keji awa lọ kuro, a sỉ wá sỉ Kesarea: 
nigbati awa sỉ wò ile Filippi Efangelisti, okan 
ninu awon meje nì; awa sỉ WÒ sọdọ rè. 

®Okunrin yi sỉ li omobinrin mẹrin, wun— 
đia, tỉ ima sọtele. 

10 Bỉ a sỉ tỉ wà nibè li ojo pipọ, woli kan tỉ 
Judea sọkale wá, tỉ a npè ni Agabu. 

1INigbati o sỉ de gdọ wa, o mu amure 
Paulu, o sỉ de ara rè li owó on se, o sỉ wipe, 
Bayi li Emí Mimỏ wi, Bayi li awon Ju tỉ o wà 
ni Jerusalemu yỉo de okunrin tỉ o ni amure yi, 
nwon o sỉ fi ¡ le awon Keferi lọwo. 

12 Nigbati a sỉ tỉ gbó nkan wonyl, ati awa, 
ati awon ará ibè na bè ẹ pe, kỉ o máse gòke lọ 
Sỉ Jerusalemu. 

13Nigbana ni Paulu dahùn wipe, Ewo li 
enyin nse yỉ, tỉ enyin nsọkun, tỉ ẹ sỉ nmu ãrè 
ba okàn mi; nitori emi mura tan, kì ise fun 
didè nikan, sugbọn lati kủ pẹlu ni Jerusalemu, 
nitori oruko Jesu Oluwa. 

14 Nigbati a kò le pa a li okàn dà, awa dake, 
Wipe, lfẹ tỉ Oluwa nỉ kỉ a se. 

15 Lehin ijọ wọonni, awa palemọ, a sỉ gòke lọ 
Sỉ Jerusalemu. 

18 Ninu awon omo-ehin lati Kesarea ba wa 
lọ, nwọn sỉ mu Mnasoni omo-ehin laïlai kan 
pẹlu wọn, ará Kipru, lọdọ eniti awa ó gbé Wò. 

1?Nigbati awa sỉ de Jerusalemnu, awon 
arakunrin sỉ fi ayò gbà wa. 

18 Ni ijo keji awa ba Paulu lọ sọdọ Jakobu; 
gbogbo awon alàgba sỉ wà nibè. 

19Nigbati o sỉ kí wọn tan, o ròhin ohun 
gbogbo lesese tỉ Olorun se lãrin awon Keferi 
nipa isẹ—iranse rè. 

20 Nigbati nwọn sỉ gbỏ, nwọn yin Olorun 
logo, nwọon sỉ wi fun u pe, Arakunrin, iwo rỉ 
iye cpbegberun ninu awon jJu tỉ o gbagbọo, 
gbogbo nwon li o sỉ nỉ itara fun ofn. 

#1 Nwọn sĩ tỉ ròhin rẹ fun wọn pe, Iwo nkó 
gbogbo awon Ju tỉ o wà lãrin awon Keferi pe, 


804 


kỉ nwon kỉ o kò Mose silẹ, o sỉ nwi fun won 
pe ki nwon kỉ o máse kọ awon omo wọn nỉ 
llà mó, ati ki nwọon ki o máse rìn gẹgẹ bỉ àsa 
wọn. 

22 Njẹe ewo nỉ sise? ijo kò le saima pejo pò: 
dajudaju nwon ó gbó pe, iwo de. 

23Njẹ eyi tỉ awa ó wi fun ọ yỉ nỉ kỉ o se: 
Awa li okunrin mẹrin tỉ nwọn nỉ èjé lara WỌn; 

24 Awon nỉ kỉ iwo kỉ o mu, kỉ o sỉ se iwẹ— 
numo pẹlu wọn kỉ o sỉ se inawo wọn, ki nwon 
kỉ o le fá ori wọn: gbogbo enia yỉo sỉ mò pe, 
kò sỉ otito kan ninu ohun tỉ nwọn gbọ sỉ ọ; 
sugbọn pe, iwo tikarare nrìn dede pẹlu, iWo sỉ 
npa oñn mó. 

25 Sugbọn niti awon Keferi tỉ o gbagbó, awa 
tỉ kowe, a sỉ tỉ pinnu rệ pe, ki nwọn pa ara 
wọn mọ kuro ninu ohun tỉ a fi rubọ sỉ orisa, 
ati èje ati ohun ilolorùnpa, ati àgbere. 

28 Nigbana ni Paulu mu awon okunrin na; 
nỉ ïjo keji o se iwenumo pẹlu wọn, o sỉ wò inu 
tẹmpili lọ, o sọ ìgba tỉ ojọ ìwènumó na yio pé 
tỉti a fi rubọ fun olukuluku wọn. 

27 Nigbati ojọ meje sỉ fere pé, tỉ awon jJu tỉ o 
tỉ Asia wa ri ¡ nỉ tẹmpili, nwọn rủ gbogbo 
awon enia soke, nwon nawó mu u. 

28 Nwọn nkigbe wipe, Enyin enia Israeli, ẹ 
gbà wa: Eyi li okunrin na, tỉ nkó gbogbo enia 
nibigbogbo lòdi sỉ awon enia, ati sỉ ofin, ati sỉ 
ibi yi: ati pẹlu o sỉ mu awon ara Hellene wá sỉ 
tẹmpili, o sỉ tỉ ba ibi mimó yỉ jẹ. 

28 Nitori nwọn tỉ rỉ Trofimu ará Efesu pẹlu 
rè nỉ ilu, ẹniti nwọn sebi Paulu mu wá sinu 
tẹmpili. 

30 Gbogbo ilu sỉ rỏ, awon enia sỉ sure jọ: 
nwọn sỉ mu Paulu, nwọn sỉ wó ọ jade kuro 
ninu tẹmpili: lojukanna a sỉ tì ilẹkun. 

31 Bỉ nwọn sỉ tỉ nwả òna ati pa a, ìhin de ođọ 
olori ẹgbẹ ọmo-ogun pe, gbogbo ]erusalernu 
dàrủ. 

3#Lojukanna o sỉ tỉ mu awon ọmọo—-ogun ati 
awon balogun orủn, o sỉ sure sọkale tò wọn 
lọ: nigbati nwọn sỉ ri olori ogun ati awon 
omo-ogun, nwon dẹkun lilu Pauiu. 

33 Nigbana li olori ogun sunmo wọn, o sỉ 
mu u, o pase pe kỉ a fñ èwon meji đè e; o sỉ 
bère ẹniti ise, ati ohun tỉ o se. 

34 Awon kan nkigbe ohun kan, awon miran 
nkigbe ohun miran ninu awujo: nigbati kò sỉ 
le mò eredi irukerudò na dajudaju, o pase kỉ 
nwọn kỉ o mu u lọ sỉnu ile—olodi. 

35 Nigbati o sỉ de ori ategùn, gbigbé li a gbé 
e soke lọwo awon omo-ogun nitori iwa-ipa 
awon enia. 


36 Nitori òpọ enia gbát ¡, nwon nkigbe pe, 
Mu u kuro. 

3?Bỉ nwọon sỉ tỉ fere imu Pauiu wộ inu 
ile-olođi lọ, o wi fun olori-ogun pe, Emi ha 
gbodo ba ọ sòro? O sỉ dahùn wipe, Iwo mò 
ède Hellene ifò? 

38 [wo ha kó ni ara Egipti nì, tỉ o sòte saju 
gjo wonyi, tỉ o sỉ tỉ mu egbaji okunrin ninu 
awon tỉ ise apania lẹhin lọ sỉ ïju? 

39 Sugbon Paulu sỉ wipe, Ju li emi ise, ara 
Tarsu ilu Kilikia, olòtọ ilu tỉ kì ise ilu lasan 
kan, emi sỉ bẹ ọ, bùn mi lãye lati ba awon 
enia sọrọ. 

40 Nigbati o sỉ tỉ bùn u lãye, Paulu duro lori 
ategùn, o sỉ juwó sỉ awon enia. Nigbati nwọn sỉ 
dakeroro o ba wọn sọorọ li ède Heberu, wipe, 
22 1ENYIN ará, ati baba, ẹ gbọ tỉ enu mỉ 

nỉsisiyi. 

2(Nigbati nwọn sỉ gbó pe o mba wọn sọro 
li ede Heberu, nwọn tubọ paroro; o sỉ wipe,) 

3Ju li emi ise eniti a bí ni Tarsu ilu kan nỉ 
Kilikia, sugbọn tỉ a tó ni ïlu yi, li esẹ Gamalieli, 
tỉ a kó gẹge bỉ lile oñn awon baba wa, tỉ mo sỉ 
je onitara fun Olorun ani gẹgẹ bỉ gbogbo nyin tỉ 
Tỉ li oni. 

4 Mo sỉ se inunibini sỉ Ona yï titi o ñ đe iku, 
mo ndè, mo sỉ nñ wọn sinu tubu, ati okunrin 
ati obinrin. 

5Bi olori alufa pẹlu tỉ je mi li eri, ati gbogbo 
ajo awon alàgba: lọwo awọon eniti mo sỉ gbà 
iwe lọ sọdọ awon arakunrin, tỉ mo sỉ lọ sỉ 
Damasku lati mu awọon tỉ o wà nibè nỉ didè 
Wá sỉ Jerusalemu, lati jẹ wọn niyà. 

8O sĩ se, bỉ emi tỉ nlọ, tỉ mo sỉ sunmọ eti 
Damasku niwon ojokanri, li ojijì, imolẹ nla 
mộ tỉ ọrun wá yỉ mi ká. 

?Mo sĩ subu lùlẹ, mo sỉ ngbó ohùn kan tỉ o 
wi fun mi pe, Saulu, Saulu, se tỉ iwo ñ nạẹe 
inunibini si mi? 

8 Emi sỉ dahùn wipe, Iwo tani, Oluwa? O sỉ 
wi fun mi pe, Emi Jesu tỉ Nasareti nỉ, eniti 
iwo nse inunibini sỉ. 

8 Awon tỉ o sỉ wà pẹlu mi ri imolẹ na nitõtọ, 
èru sỉ ba wọn; sugbọn nwọn kò gbó ohùn 
ẹniti mba mi sọrọ. 

10 Mo sỉ wipe, Kini ki emi kỉ o se, Oluwa? 
Oluwa sỉ wi fun mi pe, Dide, ki o sỉ lọ sỉ 
Damasku; nibè li a o sỉ sọ ohun gbogbo fun ọ 
tỉ a yàn fun ọ lati se. 

11Bỉ emi kò sỉ tỉ le riran nitori itàngan 
imole na, a tỉ owó awon tỉ o wà lọdọ mi fà mi, 
mo sỉ de Damasku. 


ISE AWON APOSTELIL 21, 22 
12Enikan sỉ tò mi wá, Anania, okunrin 
olufokansìn gẹgẹ bỉ oñn, tỉ o li oruko rere 
lọdo gbogbo awon Ju tỉ o ngbe ibè. 

13 sỉ duro tì mi, o sỉ wï fun mi pe, Saulu 
arakunrin, riran. Ni wakati kanna mo sỉ siju 
soke wò o. 

14O si wipe, Olorun awon baba wa yàn ọ, 
lati mò ifẹ rè, ati lati ri Olõto m, ati lati gbó 
ohùn li enu rè, 

15 Ki iwo kỉ o le se eleri rè fun gbogbo enia, 
1i ohun tỉ iwo tỉ ri tỉ iwo sĩ tỉ gbó. 

16 Njẹ nisisiyi kini iwo nduro de? Dide, kỉ a 
Sỉ baptisi rẹ, kỉ o sỉ wè èsẹ rẹ nù, kỉ o sỉ mã pè 
oruko Oluwa. 

1?O sỉ se pe, nigbati mo pada wá sỉ Jerusa— 
lemu, tỉ mo ngbadura ni tẹmpili mo bọ sỉ oju— 
Tran; 

18 Mo sỉ Tỉ i, o wi fun mi pe, Yara, kỉ o SỈ 
jade kuro ni Jerusalernu kánkán: nitori nwon 
kì yio gbà erí rẹ nipa mi. 

18 Emi sỉ wipe, Oluwa, awon pãpã mò pe, 
emi a tỉ mã sọ awọon tỉ o gbà ọ gbọ sỉnu tubu, 
emi a sỉ mã lù wọn nỉnu sinagogu gbogbo: 

20 Nigbati a sỉ ta èjẹ Stefanu eleri rẹ silẹ, 
emi na pẹlu duro nibè, mo sỉ lỉ ohùn sỉ ikú rè, 
mo sỉ nẹe itoju asọ awon eniti o pa a. 

21O sỉ wi fun mi pe, Mã lọ: nitori emi ó rán 
ọ sỉ awon Keferi lokere réré. 

22Nwọn sỉ ñ etí sỉ ¡ titi de òrọ yi, nwọn sỉ 
gbé ohùn wọn soke wipe, E mu irú eyiyi kuro 
li aiye: nitori kò yẹ kỉ o wà lãye. 

23 Bi nwọn sỉ tỉ nkigbe, tỉ nwọn sỉ wón asọ 
wọn sile, tỉ nwọn nku ekuru sỉ oju orun, 

24 Olori ogun pase pe kỉ a mu u wá siỉnu 
ile-olodi, o nỉ ki a ñ ẹgba bỉ ¡ lẽre; kỉ on kỉ o 
le mò itori ohun tỉ nwọon se nkigbe le e bệ. 

?5Bi nwọn sỉ tỉ ñ osán dè e, Paulu bỉ 
balogun orún tỉ o duro tì ¡ pe, O ha tó fun 
nyin lati nà eniti ise ará Romu li aijebi? 

28 Nigbati balogun orún sỉ gbó, o lọ, o wi 
fun olori-ogun pe, Kii o fẹ se yi: nitori 
okunrin yỉ ara Romu nỉ ise. 

2? Olori-ogun sỉ de, o sỉ bỉ ¡ pe, Sọ fun mi, 
ara Romu nỉ iwo ise? O sỉ wipe, Bệni. 

?8 Olori—-ogun sỉ dahùn wipe, Owo pupọ nỉ 
mo ñ rà olá ibile yỉ. Paulu sỉ wipe, Sugbọn a bí 
emi bệ ni. 

28 Nitorina awon tỉ o mura lati bi i lẽre kuro 
lọdọ rè: lojukanna olori-ogun pẹlu sỉ bèru, 
nigbati o mộ pe ara Romu nỉ ise, ati nitori o tỉ 
đè e. 

30 Ni ijo keji, nitoriti o fe mò đajudaju ohun 
tỉ awon ju nĩi ¡ sùn sỉ, o tú u sile, o page kỉ 


ISE AWON APOSTELI 23 
awon olori alufa ati gbogbo igbimo pejo, o sỉ 
mu Paulu sọkalẹ, o sỉ mu u duro niwaju wọn. 
2 3 1NIGBATI Paulu sỉ tẹjumọ igbimọ, o 
nỉ, Ará, emi tỉ nĩi gbogbo ẹri-okàn 
Tere lò aiye mi niwaju Olorun titi ñ di oni yi. 

2 Anania olori alufa sỉ pasẹ fun awon tỉ o 
duro tì ¡ pe, ki o gbún u li ẹnu. 

3Nigbana ni Paulu wi fun u pe, Olorun yio 
lù ọ, iwo ogiri tỉ a kùn li efun: iwo joko lati 
dajo mi ni gege bỉ ofin, iwo sỉ pè kỉ a lù mi li 
òdi sỉ on? 

4 Awon tỉ o duro tì ¡ sỉ wipe, Olori alufa 
Olorun nỉ iwo ngàn? 

5Paulu sỉ wipe, Ará, emi kò mò pe olori 
alufa ni: nỉitori a tỉ kọ ọ pe, Iwo kò gbọdọ sòrọ 
olori awon enia rẹ ni buburu. 

5 Sugbọn nigbati Paulu sakiyesi pe, apakan 
won je Sadusi, apakan sỉ je Farisi, o kigbe nỉ 
igbimo pe, Ará, Farisi li emi, ọmọ Farisi: 
nitori ireti ati ajinde okú li a se ba mi wijo. 

TNigbati o sỉ tỉ wi eyi, iyapa de lãrin awon 
Farisi ati awon Sadusi: ajo sỉ pin meji. 

8Nitoriti awon Sadusi wipe, kò sỉ ajinde, 
tabi angeli, tabi emí: sugbọn awon Farisi jẹwo 
mejeji. 

3O sỉ đi ariwo nla: ninu awon akowe tỉ o 
Wà lỉ apa tỉ awon Farisi đide, nwọn nịà, wipe, 
Awa kò rỉ ohun buburu kan lara okunrin yỉ: ki 
sỉ nỉ bỉ emi kan tabi angeli kan li o ba a sòrQ? 

10 Nigbati iyapa sỉ đi nla, tỉ olori ogun bèru 
kỉ Paulu kỉ o má bà di fifaya lọwo wọn, o pase 
pe ki awon omo-ogun sọkale lọ lati fi ipá mu 
u kuro lãrin wọn, ki nwọn sỉ mu u wá sinu 
1le-olodi. 

TÍ Lỉ oru ijọ na Oluwa duro tì ¡, o sỉ wipe, 
Tưjuka: nitori bi iwo tỉ jeri fun mi nỉ Jerusalemu, 
bẹni iwo kò le safjerí ni Romu peẹlu. 

12Nigbati iẹ mó, awon j]u kan dimoiu, 
nwọn ñ ara wọn bu pe, awon kì yỉo jẹ bệti 
awon kì yỉo mu, tỉti awon ó ñ pa Pauiu. 

13 Awon tỉ o đite yï sỉ jù ogoji enia lọ. 

14Nwọn sỉ tò olori awon alufa ati awon 
àgbagba lọ, nwọn sỉ wipe, Awa tỉ ñ èpe nla bu 
ara wa pe, a kì yỉo tó ohun nkan wò tỉtỉ awa ó 
fi pa Paulu. 

15 Njẹ nỉsisiyi ki ẹnyin pẹlu ajo igbimo wi 
fun olori-ogun, kỉ o mu u sọokale tò nyin wá, 
bỉ enipe enyin nfẹ wadi òran rè đajudaju: kỉ o 
to sunmọ itosi, awa ó sỉ tỉ mura lati pa a. 

16Nigbati omọ arabinrin Paulu sỉ gburó 
idena wọn, o lọ, o sỉ wò inu ile-olodi lọ, o sỉ 
Sọ fun Paulu. 


17Paulu sỉ pè okan ninu awon balogun 
grún sọdo rè, o nỉ, Mu omokunrin yi tò 
olori—ogun lọ: nitori o nỉ nkan lati sọ fun u. 

18 Q mu u, o sỉ sìn ỉ lọ sọđọ olori—ogun, o sỉ 
Wipe, Paulu ondè pè mi sọdọ rè, o sỉ bè mi pe 
kỉ emi mu omokunrin yỉ tò ọ wá, eniti o nỉ 
nkan lati sọ fun ọ. 

19 Olori—ogun fà a lọwoọ, o sỉ lọ sỉ apakan, o 
sỉ bi ¡ lere nikoko pe, Kili ohun tỉ iwo nỉ isọ 
fun mi? 

20 O sỉ wipe, Awon ju ñ ìmo sọokan lati wá 
ibè ọ ki o mu Paulu sọkale wá sỉ ajo igbimo 
li ola, bỉ eẹnipe iwo nfẹ bère nkan dajudaju 
nipa rè. 

21 Nitorina máse gbó tiwon: nitori awon tỉ o 
dèna dè e ninu wọn jù ogoji okunrin lọ, tỉ nwọn 
ñi ara wọn bu pe, awon kì yio je, bẹli awon kì yio 
mu tỉti awon o ñ pa a: nisisiyÌ nwon sỉ tỉ mura 
tan, nwọn nreti idahùn lọdọ rẹ. 

22 Nigbana li olori ogun jowo oọmokunrin na 
lọwo lọ, o sỉ kilọ fun u pe, Má§e wi fun 
ẹnikan pe, iwo ñ nkan wonyi hàn mi. 

23O sỉ pè meji awon balogun orún sọdọ rè, 
o sỉ Wipe, Ẹ mura igba ọmọo-ogun sile, lati lọ 
sỉ Kesarea, ati adorin elesin, ati igba olokò, ni 
wakati kẹta oru; 

24O sỉ wipe, ki nwon pèse eranko, kỉ nwọn 
gbé Paulu gùn u, kỉ nwọn sỉ le mu u đe odọ 
Feliksi bãlẹ li alafia. 

25O sỉ ko iwe kan bayi pe: 

28 Klaudiu Lisia sỉ Feliksi bãlẹ olola julo, 
alafia. 

?? Awon j]u mu okunrin yỉ, nwọn sỉ npete ati 
pa a: nigbana nỉ mo de pẹlu ogun, mo sỉ gbà a 
lọwo wọn nigbati mo gbó pe ara Romu nỉ ise. 

28 Nigbati mo sỉ nfẹ mò iđi òran tỉ nwọn ñï ¡ 
sùn sỉ, mo mu u sokale lọ sỉ ajo igbimo wọn: 

2® Eniti mo rỉ pe, nwọn ñsùn nitori òran 
ofn wọn, bệni kò đà òran kan tỉ o tó sỉ ikú ati 
sỉ ìde. 

30 Nigbati a sỉ tỉ sọ fun mi pe, nwọn ó dèna 
dè okunrin na, ogan mo sỉ rán a sỉ ọ, mo sỉ 
pase fun awon olufisùn rè pẹlu, lati sọ ohun tỉ 
nwon ba ri wi sỉ ¡ niwaju rẹ. 

3! Nigbana li awon ọmo-ogun gbà Paulu, 
nwọn sỉ mu u lỉ oru lọ sỉ Antipatri, gẹgẹ bỉ a tỉ 
Pase fun wọn. 

32 Nijo keji nwọn sỉ jowo awon elesin lati 
mã ba a lọ, nwọn sỉ pada wá sinu ile-olodi. 

33 Nigbati nwon de Kesarea, tỉ nwọn sỉ ñ iwe 
fun bãle, nwọon mu Paulu pẹlu wá siwaju rè. 

34 Nigbati o sỉ tỉ kà iwe na, o bère pe ara ile 
Wo nỉ ise. Nigbati o sỉ gbó pe ara Kilikia nỉ; 


807 


35O ni, Emi ó gbó ejo rẹ, nigbati awon 
olufisùn rẹ pẹlu ba de. O sỉ pase pe ki nwọn 
kỉ o pa a mó ni gbòngan idajo Herodu. 

2 A 1LEHIN ijo marun Anania olori alufa 

nỉ sọokale lọ pẹlu awọon alàgba ati 
cnikan Tertulu agbejorò ẹniti o ñ Paulu sùn 
bãle. 

2 Nigbati a sỉ tỉ pè e jade, Tertulu bère sỉ ifñi ¡ 
sùn wipe, Bỉ o tỉ jẹ pe nipase rẹ lỉ awa njẹ 
alafia pipo, ati pe nipase itoju rẹ a nse atunse 
fun orile yi. 

3Nigbagbogbo, ati nibigbogbo, li awa nñi 
gbogbo opé tẹwogbà a, Feliksi olola juio. 

4 Sugbon kỉ emi kỉ o má bà da ọ duro pẹ tỉti, 
mo bè ọ kỉ o ñ iyonu rẹ gbó òrọ die li enu wa. 

5Nitori awa rỉ okunrin yi, o jẹ onijagidi 
enia, eniti o ndá rukerudo silẹ lãrin gbogbo 
awon Ju tỉ o wà nỉ gbogbo aiye, ati olori èya 
awon Nasarene: 

8 Eniti o gbidanwo lati bà tẹmpili jẹ: tỉ awa 
sỉ mu, tỉ awa fẹ ba se ejo gẹge bi ofin wa. 

7? §ugbọn Lisia olori ogun de, o fi agbara nla 
ghà a li owo wa: 

8O pase ki awon olufisùn rè wá sọdọ rẹ: 
lati odọ ẹniti iwo ó le nỉ oye gbogbo nkan 
wonyi, nỉtori ohun tỉ awa se ñ ¡ sùn nigbati 
iwo ba tỉ wadi ejo rè. 

8 Awon Ju pẹlu sỉ fñ ohùn sỉ ¡, wipe, bệni 
nkan wonyi rỉ. 

10 Nipbati bãlẹ sapere sỉ ¡ pe kỉ o sòrọ, 
Paulu sỉ dahùn wipe, Bi mo tỉ mò pe lati odún 
melo yỉ wá, ni iwo tỉ se onidajo orilẹe-ede yi, 
tayotayo nỉ ng o ñ wi tỉ eẹnu mi. 

11 Ki o le yé ọ pe, ijejila pére yỉ ni mo gòke 
lọ sỉ Jerusalemu lati lọ josìn. 

12 Bệni nwọn kò ri mi nỉ tempili ki emi kỉ o 
ma ba enikeni jiyàn, bệli emi kò rú awon enia 
soke, ibase ninu sinagogu, tabi nỉ ilu: 

13 Bệni nwọn kò le ladi ohun tỉ nwọn ñ mi 
sùn sĩ nisisiyi. 

14 Sugbon eyi nỉ mo jewo fun ọ, pe bi na 
tỉ a npè ni adamò, bệli emi nsìn Olorun awon 
baba wa, emi ngbà nkan gbogbo gbó gẹgẹ bỉ 
ofin, ati tỉ a ko sinu iwe awon woli: 

15 Mo sỉ ni ireti sipa tỉ Olorun, eyi tỉ awvon 
tikarawon pẹlu jewo, pe ajinde okú mbò, ati tỉ 
olõto, ati tỉ alaisõto. 

18 Ninu eyỉi li emi sỉ nạe idaraya, lati ni 
ẹri-okàn tỉ kò lỉ èsẹ sipa tỉ Olorun, ati sỉ enia 
nigbagbogbo. 

1?Sugbọn lẹhin odún pipọ, mo mu orẹ— 
ãnu fun orilẹ-ède mi wá, ati orẹ—-ebọ. 


ISE AWON APOSTELI 23 — 25 
18 Larin wonyi ni nwọn ri mi ni iwenu ni 
tempili, bệni kì ise pẹlu awujo, tabi pẹlu 
ariwo. 

18Sugbọn awon Ju lati Asia wà nibẹ, 
awon tỉ iba wà nihinyi niwaju rẹ, ki nwọn 
kỉ o já mi ni koro, bỉ nwọn ba li ohunkohun 
sỉ mi. 

29 Bỉ kò se bệ, jẹ ki awon enia wonyi tika— 
Tawon sọ ise buburu tỉ nwọn rỉ lọwo mi, 
nigbati mo duro niwaju ajo igbimo yi, 

?!Bikose tỉ gbolohùn kan yi, tỉ mo ke 
nigbati mo duro li ãrin wọn, Nitori ajinde okú 
li a se ba mi wïjo lọdọ nyin loni yi. 

22 Nigbati Feliksi gbó nkan wonyi, oye sa ÿye 
e lỉ ayetan nipa Ona na; o tú wọn ká na, o ni, 
Nigbati Lisia olori ogun ba sọkale wá, emi o 
wadi òran nyin daju. 

23O sỉ pase fun balogun orún kan pe, kỉ o 
mã se itoju Paulu, kỉ o sỉ bùn u làye, ati pe kỉ o 
máse dá awon ojulumò rè lẹkun, lati ma se 
iranse fun u. 

24 Sugbon lẹhin ijo melokan, Feliksi de tỉ on 
tỉ Drusilla obinrin rè, tỉ ise Ju, o sỉ ranse pè 
Paulu, o sỉ gbó òrọ lọdọ rè nipa igbagbó nỉnu 
Kristi Jesu. 

?5Bi o sỉ tỉ nsọ asoye nipa tỉ ododo ati 
airekoja ati idajo tỉ mbò, èru ba Feliksi, o 
dahùn wipe, Mã lọ nisisiyi na; nigbati mo ba 
sỉ nỉ akokò tỉ o wò, emi o ranse pè ọ. 

?8O sỉ nreti pẹlu pe a ba fun on li owo lati 
ọwó Paulu wá, ki on kỉ o le da a silẹ: nitorina 
a sỉ ma ranse sỉ ¡ nigbakugba, a ma ba a sòrọ. 

??Sugbọn lẹhin odún meji, Porkiu Festu 
rọpò Feliksi: Feliksi sỉ nÍẹ se oju”re fun awon 


Ju, o ñ Paultu sile lỉ ondè. 

2 5 1NJẸ nigbati Festu de ilẹ na, lẹhin ijo 
mẹta o gòke lat Kesarea lọ sỉ 

Jerusalemu. 

2Awon olori alufa ati awon enia pataki 
ninu awon Ju ñ Paulu sùn u, nwọn sỉ bè e, 

3 Nwọn nwá oju re rè sỉ Paulu, kỉ o le ranse 
sỉ ¡ wá sỉ Jerusalemu: nwọn ndèna đè e lati pa 
aliona. 

4 Sugbọn Festu dahun pe, a pa Paulu mó nỉ 
Kesarea, ati pe on tikara on nmura ati pada lọ 
ni lộlậyi. 

5O ni, njẹ awon tỉ o ba to nỉnu nyin, kỉ 
nwọn ba mi sọokale lọ, bỉ ìwa buburu kan ba 
wà lọwo okunrin yi, ki nwọn kỉ o ñ ¡ sùn. 

8 Kò sỉ gbe ãrin wọn ju ijo mẹjo tabi mẹwa 
lọ, o sọkale lọ sỉ Kesarea; nỉ ijo keji o joko lori 
ité idajo, o sỉ pasẹ pè ki a mu Paulu wá. 


ISE AWON APOSTELI 25, 26 

7TNigbati o sỉ de, awon Ju tỉ o tỉ Jerusalemu 
sokale wá đuro yï ¡ ká, nwon nkà öran pipo tỉ 
o sỉ buru sỉ Paulu lọrùn, tỉ nwọn kò le ladi. 

8 Paulu si wi tỉ enu rè pe, Emi kö sẹ ẹsẹkese 
kan sỉ ofin awon Ju, tabi sỉ tempili, tabi sỉ 
Kesari. 

9 Sugbọon Festu nfẹ gbả ojuˆre lọdọ awon ]u, 
o s¡ da Paulu lohùn, wipe, Iwo ha nfẹ goke lọ 
Sỉ Jerusalemu, ki a sỉ se ejo nkan wonyi nibè 
niwaju mi bị? 

10 Paulu sỉ wipe, Niwaju ité idajo Kesari ni 
mo đuro nibiti o yẹ kỉ a se ejọ mi: emi kò sẹ 
awon Ju, bi iwo pẹlu ti mò daju. 

11 Njẹ bi mo ba gè, tỉ mo sỉ se ohun kan tỉ o 
yẹ fùn ikú, emi kò kộ lati kú: sugbọn bi kö ba 
sỉ nkan wọmni ninu ohun tỉ awon wonyi ñ mi 
sữn si, enikan kò le ñ mi se oju”re fun wọn. 
Mo ñ òran mi lọ Kesari. 

12Nigbana ni Festu lẹhin tỉ o tỉ ba ajo 
igbìmo sỏro, o dahùn pe, Iwo tỉ ñ òran rẹ lọ 
Kesari: lọdọ Kesari ni iwo ó lọ. 

13Lehin ijọ melokan, Agrippa ba, ati 
Bernike sokale wá sỉ Kesarea lati kí Festu. 

14 Bi nwọn sỉ tỉ wà nibè li ojo pipọ, Festu 
mu òran Paulu wá siwaju ba, wipe, Feliksi fi 
gkunrin kan sile li onde: 

15 Eniti awon olori alufa ati awon agbàgba 
awon ju ñ sùn nigbati mo wà ni Jerusalemu 
nwọn ne ki n da a lẹbi. 

18 Awon eniti mo s¡ da lohùn pe, Kì ise ise 
awon ara Romu lati da enikeni lẹbi, ki ẹniti a 
fisùn ki o to kö awon olufisùn rệ loju, ki o sỉ ri 
àye wïi tỉ enu rè, nitori öran tỉ a kà sỉ ¡ lọrùn, 

17 Nitorina nigbati nwọn jùmo wá sỉ ihinyi, 
emi kö jafara, nijo keji mo joko lori ité idajo, 
mo sỉ pase pe ki a mu okunrin na wá. 

18 Nigbati awon olufisun na đide, nwọn kò 
kà Òran buburu iru eyi tỉ mo rò sỉ ¡ lọrùn. 

19Sugbọn nwọn ni ðran kan sỉ ¡, niti isin 
wọn, ati nit Jesu kan tỉ o tỉ kú, tỉ Paulu 
tẹnumó pe o wà lãye. 

2Bi emi kò sỉ tỉ mộ bi a iti wadi nkan 
Wwonyi, mo bỉ ¡ lere bi o nfẹ lọ sỉ Jerusalemu, 
ki a sỉ se ejo nkan wonyi nibè. 

2Sugbọn nigbati Paulu ñ jran rè lọ 
Augustu, pe kỉ a pa on mọ fun idajo rè, mo 
Pase pe ki a pa a mọ titi emi o ñ le rán a lọ 
sodo Kesari. 

22 Agrippa sỉ wi fun Festu pe, Emi pẹlu fẹ 
lati gbó orọ okunrin na tikarami. O sỉ wipe, 
Lọla iwo o gbọ ọ. 

23 Nịẹ ni ijo keji, tỉ Agrippa on Bernike wá, 
tỉ awon tỉ osó pipo, tỉ nwon sỉ wọ ile ejo, pẹlu 


808 


awon olori ogun, ati awon enia nla ni iu, 
Festu pase, nwọn sỉ mu Paulu jade. 

?4 Festu sỉ wipe, Agrippa oba, ati gbogbo 
ẹnyin enia tỉ o wà nihin pẹlu wa, enyin ri 
okunrin yi, nitori eniti gbogbo ijo awon Ju tỉ 
rọgbaká mi, ni jerusalemu ati nïhinyi, tỉ 
nwọn nkigbe pe, Kò ye fun u lati wà lãye mó. 

25 Sugbọn emi ri pe, kò se ohun kan tỉ o yẹ 
sỉ ikú, bi on tikararè sỉ tỉ ñ òran rè lọ Augustu, 
mo tỉ pinnu lati rán a lọ. 

28 Nipase eniti emi kò ri ohun kan dajudaju 
lati kowe sĩ oluwa mi. Nitorina ni mo se mu u 
jade wá siwaju nyin, ati pe siwaju rẹ, Agrippa 
oba, pãpã lẹhin tỉ a ba tỉ wadi rè, ki emi ki o le 
ri ohun ti emi ó kọ. 

27Nitoriti kò tó li oju mi lati rán ondè, ki a 


má sỉ sọ Òran tỉ a kà sỉ ¡ lọrùn. 

2 ó 1 AGRIPPA sỉ wi fun Paulu pe, A fun 
ọ làye lati sọ tỉ ẹnu rẹ. Nigbana ni 

Paulu nawó, o sỉ sọ tỉ enu rè pe: 

2 Agrippa oba, inu emi tikarami đùn nitoriti 
emi o wïi tỉ enu mi loni niwaju rẹ, niti gbogbo 
nkan tỉ awon Ju nñi mi sùn sỉ. 

3 Pãpã bi iwo tỉ mò gbogbo ise ati òran tỉ 
mbe lãrin awon Ju dajudaju, nitorina emi bè ọ 
ki iWo ki o ñ sũru gbọ temi. 

3Jwà aiye mi lati igba ewe mị, bỉ o tỉ ri lati 
ibere, lãrin orilẹ—ede mi ati ni Jerusalemu, ni 
gbogbo awọon Ju mộ. 

5Nitori nwọn mò mi lati ipilesẹ, bi nwọon 
ba Ífé jeri pe, gẹge bi ẹya ìsin wa tỉ o le Julọ, 
Farisi li emi. 

5 Ati nisisiyi nitori ireti ileri tỉ Olorun tỉ se 
fun awon baba wa ni mo se duro nihin fun 
idajo. 

7Ileri eyiti awon èya wa mejejila tỉ nñ 
itara sin Olorun lọsan ati loru tỉ nwọn nreti 
ati ri gba. Nitori ireti yi li awon j]u se nñ mi 
sùn, Agrippa QOba. 

8Ese tỉ enyin ñ rò o sỉ ohun tỉ a kò le 
gbagbó bi Olorun ba jí okú dide? 

3Emii tilẹ rò ninu ara mi nitõto pe, o yẹ ki 
emi ki o se opolopo ohun òởdi sỉ oruko Jesu tỉ 
Nasareti. 

10 Eyi ni mo sỉ se ni Jerusalemu: awon pipọ 
ninu awon enia mimó ni mo há mó inu tưbu, 
nigbati mo tỉ gbà ase lọdọ awon olori alufa; 
nigbati nwọn sỉ npa wọn, mo li ohùn sĩ ¡. 

1INigbapipọ ni mo sé wọon niẹẹ ninu 
gbogbo sinagogu, mo ndủ u lati mu wọn sọ 
oro-odi; nigbati mo §oro si wọn gidigidi, mo 
se inunibini si wọn de àjeji ïlu. 


12 Ninu rè na bi mo tỉ nlọ sỉ Damasku tỉ emi 
tỉ olá ati ase ikò lati odọ awon olori alufa lọ, 

13 Li osangangan, Oba, mo ri imole kan lati 
orun wá, o jù riràn õrùn lọ, o mọlẹ yi mỉ ká, 
ati awon tỉ o mba mi rè ajo. 

14 Nigbati gbogbo wa sỉ subu lulẹ, mo gbó 
ohùn tỉ nfò si mi ni ède Heberu pe, Saulu, 
Saulu, ẽse tỉ iwo fi nge inunibini si mi? Ohun 
irora ni fun ọ lati tapả sỉ egủn. 

15 Emi si wipe, Iwo tani, Oluwa? Oluwa sỉ 
wipe, Emi ni Jesu tỉ iwo nse inunibini sỉ. 

16 Supbọn dide, ki o sỉ ñ ẹsẹ rẹ tẹlẹ: nitori 
eyi ni mo se farahàn ọ lati yàn ọ nỉ iranse ati 
eleri, fun ohun womni tỉ iwo tỉ ri, ati ohun 
Wwonni tỉ emi ó ñ ara hàn fun ọ; 

17 Emi o ma gbà ọ lọwo awon enia, ati lọwo 
awon Keferi, tỉ emi rán ọ sỉ nisisiyi, 

18 Lati là wọn lỉ oju, ki nwọn ki o le yipada 
kuro ninu òkunkun sỉ imole, ati kuro lọwo 
agbara Satani si Olorun, ki nwọn ki o le gbà 
idariji èsẹ, ati ogủn pẹlu awon tỉ a sọ di mimó 
nipa ipgbagbo ninu mi. 

19 Nitorina, Agrippa oba, emi kò se aigbo— 
ran sỉ iran òrun na. 

20Sugbọn mo kó sọ fun awon tỉ o wà nỉ 
Damasku, ati ni Jerusalemu, ati já gbogbo ile 
Judea, ati fun awon Keferi, ki nwọn kỉ o 
ronupiwada, ki nwọn sỉ yipada sỉ Olorun, ki 
nwon mã se isẹ tỉ o yẹ sỉ ironupiwada. 

#1 Nitori nkan wonyïi li awon ju se mu mi nỉ 
tẹmpili, tỉ nwọn sỉ fe pa mi. 

22 Sugbọn bi mo sỉ tỉ ri iranlowo gbà lọdọ 
Olorun, mo đưro titi o fi di oni, mo njeri fun 
ati ewe ati àgba, emi kò sọ ohun miran bikose 
ohun tỉ awon woli ati Mose tỉ wipe yio se: 

23Pe, Kristi yio jìya, ati pe nipa ajinde rè 
kuro ninu oku, on nỉ yio kỏ kede imole fun 
awon enia ati fun awon Keferl. 

24 Bỉ o sỉ tỉ nsọ ẹnu rè, Festu wi li ohùn rara 
pe, Paulu, ori rẹ baje; ekó akojù ba ọ li ori je. 

?5Supbọn Paulu wipe, Ori mi kò bajẹ, 
Festu ololá julo; sugbọn òrọ otito ati tỉ ìwa 
airekoja li emi nsọ jade. 

26 Nitori ba mò nkan gbogbo wonyi, ni— 
waju eniti emi nsòrọo li aibèru: nitori mo 
gbagbo pe okan ninu nkan wonyi kò pamo 
fun u, nitoriti a kò se nkan yi ni ìkokọo. 

?7 Agrippa oba, iwo gbà awon woli gbó? 
Emi mò pe, iwo gbagbỏ. 

28 Agrippa sỉ wi fun Paulu pe, Pelu orọ 
iyanju diẹ sỉ ¡, iwo iba sọ mi di Kristiani. 

28 Paulu sỉ wipe, [ba wu Olorun, yala pẹlu 
ãpon diẹ tabi pipọ pe, ki o mase iwo nikan, 


ISE AWON APOSTELI 26, 27 
sugbọn ki gbogbo awon tỉ o gbó òrọ mi loni 
pelu le di iru enia tỉ emi je laisi ewon wonyi. 

30 Nigbati o sỉ sọ nkan wonyi tan, oba dide, 
ati bãlẹ, ati Bernike, ati awon tỉ o ba wọn joko: 

31 Nigbati nwọn lọ sỉ apakan, nwọon ba ara 
Won sọ pe, okunrin yi kò se nkankan tỉ o yẹ sỉ 
ikủ tabi si èwọn. 

32 Agrippa sỉ wi fun Festu pe, A ba dá 
okunrin yi sile ibamasepe kò tỉ ñ òran rè lọ 
Kesari. 


ÁP đê ok Le) rè De ki a WÒ okọ lọ 
sỉ Itali, nwon fñi Pauiu, ati awon ondè 
miran kan pẹlu, le balogun orủn kan lọwo, tỉ 
a npè ni Juliu, ti egbẹ ọmo—-ogun Augustu. 

2Nigbati a sĩ wò okò Adramittiu kan, tỉ nfẹ 
lọ sỉ awon ilu tỉ o wà leti okun Asia, awa sikò: 
Aristarku, ara Makedonia ti Tessalonika, wà 
pẹlu wa. 

3Ni ijo keji awa de Sidoni. Juliu sỉ se inu 
Tere sỉ Paulu, o si bùn u lảye ki o mã tò awon 
gré rè lọ lati ri itoju. 

4Nigbati awa sỉ sikò nibè, awa lọ lẹba 
Kipru, nitoriti afefe sọwo òdi. 

5Nigbati awa rẻ okun Kilikia on Pamiilia 
kọoja, awa de Mira Likia. 

8 Nibè ni balogun orủn sỉ ri okò Aleksandria 
kan, tỉ nlọ sỉ Itali; o sỉ ñ wa sỉnu rè. 

7TNigbati awa nlọ jéjẹ li ojo pipọ, tỉ awa ñ 
agbara kaka de okankan Knidu, tỉ afefe kò 
bùn wa làye, awa lọ lẹba Krete, li ọkankan 
Salmone; 

8 Nigbati a sỉ fñ agbara kaka kọja rè, awa de 
ibi tỉ a npè ni Ebute Yiyanjủ, tỉ o sunmọ ïbiti 
1lu Lasea tỉ Wà ri. 

®Nigbati a sỉ tỉ sọ ojo pipo nù, tỉ a-ti ta 
igbokun wa idi ewu tan, nitori Awe tỉ koja 
tan, Paulu da imoran, 

10 O sĩ wi fun wọn pe, Alàgba, mo woye pe 
isikò yi yio li ewu ati òfo pipo, kì ise kìki tỉ erù 
ati tỉ okò, sugbọn tỉ emi wa pẹlu. 

11 Sugbọn balogun orúủn gbà tỉ olori okò ati 
tỉ olokò gbỏ, jù ohun wonni tỉ Paulu wïi lọ. 

12 Ati nitori ebute na kò rorùn lati lo akoko 
otutu nibè, awon pipo sỉ damoran pe, kỉ a lọ 
kuro nibè, bi nwọn ó le làkàka de Fenike lati 
lo akoko otutu, tỉ ise ebute Krete tỉ o kọju sỉ 
Òsi ìwo õðrùn, ati otủn ìwo õðrùn. 

13 Nigbati afefe gusù sỉ nfe jéje, tỉ nwọon 
sebi ọwo awon tè ohun tỉ nwon nwá, nwọn 
sikò, nwọon npả ẹba Krete lọ. 

14 Kò sỉ pẹ lẹhin na ni lji tỉ a npè nỉ Eura— 
kuilo fẹ lù u. 


ISE AWON APOSTELI 27, 28 

15 Nigbati o sĩ tỉ gbẻ okò, tỉ kò sĩ le dojuko 
Ìji na, awa jowo rè, o ngbá a lọ. 

16 Nigbati o sỉ gbá a lọ labe erekusu kan tỉ a 
npè ni Klauda, o di ise pipọ ki awa kỉ o to le 
sunmo igbaja. 

1? Nigbati nwon sỉ gbé e soke, nwon nge 
iranlowo, nwọon nơì oko nị ¡sale; nigbati 
nwọn sỉ bèru ki a ma ba gbá wọn sori iyanrìn 
điệ, nwọn tagbokun, nwọn sỉ ngbá kiri. 

18 Bị awa sỉ tỉ nse lãlã gidigidi ninu ìji na, ni 
ljo keji nwon kó nkan dà sỉ omi lati mu okò 
lẹre; 

19 Ati ni ijo kẹta, a ñ ọwó ara wa kỏ ohun 
èlo okò danu. 

20 Nigbati ðrùn ati irawo kò s¡ hàn li ojo 
PipPo, tỉ lji na kò si mò niwon fun wa, abá 
a-ti-là kò si fun wa mó. 

2! Nigbati nwọn wà ni aijeun li ojo pipo, 
nigbana Paulu dide larin wọn, o ni, Alàgba, 
enyin iba tỉ gbó tỉ emi, ki a mảse sikò kuro nỉ 
Krete, ewu ati òfo yi kì ba tỉ ba wa. 

2?Njẹ nisisiyi mo gbà nyin niyanju, ki ẹ 
tủjuka: nitori kì yio sỉ òfo ẹmí ninu nyin, 
bikose tỉ okò. 

23 Nitori angeli Olorun, tỉ eniti emi ise, ati 
eniti emi nsìn, o duro tì mi li oru aná, 

24 O wipe, Má bèru, Paulu; iwo kò le saima 
duro niwaju Kesari: sỉ wo o, Olorun ti ñ 
gbogbo awon tỉ o ba ọ wokò pò fun ọ. 

25 Njẹ nitorina, alàpba, ẹ daraya: nitori mo 
gbà Olorun gbó pe, yio ri bệ gẹge bỉ a tỉ sọ 
fun mi. 

28 Sugbọn a ó gbá wa jù sỉ erekusu kan. 

27 Sugbọn nigbati o di oru ïjo kẹrinla, tỉ awa 
ngbả sihin sọhún ni Adria, larin oganjo awon 
atukò tànmã pe, awon sunmọ eti ile kan; 

28 Nigbati nwọn sĩ wòn okun, nwọn rỉ ¡ o 
jìn li ogủn àgbaká: nigbati nwọn si sủn siwaju 
điẹ, nwọn sĩ tủn wòn okun, nwọn ri ¡ o jìn ni 
àgbaká mẹdogun. 

28 Nigbati nwọn bèru ki nwon ki o máse 
gbá lù ibi okuta, nwọn sọ idakoró mẹrin sile 
ni iđi okò, nwọn nreti ojumó. 

30 Sugbọn nigbati awon atukò nwả òna ati 
sá kuro ninu okò, tỉ nwọn sỉ tỉ sọ igbaja kalẹ sỉ 
oju okun bỉ enipe nwọn níe sọ iđakorỏ silẹ 
niwaju okò, 

3! Paulu wi fun balogun orủn ati fun awon 
omọ-ogun pe, Bikosepe awon wonyi ba đuro 
ninu okò enyin kì yio le là. 

32Nigbana li awon omo-ogun ke okùn 
igbaja, nwọn jowo rè ki o subu sohủn. 

33 Nigbati ilẹ nmó bò, Paulu bè gbogbo wọn 


ki nwọn ki o jeun die, o wipe, Oni li o di 
ijerinla ti enyin tỉ nreti, tỉ e kò dẹkun gbãwe, tỉ 
ẹ kò sỉ jeun. 

34 Nitorina mo bè nyin, ki ẹ jeun điẹ: nitori 
eyi ni fun igbala nyin: nitori irun kan kì yio re 
kuro li ori enikan nyin. 

35 Nigbati o sỉ wi nkan wonyi, tỉ o sỉ mu 
akara, o dupẹ lọwo Olorun niwaju gbogbo 
Won: nigbati o sỉ bù u, o bère sỉ ijẹ. 

38 Nigbana ni gbogbo wọn si daraya, awon 
pelu sỉ gbà onje. 

37 Gbogbo wa tỉ mbẹ ninu okò na sỉ je orin— 
lugba okàn o đi mẹrin. 

38 Nigbati nwọn jeun yó tan, nwon kó nkan 
danù kuro ninu okò, nwọn sỉ kó alikama đà sỉ 
omi. 

39 Nigbati ilẹ sỉ mọ, nwon kò mò ilẹ na: 
sugbọn nwọn rỉ apa odò kan tỉ o li ebute, nibè 
ni nwọn gbero, bi nwọn o ba le tì okò sĩ. 

40 Nigbati nwọn sỉ kẻ idakoró kuro, nwon 
jbwo wọn sinu okun, lẹsekanna nwọn tu ide 
okò, nwọn sỉ ta igbokun iwaju okò sỉ afefe, 
nwọn wa kọju sỉ ilẹ. 

41 Nigbati nwọn sỉ de ibiti okun meji pade, 
nwọn ñ ori okò sọlẹ; iwaju rè si kàn mọlẹ 
§insin, o duro, kò le yi, sugbọn agbara riru 
omi bẹre sỉ fó ¡di okò na. 

42Ero awon omọ-ogun ni ki a pa awon 
onde, ki enikeni wọn ki o má ba wè jade sá lọ. 

43 Sugbọn balogun orủn nfẹ gbà Paulu là, o 
kò ero wọn; o sỉ pase fun awon tỉ o le wè kỉ 
nwọn ki o kó bọ sĩ okun lọ sĩ ilẹ, 

44 Ati awon iyokù, omiran lori apako, ati 
omiran lori efokò. Bẹli o sỉ se ti gbogbo wọn 


yọ, li alafia de ilẹ. 
28 1 NIGBATI gbogbo wa sỉ yọ tan ni awa 
mò pe, Melita li a npè erekusu na. 

?#KÌ sỉ ise ore điẹ li awon alaigbede na se 
fun wa: nitoriti nwọn daná, nwọon si gbà 
gbogbo wa sỉ odọ nitori òjo igba na, ati itori 
otutù. 

3Nigbati Paulu si sà di iwónwón igi jọ, tỉ o 
Sỉ kó o sỉinu inả, pamole kan tỉ inu oru jade, o 
đì mỏ ọ li ọwỏ. 

4 Bi awon alaigbede na sỉ tỉ ri eranko oloró 
na tỉ đì mó ọ li owó, nwọn ba ara wọn sọ pe, 
Dajudaju apania li okunrin yi, eniti o yọ ninu 
okun tan, sugbọn tỉ esan kò sỉ jẹ ki o wà lãye. 

5On sĩ gbòn eranko na sinu inả, ohunkohun 
kan kò se e. 

5 Sugbọn nwọn nwoye igbati yio wủ, tabi tỉ 
Vio sỉ subu lule kủ lojiji: nigbati nwon wò titi, 


811 


tỉ nwon kò sỉ ri nkankan kỉ o se e, nwon pa 
iyè da pe, orisa kan li okunrin yi. 

7Li àgbegbe ibè nỉ ilẹ okunrin olọlá ere— 
kusu na wà, oruko eniti a npè ni Publiu; eniti 
o gbà Wwa sỉ ođọ, tỉ o sỉ ñ inu rere mu wa wÒ ni 
ijo mẹta. 

8O sỉ se, baba Publiu dubule arùn ibà ati 
òrin: eniti Paulu wole tò lọ, tỉ o sỉ gbadura 
fun, nigbati o sỉ ñ ọwó le e, o mu u larada. 

8Nigbati eyi sỉ se tan, awon iyokù tỉ o li 
arùn li erekusu na, tò ọ Wá, o sỉ mu wọn la— 
rada: 

10 Awon eniti o bù olá pipọ fun wa; nigbati 
awa sỉ nlọ, nwon dì nkan gbogbo rù wa tỉ a ba 
se alaini. 

11 Ati lehin osù mẹta awa wò oko Aleksan— 
dria kan, tỉ o lo akoko otutu li erekusu na, àmi 
eyi tỉ ise Kastoru on Poluksu. 

12Nigbati awa gúnlẹ ni Sirakuse, awa gbé 
ibè ni ijọ mẹta. 

13 Lati [bè nigbati awa lọ yiká, awa de Regi— 
oni: ati lehin ijo kan afefe gusù dide, nỉ ijo keji 
rè awa sỉ de Puteoli, 

14 Nibiti a gbé ri awon arakunrin, tỉ nwọn 
sỉ bè wa lati ba wọn gbé nỉ ijọ meje: bệli awa 
sỉ lọ sỉ Iha Romu. 

15 Ati lati ibe nigbati awon arakunrin gburó 
wa, nwon wá titi nwon ñ de Apii Foroni, ati 
Aroje mẹta, lati pade wa: nigbati Paulu sỉ rỉ 
wọn, o dupẹ lọwo Olorun, o mu okàn le. 

18 Nigbati awa sỉ de Romu, balogun orủn ñ 
awon onđdè le olori esó lọwo: sugbọn nwọn je 
ki Paulu kỉ o mã dagbe fun ara rè pẹlu ọmọ— 
ogun tỉ $ó ọ. 

17O sỉ se, lehin ijọ mẹta, Paulu pè awon 
olori Ju jọ: nigbati nwọn sỉ pejo, o wi fun wọn 
pe, Ará, biotise pe emi kò se ohun kan lòdi sỉ 
awon enia, tabi sỉ ise awon baba wa, sibe 
nwọn ñ mi le awon ara Romu lọwo li ondè 
lati Jerusalemu wá. 

18 Nigbati nwọn sỉ wádi òran mi, nwọn fẹ 
jowo mi lọwo lọ, nitoriti kò sỉ òran ikú lara mi. 


ISE AWON APOSTELIL 28 


19 Sugbon nigbati awon Ju sòrọ lòdi sỉ i, eyi 
sủn mi lati ñ òran mi lọ Kesari; kì ise pe mo nỉ 
nkan lati fi orilẹe-ède mi sừn sỉ. 

20 Njẹ nitori òran yi ni mo se ranse pè nyin, 
lati ri nyin, ati lati ba nyin sòrọ: nitoripe nitori 
ireti Israeli li a se ñ èwọn yi dè mi. 

?!Nwọn sỉ wi fun u pe, Awa kò rỉ iwe gbà 
lati ]udea wá nitori rẹ, bệli enikan ninu awon 
arakunrin tỉ o tỉ bè wá kò rohin, tabi kỉ o sòrQ 
ibi kan sỉ ọ. 

22 Sugbọn awa nfe gbó li ẹnu rẹ ohun tỉ iwo 
rò: nitori bỉ o se tỉ ìsin iyapa yi ni, awa mò pe, 
nỉibigbogbo li a nsòrọ lòdi sỉ ¡. 

23 Nigbati nwọn đá ojo fun u, òpolopọ wọn, 
li o tò ọ wá nỉ ile àpbawo rè; awon eniti o sọ 
asoye or ijoba Olorun fun, o nyi wọn lọkàn 
pada sipa tỉ Jesu, lati inu oñn Mose ati awon 
Woli wá, lati oWurò titi o ñ đi asale. 

24Elomiran si gbà ohun tỉ o nwi gbhó, 
ẹlomiran kò sỉ gbagbó. 

25 Nigbati ohùn wọon kò sòkan lãrin ara 
wọn, nwọn tuká, lẹhin igbati Paulu sòrọ kan 
pe, Otito li Emi Mimó sọ lati enu woli Isaiah 
wá fun awon baba wa, 

2øWipe, Tò awon enia wonyi lọ, kỉ o sỉ 
wipe, Ni gbigbó enyin ó gbó, kì yio sỉ yé nyin; 
ati ni riri enyin ó ri, enyin kì yio sỉ woye: 

2? Nitoriti àiya awon enia yi sebo, etí wọn 
sỉ wuwo lati ñ gbó, oju wọn nỉ nwọn sỉ tỉ dì: 
nỉitori kỉ nwon kỉ o má ba fñi oju wọn ri, kỉ 
nwọn ki o má ba ñ etí wọn gbó, ati ki nwọn kí 
o má ba ñ okàn wọn mò, kỉ nwọn kỉ o má ba 
yipada, ati kỉ emi kỉ o má ba mu wọn larada. 

28 Njẹ kỉ enyin ki o mò eyi pe, a rán igbala 
Olorun sỉ awon Keferi, nwọn ó sỉ gbó. 

23 Nigbati o sỉ tỉ sọ òro wonyi fun wọn tan, 
awon Ju lọ, nwọn ba ara wọn jiyàn pipọ. 

30 Paulu sỉ gbe ile àgbawo rè lọdun meji 
tòto, o sỉ ngbà gbogbo awon tỉ o wole tò ọ wá, 

31O nwasu ïjoba Olorun, o sỉ nñ igboiya 
gbogbo kóni li ohun wọmni tỉ ise tỉ Jesu Kristi 
Oluwa, enikan kò đa a lẹkun. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


AWON ARA ROMU 


Í 1PAULU, iranse Jesu Kristi, tỉ a pè lati jẹ 
aposteli, tỉ a yà sòtọ fun ihinrere Olorun, 

?(Ti o tỉ se ileri tẹlẹ rÍ ninu iwe—-mimó, lati 
Qọwọ awon woli rè), 

3 Ni Omo rè, tỉ a bí lati inu irủ-omo Dafi—~ 
đi nipa tỉ ara, 

4 Eniti a pinnu rè lati je pẹlu agbara Omo 
Olorun, gẹgẹ bỉ Emí iwa mimó, nipa ajinde 
kuro nỉnu okủ, ani Jesu Kristi Oluwa wa: 

5 Lati odọ ẹniti awa rỉ ore-ofe ati isẹ apos— 
teli gbà, fun igboràn igbagbó lãrin gbogbo 
orile—-ède, nitori oruko rè: 

8 Larin awon eniti enyin pẹlu tỉ a pè lati jẹ 
tỉ Jesu Kristi: 

† Sỉ gbogbo eniti o wà ni Romu, olufe Olọ— 
run, tỉ a pè lati jẹ mimó: Ore-ofe sỉ nyin ati 
alafia lati odọ Olorun Baba wa wá, ati Jesu 
Kristi Oluwa. 

‡Mo kó dupẹ na lọwo Olorun mi nipase 
Jesu Kristi nitori gbogbo nyin, nitoripe a 
nròhin igbagbó nyin yi gbogbo aiye ká. 

% Olorun sá li eleri mi, eniti emi nñ ẹmi mi 
sìn ninu ihinrere Omo rè, biotisepe li aisimi li 
emi nranti nyin nigbagbogbo ninu adura mi; 

10 Emi mbèbẹ, bi lọna-kona leke gbogbo 
rè, kỉ a le se òna mi nỉ ire nipa ife Olorun, lati 
tò nyin wá. 

11 Nitoriti emi nfẹ gidigidi lati ri nyin, ki 
emi kỉ o le fun nyin lỉ èbun emi diẹ, kỉ a le fi 
€sẹ nyin mule; 

12 Eyini ni, ki a le jùmo nỉ itunu ninu nyin 
nipa igbapbó awa mejeji, tỉ nyin ati tỉ emi. 

13 Ará, ermi kò sỉ fẹ ki ẹnyin ki o se alaimò 
pœe, nigba~-pupo lỉ emi npinnu rè lati tò nyin 
Wá (sugbọn o di ẹtì fun mỉ di isisiyi,) kỉ emi kỉ 
o le nỉ eso điẹ ninu nyin pẹlu, gẹgẹ bỉ lãrin 
awon Keferi iyokù. 

14Mo di ajigbese awon Hellene ati awon 
alaigbede; awon ológbọn ati awon alaigbon. 

!5 Tobệ bỉ o tỉ wà nỉ ipá mi, mo mura tan 
lati wasu ihinrere fun ẹnyin ara Romu pẹlu. 

18 Nitori emi kò tju ihinrere Kristi: nitori 
agbara Olorun nỉ sỉ igbala fun olukuluku eniti 
o gbagbó; fun Ju saju, ati fun Hellene pẹlu. 

17Nitori ninu rè li ododo Olorun hàn lati 
igbagbó de igbagbó: gege bỉ a tỉ kọ ọ pe, $ugbọn 
olododo yio wà nipa igbagbó. 

18 Nitori a fñ ibinu Olorun hàn lati orun wá 


sỉ gbogbo aiwa-bi-Olorun ati aisododo enia, 
awon eniti o f aisododo tẹ otitọ móIlè: 

18 Nitori ohun tỉ ã le mò niti Olorun o fara— 
hàn ninu wọn; nitori Olorun tỉ fi ¡ hàn fun 
wọn. 

Nitori ohun rè tỉ o farasin lati igba dida - 
aiye a rỉ wọn gbangba, a nñ òye ohun tỉ a da 
mộ ọ, ani agbara ati iwa-Olorun rè aiyeraiye, 
ki nwon kỉ o le wà li airiwi: 

21 Nitori igbati nwọn mộ Olorun, nwọn kò 
yìn ¡ logo bi Olorun, bệni nwọn kò sỉ dupẹ; 
sugbọn èro okàn wọn đi asản, a sỉ mu okàn 
òmủgo wọn sókunkun. 

22 Nwọn npè ara wọn lỉ ológbọn, nwọn di 
asiwere, 

23 Nwọn sỉ pa ogo Olorun tỉ kì idibaje dà, sỉ 
aworan ere enia tỉ idibaje, ati tỉ eiye, ati eranko 
elẹse mẹrin, ati ohun tỉ nrakò. 

24Nitorina li Olorun se fi wọn silẹ ninu 
ifekufe okàn wọn sỉ ìwa-eri lati se aibòwo 
fun ara wọn larin ara Won: 

25 Awon eniti o yi otito Olorun pada sỉ eke, 
nwọn sỉ bọ, nwọn sỉ sìn eda jù Elẹda lọ, ẹniti 
ise olubukun titi lai. Amin. 

28 Nitori eyiyi li Olorun se ñ wọn fun ifẹ 
iwakiwa: nỉitori awon obinrin wọn ti yi ilo 
ẹda pada sỉ eyi tỉ o lodi sỉ ẹda: 

?ƒ Gegẹ bệ li awon okunrin pẹlu, nwọn a 
mã ñï ilò obinrin nipa tỉ da silẹ, nwon a mã nỉ 
ifekufe gbigbona sỉ ara wọn; okunrin mba 
okunrin se eyi tỉ kò yẹ, nwọn sỉ nịẹ ère ìsina 
Won nỉnu ara wọn bỉ o tỉ yẹ sỉ. 

28 Ati gege bỉ nwọn tỉ kò lati nỉ ìro Olorun 
ni ìmọ wọn, Olorun fi wọn fun iyè rirà lati se 
ohun tỉ kò tó: 

28 Nwọn kủn fun aisododo gbogbo, àgbere, 
ìka, ojukòkoro, arankan; nwọn kủún fun ilara, 
ipania, ija, itanje, iwa-buburu; añ—-oro-kele 
banije, 

3Ø Asoro eni lehin, akorira Olorun, alafoju— 
di, agberaga, ahale, alarose ohun buburu, 
asaigboran sỉ obí, 

31 Alainiyè—ninu, òdale, alainife, agfdi, alai— 
lãnu: 

32 Awon eniti o mò ilana Olorun pe, eniti o 
ba se irủ nkan wonyi, o ye sỉ ikủ, nwọon kò se 
bẹ nikan, sugbọn nwọn nỉ inu didùn sỉ awon 
tỉ nse wọn. 


813 


2 1NITORINA alairiwi ni iwo okunrin na, 
enikeni tỉ o wù kỉ o je tỉ ndajo: nitori ninu 
ohưn tỉ iwo nse iđajo ẹlomiran, iwo ndá ara rẹ 
lẹbi; nitori iwo tỉ ndajo nse ohun kanna. 

?§Sugbọn awa mò pe idajo Olorun je gẹ8€ 
bỉ otito sỉ gbogbo awon tỉ o nạe irú ohun ba— 

3 Ati iwo okunrin na tỉ nạe idajo awon tỉ 
nse irủú ohun bawonni, tỉ iwo sỉ nẹe bệ na, 
iwo ro eyỉ pe iwo ó yọ ninu idajo Olorun? 

4 Tabi iwo ngàn orò ore ati iparmora ati sũru 
rệ, lỉ aimò pe ore Olorun li o nfà ọ lọ sỉ ironu— 
piwada? 

5 Sugbọn gẹgẹ bỉ lile ati aironupiwada okàn 
rẹ, nỉ iwọ nữi ibinu sura fun ara rẹ de ojo ibi~ 
nu ati tỉ iñhàn idajo ododo Olorun: 

5 Eniti yio san a fun olukuluku gẹgẹ bỉ isẹ rè: 

?EFun awọon tỉ nñi sũru nỉ rere-ise wá ogo 
ati olá ati aidibaje, ìye ainipekun; 

8 Sugbọn fun awon onjjà, tỉ nwọn kò sỉ gbà 
otito gbó, sugbọn tỉ nwọn ngbhà aisododo gbó, 
irunu ati ibinu yio wà. 

®Iponju ati irora, lori olukuluku okàn enia 
tỉ nhuwa ibi, tỉ Ju saju, ati tỉ Hellene pẹlu; 

10 Sugbọn ogo, ati olá, ati alafña, fun oluku— 
luku ẹni tỉ nhuwa rere, fun Ju saju, ati fun 
Hellene pẹlu: 

1ÍNitori ojusaju enia kò sỉ lọdọ Olorun. 

12 Nitori iye awon tỉ o sè lỉ ailofn, nwon ó 
sỉ segbé lailofn: ati iye awon tỉ o sè labe oñn, 
awon lỉ a o ñ oñn dalejo; 

13 Nitori kì ise awon olugbọ oñn li alare lọdọ 
Olorun, sugbọn awon oluse ofin lỉ a o dalare. 

14 Nitori nigbati awon Keferi, tỉ kò li oñn, 
ba se ohưn tỉ o wà nỉnu oñn nipa ẹda, awvon 
wonyïi tỉ kò lỉ ofin, jẹ oñn fun ara wọn: 

15 Awon eniti o ñhan pe, a kọwe isẹ oñn sỉ 
wọn lỉ okàn, tỉ okàn wọn sỉ njẹ wọn lẹri, tỉ iro 
Won larin ara wọn sỉ nñ wọn sùn tabi tỉ o 
ngbè wọn, 

16L] ojọ na nigbati Olorun yỉo tỉ ipa Jesu 
Kristi se idajo asiri enia gẹgẹ bi ihinrere mi. 

1? Sugbọn bỉ a ba npè iwo nỉ Ju, tỉ o sỉ simi 
le ofñn, tỉ o sỉ nsogo ninu Olorun, 

18 Tỉ o sỉ mò ifẹ rè, tỉ o sỉ dán ohun tỉ o yàto 
wò, eniti a tỉ kọ li ofin; 

18 Tỉ o sỉ gbé oju le ara rè pe iwo li anòna 
awon afoju, imole awon tỉ o wà li òkunkun, 

20 Oluko awon alaimoye, oluko awon ọmo— 
đe, eniti o nỉ afarawe imọo ati otito ofin li ọwo. 

21 Njẹ iwo tỉ o nkó elomiran, iwo kò kó ara 
rẹ? iwo tỉ o nwasu ki enia ki o má jale, iwo 
njale? 


ROMU 2, 3 


22 Jwo tỉ o nwipe kỉ enia ki o mả§e pansaga, 
iWwo nse pansaga? iwo tỉ o se hộ sỉ orisa, iWo 
njà tempili li ole? 

?23Iwo tỉ nsogo ninu oÑn, nỉ riru oñn iwo 
bù Olorun li olá kủ? 

24 Nitori oruko Olorun sá đi isọro—buburu sỉ 
nỉnu awon Keferi nitori nyin, gẹgẹ bỉ a tỉ kọ ọ. 

25Nitori ikola li ère lõto, bi iwo ba pa oñn 
mó: sugbọn bi iwo ba jẹ aruữn, ikola rẹ di 
aikola. 

2§ Nitorina bỉ alaikola ba pa ilana oñn mó, a 
kì yio ha kà aikola rè sỉ ikola bị? 

?? Alaikola nipa tỉ ẹda, bỉ o ba pa oñn mó, kì 
yỉo ha da ebi fun iwo tỉ o jẹ aruñn nipa tỉ iwe 
ati ikola? 

?8 Kì ise eyi tỉ o farahan nỉ Ju, bẹni kì ise eyi 
tỉ o farahan li ara nỉ ikola: 

?9Sugbọon Ju tỉ inu nỉ Ju, ati ikola tỉ ọkàn, 
nỉnu emi ni, kì ise tỉ ode ara; iyìn eniti kò sỉ 
lọdọ enia, bikose lọdọ Olorun. 


1 NIẸ anfani kỉ ha ni tỉ Ju? tabi kini ère ilà 
kíko? 

2Pipo lọna gbogbo; ekini, nitoripe awon li 
añ òrọ Olorun le lọwo. 

3Njẹ ki ha ni bi awon kan jẹ alaigbagbó? 
aigbagbó wọn yio ha sọ otito Olorun dỉ asan 
bị? 

4Ki a má rỉ: k*Olorun je olõtọ, ati olukuluku 
enia je eke; gẹgẹ bỉ a tỉ kọ ọ pe, Ki a le da ọ lare 
nỉnu òrọ rẹ, sugbọn kỉ iwo le segun nigbati iwo 
ba Wá sỉ idajọ. 

5 Sugbọn bỉ aisododo wa ba nyìn ododo Olo— 
run, kili awa o wi? Olorun tỉ nfi ibinu rệ han ha 
se alaisododo bỉ? (Mo f se akawe bỉ enia.) 

S5Ki a má rỉ: bỉ bệni, Olorun yỉo ha se le 
dajo araiye? 

?Nitori bi otitọ Olorun ba đi pipo sỉ iyìn rè 
nỉtori eke mi, ẽse tỉ a ñ nda mi lẹjo bỉ clesẹ 
mồ sỉ? 

8 se tỉ a kò sỉ wipe (gege bỉ a tỉ nsọorọ wa nỉ 
ibi, ati gegẹ bi awon kan tỉ nsọ pe, awa 
nwipe,) E jẹ ki a mã se buburu, kỉ rere kỉ o le 
jade wá? awon eniti èbi wọn tó. 

®Njẹ kỉ ha ni? awa ha san jù wọn bỉ? Kò rỉ 
bệ rara: nitori a tỉ ñhan saju pe ati awon Ju ati 
awon Hellene, gbogbo nwọn lỉ o wà labe èsẹ; 

19 Gege bỉ a tỉ kọ ọ pe, Kò sỉ eniti ise olo— 
dodo, kò sỉ ẹnikan: 

11 Kò sỉ eniti oyé yé, kò sỉ eniti o nwá Olọ— 
run. 
12 Gbogbo nwọn lỉ o tỉ yapa, nwọn jumọo đi 
alailere; kò sỉ eniti nse rere, kò tile sỉ enikan. 


ROMU 3, 4 

13 [sà okủ tỉ o sỉ sile li ofun wọn; ahon wọn 
ni nwọn ñ nge itanje; oró pamole mbeẹ labe 
ète wọn: 

14 Enu eniti o kún fun èpe ati fun Šrọ kikoro: 

15 Ese wọn yara lati ta èje sile: 

18 Iparun ati iponju wà li òna wọn: 

1? Òna alafia ni nwọn kò sỉ mộ: 

18 Iberu Olorun kò sỉ niwaju wọn. 

19 Awa sỉ mộ pe ohunkohun tỉ oñn ba wi, o 
nwïi fun awon tỉ o wâ labe oñn: ki gbogbo ẹnu 
ki o le pamó, ati ki a le mu gbogbo araiye wá 
sabe idajo Olorun. 

29 Nitoripe nipa isẹ oñn, a kì yio đá ẹnikeni 
lare niwaju rè: nitori nipa oñn nỉ ìmo èse tỉ wả. 

2! Sugbọn nỉsisiyi a tỉ ñ ododo Olorun hàn 
laisỉ on, tỉ a njeri sỉ nipa oñn ati nipa awon 
Woli; 

2 Ani ododo Olorun nipa igbagbó nỉnu Jesu 
Kristi, sỉ gbogbo enia, ati lara gbogbo awon tỉ o 
gbagbhó: nitoriti kò sỉ ïyato: 

23 Gbogbo enia li o sả tỉ sè, tỉ nwon sỉ kuna 
ogo Olorun; 

24 Awon eniti a ndalare lọfẹ nipa ore-ofe 
rè, nipa idande tỉ o wà ninu Kristi Jesu: 

25 Eniti Olorun tỉ gbe kale lati jẹ &tutu nipa 
igbagbó nỉnu èje rè, lati fi ododo rè hàn nitori 
idari]i awon èse tỉ o tỉ koja, ninu ipamora Olọ— 
Tun; 
#8 Lati ñ ododo rè hàn nỉ igba isisiyi: kỉ o le 
je olódodo ati oludare eniti o gbả Jesu ghó. 

27? Ona isogo da? A tỉ mu u kuro. Nipa oñn 
Wwo? tỉ isẹ? Béko: sugbọn nipa oñn igbagbó. 

#8 Nitorina a pari rè sỉ pe nipa igbagbó li a 
nda enia lare laisi isẹ oñn. 

29 Olorun awon Ju nikan ha nỉ bỉ? kỉ ha se tỉ 
awon Keferi pẹlu? Bệni, tỉ awvon Keferi ni pẹlu: 

30 Bỉ o tỉ jẹ pe Olorun kan nị, tỉ yio da awvon 
akola lare nipa igbagbó, ati awon alaikola niỉ— 
tori igbagbó wọn. 

3! Awa ha nsọ oñn dasan nipa igbagbó bỉ? 
Ki a má ri: sugbọn a nñi oñn mule. 


TNIE kili awa o ha wipe Abrahamu, baba 
Wa nipa tỉ ara, ri? 
# Nitori bi a ba da Abrahamu lare nipa ise, o 
ni ohun isogo; sugbọn kì ise niwaju Olorun. 
3Iwe-mimó ha tỉ wi? Abrahamu gbà Olo— 
run gbó, a sỉ kà a sỉ ododo fun u. 
4Nje fun eniti o sisẹ a kò kà ère na sỉ ore— 
gfẹ bikose sỉ gbese. 
5 Sugbọn fun eniti kò sise, tỉ o sỉ ngbà eniti 
o nda enia buburu lare gbó, a kà igbagbó rè sỉ 
ododo. 


814 


5 Gegẹ bi Dafdi pẹlu tỉ pe oluwarè na nỉ eni 
ibukun, eniti Olorun kã ododo sỉ laisi tỉ isé, 

?Wipe, Ibukủn ni fun awon eniti a dari 
irekoja wọn jì, tỉ a sỉ bò èsẹ wọon mọle. 

8TJbukủn nỉ fun okunrin na eniti Oluwa kò 
kà èsẹ sỉ lỉ orùn. 

9IJbukún yi ha jẹ tỉ awon akola nikan ni, 
tabi tỉ awon alaikola pẹlu? nitoriti a wipe, a kà 
igbagbó fun Abrahamu sỉ ododo. 

10 Bawo lỉ a ha kà a sỉ ¡? nigbati o wà nỉ 
ikola tabi li aikola? Kì ise ni ikola, sugbọn li 
aikola ni. 

11 Ö sĩ gbàả âmi ikola, èdidi ododo igbagbó tỉ 
o nỉ nigbati o wà li aikola: kỉ o le se baba 
gbogbo awon tỉ o gbagbóỏ, bỉ a kò tiệ kọ wọn 
nỉ ilà; kỉ a le kà ododo sỉ wọn pẹlu: 

12 Ati baba ikola fun awon tỉ kò sỉ ninu kìki 
awon akola nikan, sugbọn tỉ nrin pẹlu nipase 
igbagbó Abrahamu baba wa, tỉ o nỉ li aikola. 

18 Nitori ileri fun Abrahamu tabi fun irủ— 
omọ rè pe, on ó se arole aiye, kì ise nipa oñn, 
bikose nipa ododo igbagbó. 

18 Nitori bi awon tỉ nge tỉ ofin ba se arole, 
igbagbỏ di asan, ileri sỉ đi alailagbara: 

15 Nitori oñn nsisẻ ibinu: sugbọn nibiti oñn 
kò ba sỉ, irufñin kò sỉ nibè. 

16 Nitorina lỉ o fi se tỉ ipa igbagbó, kỉ o le se tỉ 
ipa ore-ofe; kỉ ileri ki o le da gbogbo irú-omo 
lơju; kì ise awon tỉ ipa oñn nikan, sugbọn ati 
fun awon tỉ inu igbagbó Abrahamu pẹlu, eniti 
ise baba gbogbo wa, 

1? (Gẹgẹ bỉ a tỉ kọ ọ pe, Mo tỉ fñi ọ se baba 
orile-ède pupọ,) nỉiwaju eniti on gbagbó, 
Olorun tikararè, tỉ o sọ okủ di ãye, tỉ o sỉ pè 
ohun womni tỉ kò sỉ bỉ enipe nwọn tỉ wà; 

18 Nigbati ireti kò sỉ, ẹniti o gbagbo nỉ ireti 
kỉ o le đi baba orilẹ-ède pupo, gegẹ bỉ eyỉ tỉ a 
tỉ wipe, Bayi ni irủ-omo rẹ yio rỉ. 

19 Eniti kò se ailera ni igbagbó, kò rò tỉ ara 
on tikararè tỉ o tỉ kủ tan (nigbati o to bỉ ẹni 
ìwọon ogorun odủn), ati kíku inu Sara: 

?2Kò fñ aigbagbo siyemeji ileri Olorun; 
sugbọn o le nỉ igbagbó, o nñi ogo fun Olorun; 

2! Nigbati o sa tỉ mò dajudaju pe, ohun tỉ on 
ba tỉ leri, o sỉ le se e. 

22 Nitorina li a sỉ se kà a sỉ ododo fun u. 

23 A kò sả kọ ọ nitori tirệ nikan pe, a kà a sỉ 
fun u, 

24 Sugbọn nitori tỉwa pẹlu, eniti a o sỉ kà a 
sỉ fun, bi awa ba gbà a gbó, ẹniti o gbé Jesu 
Oluwa wa dide kuro nỉnu okủ; 

25 Eniti a ñ tọore èsẹ wa, tỉ a sỉ jinde nỉitori 
idalare wa. 


815 


5 TNJE bì a sỉ tỉ nda wa lare nipa igbagbó, 
awa ni alafiia lọdo Olorun nipa Oluwa wa 
Jesu Kristi: 

2Nipase eniti awa sỉ tỉ ri òna gbà nipa 
igbagbó sỉ inu ore-ofe yỉ ninu eyi tỉ awa gbé 
du7o, awa sỉ nyò ni ireti ogo Olorun. 

3K si ise bệ nikan, sugbọn awa si nsoøgo 
ninu wahalà pẹlu: bi a tỉ mò pe wahalà nsisẹ 
sũru; 

4 Ati sũru ngỉse iriri; ati iriri ni nsise ireti: 

5 Ireti kì sỉ idojuti nỉ; nitori a tỉ tan ifẹ Olọ— 
Tun ká wa lókàn lati odọ Emí Mimó wá tỉ a ñ— 
fun wa. 

SNitori igbati awa jẹ alailera, li akokò tỉ o 
yẹ, Kristi kú fun awa alaiwa~bi-Olorun. 

TNitori o sòwọn ki enikan ki o to kú fun 
olododo: sugbọn fun enia rere boya elomiran 
tile le dába ati kú. 

8 Sugbọn Olorun ñ ife On papa sỉ wa hàn nỉ 
eyỉ pe, nigbati awa jẹ elẹsẹ, Kristi kú fun wa. 

9 Melomelo sỉ ni, tỉ a da wa lare nỉsisiyl 
nipa èje rè, li a o gbà wa là kuro ninu ibinu 
nipase rè. 

10 Njẹ bi, nigbati awa wà li ọtá, a mu wa ba 
Olorun làja nipa ikú Qmo rè, melomelo, 
nigbati a là wa nỉ lja tan, li a o gbà wa là nipa 
lye rè. 

11Kì sỉ ise bệ nikan, sugbọn awa nsogo 
ninu Olorun nipa Oluwa wa Jesu Kristi, ni— 
pase eniti awa tỉ ri ìlaja gbà nisisiyi. 

12 Nitori gẹge bỉ èse tỉ tỉ ipa ọdọ enia kan 
WÒ aiye, ati ikú nipa èse; bệni ikú sỉ koja sori 
enia gbogbo, lati odọ eniti gbogbo enia tỉ 
dẹsè: 

13 Nitori ki ofin kỉ o to đe, èsẹ tỉ wà li aïye; 
sugbọn a kò kà èse sỉ ni lọrun nigbati ofin 
kò Sỉ. 

14 Sugbon ikú joba lati igbà Adamu wá titi ñ 
đi igba tỉ Mose, ati lori awon tỉ kò sè bi afarawe 
irekoja Adamu, eniti ise apere ẹniti mbò. 

15 Sugbọn kì ise bi èsẹ bệ sỉ li èbun of. 
Nitori bi nipa èsẹ ẹnikan, eẹni pupọ kú, me—~ 
lomelo lỉ ore—ofe Olorun, ati èbun ninu ore— 
ofẹ okunrin kan, Jesu Kristi, di pupọ fun eni 
pupọ. 

18 Kì isỉ se bi nipa enikan tỉ o sè, li èbun na: 
nitori idajo tỉ ipasẹe ẹnikan wá fun idalebi 
sugbọn èbun ofe tỉ inu èsẹ pupọ wá fun ida— 
lare. 

17? Njẹ bi nipa èsẹ okunrin kan ikú joba ni— 
pasẹ eẹnikanna; melomelo li awon tỉ ngbà 
òpolọopọo ore-ofe ati èbun ododo yio jọoba ninu 
ìye nipase enikan, Jesu Kristi. 


ROMU 5,6 
18Nje bi nipa èsẹ kan idajo de bá gbogbo 
enia sỉ idalebi; gege bệni nipa iwa ododo kan, 
èbun ofe de sori gbogbo enia fun idalare sỉ ìye. 

18Nitori gege bi nipa aigboran enia kan, 
enia pupọ di elese bệ ni nipa igboran eẹnikan, 
a o0 sọ enia pupọ đi olododo. 

20 Sugbọn ofñn bọ sỉ inu rè, ki èsẹ le di 
pupọo. Sugbọn nibiti èsẹ di pupọ, ore-ofe di 
Pupọ rekoja, 

?1Pe, gege bi èsẹ tỉ joba nipa ikú, bẹni ki 
ore-ofe sỉ le joba nipa ododo titi ìye ainipe— 
kun nipase Jesu Kristi Olưwa wa. 


ó 1 NIẸ awa o ha tỉ wi? Ki awa ki o ha joko 
nỉnu èse, ki ore—-ofe ki o le ma pộ sỉ ¡? 

?KI a má ri. Awa eniti o tỉ kú sỉ èsẹ, awa o 
ha se wà lãye ninu rè mó? 

3 Tabi ẹ kò mò pe, gbogbo wa tỉ a ti baptisi 
sinu Kristi Jesu, a tỉ baptisi wa sinu ikú rè? 

4 Nịẹ a ñ baptismu sinu ikú sin wa pò pẹlu 
Tè: pe gege bỉ a tỉ jí Kristi dide kuro ninu okú 
nipa ogo Baba bệni ki awa pẹlu ki o mã rìn li 
ọtun ìwa. 

5Nitori bi a ba tỉ so wa pò pẹlu rè nipa afa— 
Tawe ikú rè, a o sỉ so wa pọ pẹlu nipa afarawe 
ajinde rè: 

SNitori awa mọ eyi pe, a kàn ogbologbo 
okunrin wa mọ agbelebu pẹlu rè, ki a le pa 
ara èsẹ run, ki awa mase sìn èsẹ mó. 

?Nitori eniti o kú, o bó lọwo èsẹ. 

8Sugbọn bị awa ba bá Kristi kú, awa 
8bagbó pe awa ó sỉ wà lãye pẹlu rè: 

®Nitori awa mò pé bi a tỉ jí Kristi dide 
kuro ninu okú, kò ni ikú mó; ikú kò nỉ ipa 
lori rè mó. 

10 Nitori iku tỉ o kú, o kú sỉ èsẹ lệkan: nitori 
Wiwà tỉ o wà lãye, o wà lãye sỉ Olorun. 

11Bẽni ki enyin pẹlu kà ara nyin bi okú sỉ 
èsẹ, sugbọon bi alãye sỉ Olorun ninu Kristi Jesu. 

12 Nitorina ẹ mase jẹ ki èse ki o jọba ninu 
ara kiku nyin, tỉ ẹ o ñ mã gbọ tỉ ifekufe rè; 

13 Bếni ki enyin ki o máse jowo awon èya 
ara nyin lọwo fun èse bi ohun elo aisododo; 
sugbọn e jowo ara nyin lọwo fun Olorun, bỉ 
alãye kuro ninu okú, ati awon èya ara nyin bỉ 
ohun elo ododo fun Olorun. 

14 Nitori èsẹ kì yio ni ipa lori nyin: nitori 
ẹnyin kò si labẹ oñn, bikose labe ore—ofe. 

15 Njẹ kini? ki awa ki o ha ma dẹsè, nitoriti 
awa kò si labe oñn, bikose labe ore-ofe? Ki a 
má Ti. 

16 Enyin kò mò pe, eniti enyin ba jowo ara 
nyin lọwo fun bi erú lati mã gbó tirè, ẹrú eniti 


ROMU 6—8 
enyin ba gbọ tirè li enyin ise; ibãse tỉ èsẹ sinu 
ikú, tabi tỉ igboran sỉ ododo? 

17 Sugbọn opé nỉ fun Olorun pe, bỉ enyin tỉ 
je crú èse rí, enyin je olugboran lati okàn wá 
SỈ apere ko tỉ a ñ nyin le lọwo. 

18 Bỉ a sỉ tỉ sọ nyin đi omnira kuro nỉnu èsẹ, 
enyin di erú ododo. 

19 Emi nsòro bi enia nitori ailera ara nyin: 
nitori bi enyin tỉ jowo awon èya ara nyin lọwo 
bỉ erú fun iwa-ẽri ati fun èsẹ de inu èse; bệ 
gẹgẹ nỉ ki enyin kỉ o jowo awon èya ara nyin 
lọwo nỉsisiyi bi ẹrú fun ododo sỉ wa-mimó. 

2® Nitori nigbati ẹnyin tỉ jẹ ẹrú èsẹ, enyin 
wWà lỉ omnira sỉ ododo. 

2#INjẹ eso kili ẹnyin ha ni nigbana ninu 
ohun tỉ oju ntì nyin sỉ nỉsisiyi? nitori opin 
nkan wonni ikú ni. 

22 Sugbọn nisisiyi tỉ a sọ nyin di omnira kuro 
ninu èse, tỉ enyin sỉ di erú Olorun, enyin nỉ eso 
nyin sỉ ìwa mimó, ati opin rè ìye ainipekun. 

23Nitori ikú li ère èsẹ; sugbọn èbun ofẹ 
Olorun nỉ ìye tỉ kò nipekun, ninu Kristi Jesu 
Oluwa wa. 


7 1TABI cnyin ha se alaimò, ará (nitori 
awon tỉ o mò on li emi mba sorọ), pe 
ofin nỉ ipa lori enia niwon igbati o ba wà lãye? 

#®Nitori obinrin tỉ o nỉ ọkọ, ìwọn igbati ọkọ 
na wà lãye, a fi on đè e mó okọ na; sugbọn bỉ 
okọ na ba kú, a tú u silẹ kuro ninu oñn okọ na. 

3Njẹ bỉ o ba nỉ oko miran nigbati okọ rè wà 
lãye, pansaga li a o pè e: sugbọn bỉ oko rè ba 
kú, o bọ lọwo oñn na; kỉ yỉo sỉ jẹ pansaga bi o 
ba nỉ oko miran. 

4 Bẹli enyin ará mỉ, enyin pẹlu tỉ di okú sỉ 
oñn nipa ara Kristi: kỉ enyin kì o le ni elomi— 
ran, ani eniti a jinde kuro ninu okú, kỉ awa kỉ 
o le so eso fun Olorun. 

SNitori igbati awa wà nipa tỉ ara, ifekufe 
èsẹ, tỉ o wà nipa ofn, o ngisẹ ninu awon èya 
ara wa latỉ so eso sỉ ikú. 

5 Sugbọon nỉsisiyi a fi wa sile kuro ninu ofñn, 
nitori a tỉ kú sỉ eyiti a tỉ dè wa sỉnu rè: kỉ awa 
ki o le mã sìn li ọtun Emí, kỉ o má se ni ode 
ara tỉ atijo. 

7Nịje awa o ha tỉ wi? ofin ha ise èsẹ bỉ? Ki a 
má ri. Sugbọn emi kò tỉ mò èsẹ, bikosepe nipa 
ofin: emi kò sá tỉ mò ojukokoro, bikose bỉ oñn 
tỉ wipe, Iwo kò gbọdọ sojukòkoro. 

8 Èse sỉ tỉ ipa ofin rỉ aye, o sisẹ onirũru ife—- 
kufe ninu mi. Nitori laisi ofin, èsẹ kú. 

%Emi sỉ tỉ wà lãye laisi on nigbakan rì: 
sugbọn nigbati ofñn de, èsẹ sọji, emi sỉ kú. 


19 Ofin tỉ a se fun ìye, eyi li emi sỉ wa rỉ pe o 
je fun ikú. 

11Nitori èsẹ tỉ ipa oñn rỉ aye, o tàn mỉ je, o 
sỉ tỉ ipa rè lù mi pa. 

12Bệni mimó li oñn, mimó sỉ li ase, ati 
ododo, ati didara. 

13 Nje ohun tỉ o dara ha di ikú fun mi bi? Ki 
a má ri. Sugbọn èsẹ kỉ o le farahan bỉ èsẹ o ntỉ 
ipa ohun tỉ o dara sisé ikú ninu mi, kỉ èse le tỉ 
ipa ofñn di buburu rekoja. 

14Nitori awa mò pe ohun emi li oñn: 
sugbọn eni tỉ ara li emi, tỉ a tỉ tà sabe ofin. 

15 Nitori ohun tỉ emi nse, ermi kò mò: nitori 
kỉ ise ohun tỉ mo fẹ li emi nse; sugbọn ohun tỉ 
mo korira, li emi nse. 

16 Sugbọn biobasepe ohun tỉ emi kò fẹ eyini 
li emi nse, mo gba pe oñn dara. 

17Njẹ nỉsisiyi kì ise emi li o nẹe e mó, 
bikose èsẹ tỉ o ngbe inu mi. 

18 Nitori emi mò pe ko sỉ ohun rere kan tỉ 
ngbe inu mi, eyini ninu ara mi: nỉitori ifẹ 
ohun tỉ o dara mbe fun mi, sugbọn ọna ati se 
e li emi kò ri. 

18 Nitori ire tỉ emi fe emi kò se: sugbọn bu— 
buru ti emi kò fẹ, eyini li emi nạe. 

20Sugbọn biobasepe ohun tỉ emi kò fẹ, 
eyini li emi nse, emi kỉ nạe e mó, bikose èse tỉ 
ngbe inu mi. 

2!Njẹ mo ri niti oñn pe, bi emi tỉ nfẹ lati 
mã se rere, buburu a ma wà lọdọ mi. 

?2Inu mi sá dùn sỉ oñn Olorun nipa eni tỉ 
inu: 

23 Sugbọn mo rỉ oñn miran ninu awon èya 
ara mi, tỉ mba ofn inu mi jagun tỉ o sỉ ndì mi 
ni igbekun wá fun oñn è$se, tỉ o mbẹ ninu 
awon èya ara mi. 

24 Emi eni òsi! tani yio gbà mi lọwo ara ikú yỉ? 

25 Mo dupe lọwo Olorun nipase Jesu Kristi 
Oluwa wa. Nịẹ nitorina emi tikarami nñ inu 
josin fun ofñn Olorun; sugbọn mo nñi ara josin 
fun ofin èsẹ. 


TNJẸ ebi kò sỉ nisisiyi fun awon tỉ o wà 
ninu Kristi Jesu, awon tỉ kò rìn nipa tỉ 
ara, bikose nipa tỉ Emi. 
2#Nitori oñn Emí ìye ninu Kristi Jesu tỉ sọ 
mỉ đi omnira lọwo ofin èse ati tỉ ikú. 
3Nitori ohun tỉ oñn kò le se, bỉ o tỉ jẹ alai— 
lera nitori ara, Olorun rán Omo on tỉkararè li 
aworan ara èsẹ, ati bi ebọ fun èse, o sỉ da èsẹ 
lẹbi ninu ara: 
%Ki a le mu ododo oñn se ninu awa, tỉ kò 
Tin nipa tỉ ara, bikose nipa tỉ Emi. 


817 


5 Nitori awon tỉ o wà nipa tỉ ara, nwọn a mã 
ro ohun tỉ ara; sugbon awọon tỉ o wà nipa tỉ 
Emií, nwọn a mã ro ohun tỉ Emi. 

SNitori ero tỉ ara ikú ni; sugbọn ero tỉ Emí 
nỉ iye ati alafia: 

? Nitori ero tỉ ara otá ni sỉ Olorun: nitori kỉ 
iteriba fun oñn Olorun, on kò tilẹ le se e. 

8 B@li awon tỉ o wà ninu tỉ ara, kò le Wwù 
Olorun. 

9Sugbọn enyin kò sỉ ninu tỉ ara, bikose 
nỉnu tỉ Emí, biobasepe Emí Olorun ngbe inu 
nyin. Sugbọn bỉ enikeni kò ba ni Emí Kristi, 
on kò sỉ ninu eni tirè. 

19 Bỉ Kristi ba sỉ wà ninu nyin, ara jẹ okú 
nitori èse: sugbọn emí je iyè nitori ododo. 

11 Sugbọon bỉ Emí eniti o jí Jesu dide kuro 
nỉnu okú ba ngbe inu nyin, eniti o ji Kristi 
]esu đide kuro ninu okú yio f Emií rè tỉ ngbe 
inu nyin, sọ ara kikú nyin di ãấye pẹlu. 

12 Nje nitorina, ara, ajigbèsè li awa, kỉ ise 
ara li a jẹ ni gbese, tỉ a o ñ mã wà nipa tỉ ara. 

18 Nitori bi enyin ba wà nỉ tỉ ara, ẹnyin ó 
kú: sugbọn nipa Emí bi enyin ba npa isé tỉ ara 
run, enyin ó yè. 

14 Nitori iye awon tỉ a nge amòna fun lati 
gdọ Emí Olorun wá, awon nỉ ise omo Olorun. 

15 Nitori ẹnyin kò tun gbà emí erú lati mã 
bèru mó: sugbọn enyin tỉ gbà mí isodomo, 
nipa eyi tỉ awa  nke pé, Abba, Baba. 

18 Emí tikararè li o mba mí wa jcrÍ pe, 
omọo Olorun lỉ awa ise: 

1?Bi awa ba sỉ jẹ omọ, njẹ ajogun li awa, 
ajogun Olorun, ati ajumo-jogun pẹlu Kristi; 
biobasepe awa bá a jìya, kỉ a sỉ le se wa logo 
pelu rè. 

18 Nitori mo síro rè pe, ìya igba isisiyi kò yẹ 
lati se akawe ogo tỉ a o fñihàn ninu wa. 

18 Nitori ifojusóna tỉ ẹda nduro dè iñhàn 
awon omọ Olorun. 

20 Nitori a tẹri eda ba fun asan, kỉ ise ifẹ rè, 
sugbọn nitori eniti o tẹ ori rè ba, nỉ ireti, 

21 Nitori a ó sọ eđa tikalare di omnira kuro 
nỉnu eẹrú idibaje, sỉ omnira ogo awon omo 
Olorun. 

22 Nitori awa mò pe gbogbo da li o jumọo 
nkerora tỉ o sỉ nrobi pò tỉti đi isisiyi. 

23 Kì sỉ ise awon nikan, sugbọn awa tỉikara— 
wa peẹlu, tỉ o nỉ akóso Emií, ani awa tikarawa 
nkerora ninu ara wa, awa nduro dè isọdomọ, 
ani idande ara wa. 

24 Nitori ireti li a ñ gbà wa là: sugbọn ireti 
tỉ a bá ri kì ise ireti: nitori tani nreti ohun tỉ o 
bá ri? 


ROMU 8,9 
25 Sugbọn bỉ awa ba nreti eyi tỉ awa kò ri, 
njẹ awa nñi sũru duro đè e. 

28 Bệ gẹgẹ li Emí pẹlu sỉ nràn ailera wa 
lọwo: nitori a kò mò bỉ ã tỉ igbadura gẹge bi o 
tỉ yẹ: sugbọn Emií tikararè ni irora tỉ a kò le ñi 
eẹnu sọ bèbẹ fun wa. 

?? Eniti o sỉ nwá inu okàn wo, o mò ohun tỉ 
inu Emí, nitorii o mbẹebẹ fun awọon enia 
mimó gegẹ bỉ ife Olorun. 

28 Awa sỉ mò pe ohun gbogbo lỉ o ngỉisẹ pò 
Sỉ rere fun awon tỉ o fe Olọrun, ani fun awon 
eẹniti a pè gege bỉ ipinnu rè. 

29 Nitori awon eniti o tỉ mò tẹlẹ, li o sỉ tỉ 
yàn telẹ lati rỉ bi aworan Omo rè, kỉ on le j 
akobi larin awon arakunrin pupọ. 

30 Awon tỉ o sỉ tỉ yàn telẹ, awon lỉ o sỉ tỉ pè: 
awon eniti o sỉ tỉ pè, awon li o sỉ tỉ dalare: 
awon eniti o sỉ tỉ dalare, awon li o sỉ tỉ se logo. 

3! Njẹ kili awa o ha wi sỉ nkan wonyi? Bi 
Olorun bá wà fun wa, tani yio kọ oju ija sỉ wa? 

32 Eniti kò da Qmọ on tỉkararè sỉ, sugbọn tỉ 
o jowo rè lọwo fun gbogbo wa, vỉo ha tỉ se tỉ 
kì yio fun wa li ohun gbogbo pẹlu rè lọfẹ? 

33 Tani yio ha kà ohunkohun sỉ ọrùn awon 
ayanfe Olorun? Ihase Olorun tỉ ndare? 

34 Tali eniti ndẹbi? Ihase Kristi Jesu tỉ o kú, 
kỉ a sa kuku wipe tỉ a tỉ ji dide kuro ninu okú, 
eniti o sỉ wà lỉ owó otun Olorun, tỉ o sỉ nbèbẹ 
fun wa? 

35 Tani yỉo ha yà wa kuro nỉnu ifẹ Kristi? 
iponju ni, tabi wahalà, tabi inunibini, tabi 
ìyan, tabi ìhoho, tabi ewu, tabi idà? 

38 Gẹepge bỉ a tỉ kọ ọ pe, Nitori rẹ li a se npa 
wa kú lỉ gbogbo ojo; a nkà wa sỉ bỉ agutan fun 
pipa. 

37 Sugbọn ninu gbogbo nkan wonyỉ awa jù 
eniti o segun lọ nipa eniti o fẹ wa. 

38 Nitori o da mi loju pe, kì ise ikú, tabi ìye, 
tabi awon angeli, tabi awon ïjoye, tabi awon 
alagbara, tabi ohun ìgba isisiyi, tabi ohun ìgba 
tỉ mhò, 

39 Tabi òke, tabi ogbun, tabi ẹda miran kan 
nỉ yỉo le yà wa kuro nỉnu ifẹe Olorun, tỉ o wà 
ninu Kristi Jesu Oluwa wa. 


1OTITO li emi nsọ ninu Kristi, emi kò 
seke, okàn mi sỉ nje mi li ẹrí ninu Emí 
Mimó, 
?Pe mo nỉ ibinuje pupọ, ati ikãnu igba—- 
gbogbo li ọkàn mi. 
3Nitori mo fẹre le gbadura pe kỉ a ké emi 
tỉikarami kuro lọdọ Kristi, nitori awon ará mi, 
awon ibatan mi nipa tỉ ara: 


ROMU 9, 10 

4Awon eniti ise Israeli; tỉ awon eniti 
isodomo ise, ati ogo, ati majemu, ati ifunnilo— 
ñn, ati ìsin Olorun, ati awon ileri; 

5 Tỉ eniti awon baba ise, ati lati odọ awon 
eniti Kristi tỉ wá nipa tỉ ara, ẹniti o bori ohun 
gbogbo, Olorun olubukún lailai. Amin. 

5Sugbọn kì ise pe nitori orọ Olorun di 
asan. Kì sá ise gbogbo awon tỉ o tỉ inu Israell 
Wá, awon nỉ Israeli: 

7? Bệni kì ise pe, nitori nwọn jẹ irú-omo 
Abrahamu, gbogbo wọn li omọ: sugbọn, Ninu 
Isaaki li a ó tỉ pè irú—-omọo rẹ. 

8 Eyini ni pe, ki ise awon omọo nipa tỉ ara, ni 
omọ Olorun: sugbọn awon omo ileri li a kà ni 
irú-omo. 

3Nitori òrọ ileri li eyi, Niwoyi amodun li 
emi ó wá; Sara yio sỉ ni omokunrin. 

19 Kì sỉ ise kÌki eyi; sugbọn nigbati Rebekka 
pelu lóyun fun enikan, fun Isaaki baba wa; 

1INitori nigbati a kò tỉ ibí awon ọmọ na, 
bệni nwọn kò tỉ ise rere tabi buburu, (ki 
ipinnu Olorun nipa tỉ iyanfe ki o le duro, kì 
ise nipa tỉ isẹ, bikose tỉ eni ti npè nỉ;) 

12A tỉ sọ fun u pe, Egbọn ni yio ma sìn 
aburo, 

13 Gegẹ bỉ a tỉ kọ ọ pe, Jakobu ni mo feran, 
sugbọn Esau ni mo korira. 

14 Njẹ awa o ha tỉ wi? Aisododo ha wà lọdọ 
Olorun bị? Ki a má ri. 

15 Nitori o wi fun Mose pe, Emi ó sãnu fun 
ẹniti emi ó sanu fun, emi o sỉ se iyónu fun 
ẹniti emi o se iyónu fun. 

16Njẹ bệni kì ise tỉ eniti o fẹ, kì sỉ ise tỉ 
ẹniti nsáre, bikose tỉ Olorun tỉ nsãnu. 

1? Nitori iwe-mimó wïi fun Farao pe, Nitori 
eyiyi na ni mo se gbé ọ dide, ki emi ki o le ñ 
agbara mi hàn lara rẹ, ki a sỉ le mã ròhin 
oruko mi ká gbogbo aiye. 

18 Nitorina li o se ngãnu fun eniti o wù u, 
eniti o wù u a sỉ mu u li okàn le. 

19 Iwo o sỉ wi fun mỉ pe, Kili ó ha tun ba nỉ 
Wi sỉ? Nitori tali o ndè ife rè lòna? 

29 Bệkọ, iwo enia, tani iwo tỉ nda Olorun 
lohùn? Ohun tỉ a mọ a ha mã wïi fun eniti tỉ o 
mọ ọ pé, Ẽse tỉ iwo ñ mọ mi bayi? 

#1! Amòkoko kò ha li agbara lori amò, ninu 
ìsu kanna lati se apakan li ohun elo sỉ olá, ati 
apakan li ohun elo sỉ ailolá? 

22 Nje bi Olorun ba fe fï ibinu rệ hàn nkọ, tỉ o 
Sỉ fe sọ agbara rè đi mimò, tỉ o sỉ mu suru pupọ 
fun awon ohun elo ibinu tỉ a se fun iparun; 

23 Ati ki o le sọ orò ogo rè di mimò lara 
awon ohun elo ãnu tỉ o tỉ pèse saju fun ogo, 


24 Ani awa, tỉ o tỉ pè, kì ise ninu awon Ju 
nikan, sugbọn ninu awon Keferi pẹlu? 

25Bi o tỉ wi pẹlu ni Hosea pe, Emi ó pè 
awon tỉ kì ise enia mi, li enia mi, ati ẹniti ki 
ise ayanfe li ayanfe. 

2§Yio sị se, nỉ ibi tỉ a gbé tỉ sọ fun wọn pe, 
Enyin kì ise enia mi, nibè li a o gbé pè wọn li 
omọo Olorun alãye. 

2?Isaiah si kigbe nitori Israeli pe, Bi iye 
awon omọo Israeli bá ri bi iyanrin okun, apa— 
kan li a ó gbala. 

28 Nitori Oluwa yio mu orọ rè sẹ lori ilẹ 
aiye, yio pari rè, yio sỉ ke e kúru li ododo. 

28 Ati bi Isaiah tỉ wi tẹle, Bikose bỉ Oluwa 
awon Omo-ogun tỉ ñ irú-omo silẹ fun wa, 
awa iba tỉ dabi Sodormu, a ba sỉ tỉ sọ wa dabi 
Gomora. 

390 Njẹ kili awa o ha wi? Pe awon Keferi, tỉ 
kò lepa ododo, oọwó wọn tè ododo, sugbọn 
ododo tỉ o tỉ inu igbala wá ni. 

3! Sugbọn Israeli tỉ nlepa oñn ododo, ọwó 
wọn kò tè oñn ododo. 

32Nitori kini? nitori nwọn ko wá a nipa 
igbagbó, sugbọn bỉ enipe nipa ise oñn. Nitori 
nwọn kọose lara okuta ikose nỉ; 

33 Gege bỉ a tỉ kọ ọ pe, Kiyesi ¡, mo gbé 
okuta ikose ati àpata idugbolu kalẹ ni Sioni: 
ẹnikeni tỉ o ba sỉ gbà a gbọ, oju kì yỉo tỉ i. 

1ARÁ, ifẹ okàn mi ati adura mi sỉ 


1 0 Olorun fun Israeli ni, fun igbala wọn. 
2® Nitori mo gbà eri wọn je pe, nwọn nỉ itara 
fun Olorun, sugbọn kì ise gẹgẹ bi ìmọ. 
3Nitori bi nwọon kò ti mọ ododo Olorun, ti 
nwọon sỉ nwá ona lati gbé ododo ara wọn kale, 
nwọn kò teriba fun ododo Olorun. 

4Nitori Kristi li opin oñn sỉ ododo fun olu— 
kuluku eniti o gbagbó. 

5 Mose sá kòwe rè pe, eniti o ba se ododo tỉ 
ise tỉ on, yio yè nipa rè. 

5 Sugbọn ododo tỉ ise tỉ igbagbó sọ bayi pe, 
Máse wi li okàn rẹ pe, tani yio goke lọ sỉ 
orun? (eyini ni, lati mu Kristi sọkale:) 

? Tabi, tani yio sokale lọ sỉ ogbun? (eyini ni, 
lati mu Kristi goke tỉ inu okú wá). 

8 Sugbọn kili o wi? ro na wà leti odọ rẹ, li 
eẹnu rẹ, ati li okan rẹ: eyini ni, òrọ igbagbó, tỉ 
awa nwasu; 

9 PPe, bỉ iwo ba ñ enu rẹ jewo ]esu li Oluwa, 
tỉ iwo sỉ gbagbó li okàn rẹ pe, Olorun jí ¡ dide 
kuro ninu okú, a o gbà ọ là. 

19 Nitori okàn li a ñ igbagbó sỉ ododo; enu li 
a sỉ ñ ijewo sỉ igbala. 


819 


1INitori iwe-mimó wipe, Enikeni tỉ o ba 
gbà a ghó ơju ki vỉo tỉ i. 

12 Nitori kò sỉ ìyato ninu Ju ati Hellene: ni— 
tori Olawa kanna I'Oluwa gbogbo wọn, o sỉ 
pò lỉ orò fun gbogbo awon tỉ nkepè e. 

13 Nitori ẹnikeni tỉ o ba sá pè oruko, Olu— 
wa, lỉ a o gbàlà. 

14 Njịẹ nwon o ha tỉ se kepe eniti nwon kò 
gbagbó? nwọn o ha sỉ tỉ se gbà eniti nwọn kò 
gburó rè rí gbó? nwọn o ha sỉ tỉ se gbó laisỉ 
oniwasu? 

15Nwon o ha sỉ tỉ se wasu, bikosepe a rán 
Won? gẹge bi a tỉ kọ ọ pe, Esẹ awon tỉ nwasu 
ihinrere alafia tỉ dara to, awon tỉ nwãsu ihin 
ayò ohun rerel 

18Sugbon kỉ ise gbogbo wọn lỉ o gbó tỉ 
ihinrere. Nitori Isaiah wipe, Oluwa, tali o gbà 
ihin wa gbó? 

1?Njẹ nipa gbigbọ nỉ igbagbó tỉ iwá, ati 
gbigbo nipa òro Olorun. 

18 Sugbon mo nỉ, Nwọn kò ha gbó bi? Bẹni 
nitõto, Ohùn wọn jade lọ sỉ gbogbo ilẹ, ati òrQ 
Won sỉ opin ilẹ aiye. 

19 Sugbọn mo nị, Israeli kò ha mò bi? Mose 
li o kó wipe, Emi o ñ awon tỉ kì ise enia mu 
nyin jowú, ati awon alaimoye enia li emi o ñ 
bỉ nyin ninu. 

20 Supbọn Isaiah tilẹ laiya, o sỉ wipe, Awon 
tỉ kò wá mi rỉ mỉ; awon tỉ kò bère mỉ lỉ a ñ mi 
hàn fun. 

?! Sugbọn nipa tỉ Israel li o wipe, Ni gbogbo 
gjọ nỉ mo nà owó mi sỉ awon alaigboran ati 


alariwisi enia. 

Í Í 1NJẸ mo nỉ, Olorun ha ta awon enia 
rè nù bỉ? Ki a má ri. Nitori Israeli li 

emi pẹlu, lati inu irú-omo Abrahamu, li èya 

Benjaminl. 

2 Olorun kò ta awon enia rè nù tỉ o tỉ mò tele. 
Tabi enyin kò mò bỉ iwe-mimó tỉ wïi niti Elijah? 
bỉ o tỉ mbèbe lọdọ Olorun sỉ Israeli, wipe, 

3 Oluwa, nwọn tỉ pa awon woli rẹ, nwọn sỉ 
tỉ wó awon pẹpe rẹ lule; emi nikansoso lỉ o sỉ 
kù, nwọn sỉ nwá emí mi. 

4 Sugbọn idahun wo li Olorun ñfun u? Mo 
tỉ kù £dégbãrin enia sile fun ara mi, awon tỉ 
kò tẹ ẽkun ba fun Baali. 

Wà nipa iyanfe tỉ ore—ofe. 

8 Bỉ o ba sỉ sepe nipa tỉ ore—ofe nỉ, njẹ kì ise 
tỉ isẹ mó: bỉ bệ kó, ore—ofe kì ise ore-ofe mó. 
Sugbọn biobasepe nipa tỉ isé ni, njẹ kì ise tỉ 
ore-ofe mó: bỉ bẹ kó, ise kì ise isẹ mó. 


ROMU 10, 11 


? Ki ha nỉ? ohun tỉ Israeli nwá kiri, on na nỉ 
kò ri; sugbọn awon eni iyanfe tỉ rỉ i, a sỉ sé 
aiya awon iyokù le: 

8 Gẹgẹ bỉ a tỉ kọ ọ pe, Olorun tỉ fun wọn lỉ 
ẹmí orun: oju ki nwọn kỉ o má le woran, ati 
etí ki nwon ki o má le gbọoran, titi o ñ di 
oni-oloni. 

9 Dafdi sỉ wipe, Jẹ ki tabili wọn ki o đi 
idekun, ati ẹgé, ati ohun ikose, ati ẹsan fun 
WOn: 

19 Ki oju Wọn kỉ o sokun, ki nwọon kỉ o má 
le riran, ki o sỉ tè ehin wọn ba nigbagbogbo. 

11Njẹ mo ni, Nwọn ha kosè kỉ nwọn kỉ o 
le subu? Ki a má ri: sugbọn nipa isubu wọn, 
igbala dé odọ awon Keferi, lati mu wọn jowú. 

12 Sugbọon bỉ isubu wọn ba di orò aiye, ati bi 
ifasehin wọn ba đi orò awon Keferi; melome— 
lo ni kíkún wọn? 

13Enyin tỉ ise Keferi li emi sa mba sọorọ, 
niwonbi emi tỉ jẹ aposteli awon Keferi, mo 
gbé oyè mi ga: 

14 Bị o le se ki emi kỉ o le mu awọon ará mi 
jowú, ati ki emi kỉ o le gbà diẹ là ninu wọn. 

15Nitori bi titanù wọn ba je ìllaja aiye, 
gbigbà wọn yio ha tỉ ri, bikose iyè kuro ninu 
okú? 

16Njẹ bi akoso ba mó, bệli akopọo: bỉ 
gbòngbo ba sỉ mó, bẹ sỉ li awon èka rè na. 

1? Sugbọn bỉ a ba yà ninu awon èka kuro, tỉ 
a sỉ ló iwo, tỉ ise igi oróro igbé sara wọn, tỉ 
iwo sỉ mba wọn pín ninu gbòngbo ati ora igi 
OTÓrO na; 

18 Máse se fefé si awon èka na. Sugbọn bi 
iwo ba nge fefé, iwo Kkó li o rù gbòngbo, 
sugbọn gbòngbo li o rù iwọ. 

19 Njẹ iwo o wipe, A tỉ fà awon èka na ya, 
nitori kỉ a le ló mi sinu rè. 

20O dara; nitori aigbagbó li a se fà wọn ya 
kuro, iwo sỉ duro nipa igbagbó rẹ. Máse gbé 
ara rẹ ga, sugbọn bèru: 

21 Nitori bi Olorun kò ba da èka-iyeka sỉ, 
kiyesara kỉ o máge alaida iwo na sỉ. 

22 Nitorina wo ore ati ikannu Olorun: lori 
awon tỉ o subu, ikannu; sugbọn lori iwo, ore, 
bi iwo ba duro nỉnu ore rè: kỉ a má ba ke iwo 
na kuro. 

23 Ati awon pelu, bỉ nwọn kò ba joko sinu 
aigbagbó, a o ló wọn sỉnu rè: nitori Olorun le 
tún wọn ló sinu rè. 

24 Nitori bi a tỉ ke iwo kuro lara igi oróro 
igbé nipa eda, tỉ a sỉ ló iwo sinu igi oróro rere 
lodi sỉ tỉ eda: melomelo lỉ a o ló awon wonyï, 
tỉ ise ẹka-iyeka sara igÌ oróro wọn? 


ROMU 11— 13 

25 Ará, emi kò sá fe kỉ enyin kỉ o wà lỉ òpe 
niti ohun ijinle yi, ki ẹnyin má ba se ológbọn 
li oju ara nyin; pe ifoju bá Israeli li apakan, titi 
kíikún awon Keferi yio fi de. 

28 Bẹli a o sỉ gbà gbogbo Israeli là; gegẹ bỉ a 
tỉ kọ ọ pe, Ni Sioni li Olugbala yio tỉ jade wá, 
yỉo sỉ yỉ aiwa-bi-Olorun kuro lọdọ Jakobu: 

27 Eyi sỉ ni majemu mi fun wọn, nigbati 
emi o mu èsẹ wọn kuro. 

28 Nipa tỉ ihinrere, otá ni nwọn nitori nyin: 
bỉ o sỉ se tỉ iyanfe ni, olufe ni nwọn nitori tỉ 
awon baba. 

#3 Nitori ailábámò li èbun ati ipe Qlọorun. 

30 Nitori gẹgẹ bỉ ẹnyin kò tỉ gbà Olorun gbó 
rỉ, sugbọn nỉsisiyi tỉ ẹnyin ri ãnu gbà nipa 
aigbagbó wọn: 

3! Gẹegẹ bệli awon wonyi tỉ o se aigboran 
nỉsisiyi, kỉ awon pẹlu ba le rỉ ãnu gbà nipa 
ãnu tỉ a ñ hàn nyin. 

32Nitori Olorun sé gbogbo wọn mọ pò 
sinu aigbagbó, kỉ o le sãnu fun gbogbo wọn. 

3Ã! ijinle orò ati ọgbón ati ìmọ Olorun! 
awamáridi idajo rè tỉ rỉ, òna rè sỉ jù awari lọ! 

34 Nitori tali o mò inu Oluwa? tabi tani ise 
ìgbimo rè? 

35 Tabi tali o kó fñifun u, tỉ a o sỉ san a pada 
fun u? 

36 Nitori lati odọ rè, ati nipa rè, ati fun u li 
ohun gbogbo: eniti ogo wà fun lailai. Amin. 


l 2 TNITORINA mo ñ iyónu Olorun bè 

nyin, ará, kỉ enyin kỉ o  ara nyin fun 
Olorun li ẹbọ ãye, mimó, itewogbà, eyi nỉ 
ise—isìn nyin tỉ o tòna. 

?Ki ẹ má sỉ da ara nyin pò mó aiye yi: 
sugbọn kỉ ẹ parada lati di tỉtun ni iro-inu 
nyin, kỉ enyin ki o le ri idi ifẹ Olorun, tỉ o 
dara, tỉ o sỉ se itewogbà, tỉ o sỉ pé. 

3Njẹ mo wi fun olukuluku enia tỉ o wà 
nỉnu nyin, nipa ore-ofe tỉ a ñfun mi, kỉ o 
máse rò ara rè jù bỉ o tỉ yẹ nỉ rirò lọ; sugbọn kỉ 
o le rò niwontun-wonsìn, bị Olorun tỉ ñ 
ìwon igbagbó fun olukuiuku. 

4 Nitori gẹgẹ bi awa tỉ li èya pipọ nỉnu ara 
kan, tỉ gbogbo èya kò sỉ ni isẹ kanna: 

5 Bẹli awa, tỉ a jé pipo, a jé ara kan ninu 
Kristi, ati olukuiuku èya ara omọnikeji rè. 
bỉ ore-ofe tỉ a ñfun wa, bỉ o se isotele nỉ, kỉ a 
mã sọtele gege bi ìwọn igbagbó; 

7? Tabi isẹ—iranse, ki a kojusi isẹ—iranse wa: 
tabi eniti nkóni, ki o kợjusi kíkó; 

8 Tabi cniti o ngbàni niyanju, sỉ igbiyanju: 


s20 


eniti o nñ funni ki o mã fï inu kan se e; eniti 
nẹe olori, ki o mã se e lỉ oju mejeji; eẹniti 
nsãnu, ki o mã ñ inu didùn $se e. 

%Ki ifẹ ki o wà li aisetan. E mã takéte sỉ 
ohun tỉ ise buburu; ẹ faramó ohun tỉ ise rere. 

10 Niti ifẹ ará, ẹ mã ñ iyónu feran ara nyin: 
niti olá, ẹ mã fi enikeji nyin saju. 

11Niti ise sise, ẹ má se olẹ; ẹ mã nỉ igbona 
okàn; ẹ mã sìn Oluwa; 

12 E mã yò nỉ ireti; ẹ mã mu sũru ninu ipọ— 
nju; ẹ mã duro gangan ninu adura; 

13 E mã pese fun aini awon enia mimó; e ñ 
ara nyin fun alejò ise. 

14E mã súre fun awon tỉ nse inunibini sỉ 
nyin: ẹ mã sure, ẹ má sỉ sepè. 

15 Awon tỉ nyò, ẹ mã ba wọn yò, awon tỉ 
nsọkun, ẹ mã ba wọn sokun. 

16 E mã wà nỉ inu kanna sỉ ara nyin. Ẹ máse 
tọju ohun gíga, sugbọn ẹ mã tẹle awon 
onirele. E máse je ológbọn lỉ oju ara nyin. 

17E máse ñ buburu san buburu fun enikeni. 
mã pèse ohun tỉ o tó niwaju gbogbo enia. 

18 Bị o le se, bỉ o tỉ wà nỉ ipa tỉ nyin, ẹ mã 
wà lỉ alafia pẹlu gbogbo enia. 

19 Olufe, ẹ máse gbẹsan ara nyin, sugbọn ẹ 
fi àye sile fun ibinu; nitori a tỉ kọ ọ pe, Oluwa 
wipe, Temi li ẹsan, emi ó gbesan. 

20 Sugbọn bi ebi ba npa otá rẹ, fun u li onje; 
bi ongbe ba ngbẹ e, fun u lỉ omi mu: nỉ sỉse bệ 
iwo ó kó eyín ina le e li ori. 

21 Mase jẹ kỉ buburu sẹegun rẹ, sugbọn fi 


Tere segun buburu. 
Í 3 1 KT olukuluku okàn kỉ o foribale fun 
awon alase tỉ o wà nỉ ipo giga. Nitori 

kò sỉ asẹe kan, bikose lati ọdọ Olorun wá: 
awon alase tỉ o sỉ wà, lati odọ Olorun lỉ a tỉ 
làna rè wá. 

2?®Nitorina eniti o ba tapá sỉ asẹ, o tapá sỉ 
1lana Olorun: awon eniti o ba sỉ ntapá, yio gbà 
ẹbi fun ara wọn. 

3Nitori awon ijoye kì ise èru sỉ isẹ rere, 
bikose sỉ isẹ buburu. Njẹ iwo ha fẹ saiberu 
ase won? se eyi tỉ o dara, iwo ó sỉ gbà iyìn lati 
odọ rè: 

4Nitori iranse Olorun nỉ ise sỉ ọ fun rere. 
Sugbon bỉ iwo ba nge buburu, bẹru; nitori kò 
gbé idà na lasan: nitori iranse Olorun nỉ ise, 
olugbesan lati sisẹ ibinu lara ẹniti nse buburu. 

5Nitorina enyin kò gbọdọ saima tẹriba, kì 
ise nitoriti ibinu nikan, sugbọn nitori eri—okàn 
pẹlu. 

S8Nitori idi eyi na li ẹ se san owo-ode pẹlu: 


821 


nỉtori irangse Olorun ni nwọn eyiyi na nỉ 
nwon mbojuto nigbagbogbo. 

TNitorina ẹ san ohun tỉ o tọ fun ẹni gbogbo: 
owo-ode fun cnii owo-ode i§e tirệ: 
owo—bode fun eniti owo—bode ise tirè; èru fun 
eniti èru ise tirè; olá fun ẹniti olá ise tirè. 

8E máse jẹ enikeni ni gbese ohun kan, 
bikosepe kỉ a feran omonikeji ẹni: nitori ẹniti 
o ba feran omonikeji rè, o kó oñn já. 

8 Nitori eyi, Iwo kò gbọdọ se pansaga, Iwo 
kò gbọdo pania, Iwo kò gbọdọ jale, Iwo kò 
gbodo jeri eke, Iwo kò gbọdọ sojukòkoro; bỉ 
ofïn miran ba sỉ wà, a ko o pọ nỉnu òrọ yỉ pe, 
Feran omonikeji rẹ bỉ ara rẹ. 

1ữ]fe kì ige ohun buburu sỉ ọmọnikeji rè: 
nỉtorina ifẹ li akója oñn. 

11 Ati eyi, bi ẹ tỉ mộ akokò pe, o tỉ to wakati 
nisisiyi fun nyin lati ji loju orun: nitori nisisiyi 
ni igbala wa sunmo etile jù igbati awa tỉ 
gbagbó lọ. 

12 Oru bukoja tan, ilẹ sỉ ferẹ mó: nỉtorina ẹ 
je ki a bó ara isẹ òkunkun silẹ, ki a sỉ gbe 
ihamora imole wò. 

13Je kỉ a mã rìn ìrin tito, bi li osán; kì ise nỉ 
iréde-oru ati nỉ imutipara, kì ise nỉ iwa-ẽri 
ati wobia, ki ise ni 1ja ati ilara. 

14 Sugbọn e gbe Jesu Kristi Oluwa wò, kỉ ẹ 
má sỉ pèse fun ara, lati mã mu ifekufe rè §ẹ. 


Í 4 1SUGBỌN ceniti o ba se ailera nỉ igba— 
gbó ẹ gbà a, li aitopinpin iạiyemeji rệ. 

?Enikan gbagbó pe on le mã jẹ ohun 
gbogbo: ẹlomiran tỉ o sỉ se alailera njẹ ewebe. 

3 Ki eniti njẹ mảse kẹgan eniti kò je; kỉ ẹniti 
kò sỉ jẹ ki o máse đá eniti njẹ lẹjo: nitori Qlọ— 
run tỉ gbà a. 

4 Tani iwo tỉ ndá ọmo-odọ elomf lẹjo? loju 
oluwa rè li o đuro, tabi tỉ o subu. Nitoto a o sỉ 
mu tu đuro: nitori Oluwa nỉ agbara lati mu u 
duro. 

5 Elomï mbuyìn fun ojo kan jù omiran lọ: 
glomĩ mbuyin fun gjo gbogbo bakanna. Ki 
olukuluku kỉ o da ara rè loju nỉ inu ara rè. 

5Eniti o ba nkiyesi ojọ, o nkiyesi ¡ fun 
Oluwa; eniti kö ba sỉ kiyesi ojọ, fun Oluwa nỉ 
kò kiyesi i. Eniti njẹun, o njẹun fun Oluwa, 
nitori o ndupẹ lọwo Olorun; eniti kò ba sỉ 
jeun, fun Oluwa nỉ kò jeun, o sỉ ndupẹ lọwo 
Olorun. 

TNitori kò sỉ ẹnikan ninu wa tỉ o wà lãye 
fun ara rè, kò sỉ sỉ ẹniti o nkủ fun ara rè. 

8Nitori bỉ a ba wà lãye, awa wà lãye fun 
Oluwa; bi a ba sỉ kủ, awa kủ fun Oluwa: nito— 


ROMU 13— 15 
Tỉna bi a wà lãye, tabi bi a kủú nỉ, tỉ Oluwa li 
awa ise. 

8Nitori iđi eyi na ni Kristi se kú, tỉ o sỉ tủn 
yè, kỉ o le jẹ Oluwa ati okủ ati alãye. 

10 Sugbon ẽse tỉ iwo fi nda arakunrin rẹ lẹjo? 
tabi ẽsitige tỉ iwo ñ nkẹgan arakunrin rẹ? 
gbogbo wa nỉ yio sá duro niwaju ité idajo Kristi. 

11 Nitori a tỉ kọ ọ pe, Oluwa wipe, Bỉ emi tỉ 
wà, gbogbo kún nỉ yio kunle fun mi, ati 
gbogbo ahọn nỉ yỉo sỉ jewo fun Olorun. 

12Njẹ nitorina, olukuluku wa nỉ yio jihin 
ara rè fun Olorun. 

13 Nitorina ẹ máse jẹ kỉ a tun mã da ara wa 
lẹj mó: sugbọn ẹ kuku mã se idajo eyi, kỉ 
enikeni máse fi ohun ikose tabi ohun idugbo— 
lu sỉ òna arakunrin rè. 

14Mo mò, o sỉ đá mi loju ninu Jesu Oluwa 
pe, kò sỉ ohun tỉ o se aimó fun ara rè: sugbọn 
eniti o ba kà ohunkohun sỉ aimó, on lỉ o se 
aimó fun. 

15 Sugbon bỉ inu arakunrin rẹ ba bajẹ nitori 
onje rẹ, njẹ iwo kò rn ninu ifẹ mó. Eniti 
Kristi kủ fun, máse fñi onje rẹ pa a kủgbe. 

18 Njẹ ẹ máse jẹ ki a mã sòrọ ire nyin nỉ 
buburu. 

17Nitori ïjgba Olorun kì ise jije ati mimu; 
bikose ododo, ati alafia, ati ayò ninu Emí Mimó. 

18 Nitori ẹniti o ba nsìn Kristi ninu nkan 
wonyï, li o se itewogbà lọdọ Olorun, tỉ o sỉ nỉ 
iyin lọdọ enia. 

19 Njẹ nitorina, ki awa kỉ o mã lepa ohun tỉ 
ise tỉ alafia, ati ohun tỉ awa o fï gbe ara wa ró. 

20 Nitori onjẹ máge bi isẹ Olorun subu. 
Ohun gbogbo lỉ o mó nỉtõto; sugbọn ibi nỉ fun 
oluwarè na tỉ o njẹun lọna ikose. 

?1!O dara kỉ a má tile je ẹran, kỉ a má mu 
waini, ati ohun kan nipa eyỉ tỉ arakunrin rẹ 
yio kose, atl tỉ a o sỉ fi sọ ọ di alallera. 

22Iwo nỉ igbagbó bỉ? ni ỉ fun ara rẹ nỉiwaju 
Olorun. Alabukun-fun ni oluwarè na tỉ ko da 
ara rè lẹbi ninu ohun tỉ o yàn. 

23Sugbon eniti o ba ngỉiyemeji, o jẹbi bỉ o 
ba jẹ, nitoriti kò tỉ inu igbagbó wá: ati ohun— 
kohun tỉ kò tỉ inu igbagbo wá, ẹsẹ nỉ. 

Í 5 1NJE o yẹ kỉ awa tỉ o lera iba mã ru 
rũ ailera awon alailera, kỉ a má sỉ se 
ohun tỉ o wũ ara wa. 

?Je ki olukuluku wa kỉ o mã se ohưn tỉ o 
wù omonikeji rè sỉ rere rè lati gbe e ró. 

3Nitori Kristi pẹlu kò se ohun tỉ o Wũ ara 
rệ; gugbọn gẹgẹ bỉ a tỉ kọ ọ pe, Ègan awon tỉ 
ngàn o subu lù mi. 


ROMU 15, 16 

#Nitori ohunkohun tỉ a tỉ kọ tẹlẹ, a tỉ kọ ọ 
fun kíko wa, pe nipa sũru ati itunu iwe— 
mimỏ kỉ a le ni ireti. 

5Njẹ ki Olorun sũru ati itunu ki o ñ fun 
nyin lati ni inu kan sỉ ara nyin gẹgẹ bi Kristi 
Jesu: 

8 Ki enyin kỉ o le ñ okàn kan ati enu kan yìn 
Olorun, Baba Jesu Kristi Oluwa, logo. 

TNitorina ẹ gbả ara nyin mọra, gẹgẹ bỉ 
Kristi tỉ gbá wa mọra fun ogo Olorun. 

8Mo sỉ wipe, a tỉ ñ Jesu Kristi se iranse 
ikola nitori otitọo Olorun, kỉ o ba le mu awon 
ileri na duro tỉ a tỉ se fun awon baba, 

8 Ati ki awon Keferi kỉ o le yìn Olorun logo 
nitori ãnu rè; gegẹ bi a tỉ kọ ọ pe, Nitori eyi li 
emi ỏ se yin ọ lãrin awon Keferi, emi o sỉ 
korin sỉ oruko rẹ. 

19 O sỉ tủn wipe, Enyin Keferi, ẹ mã yò pẹlu 
awọon enia rè. 

11 Ati pẹlu, E yìn Oluwa gbogbo enyin Ke— 
feri; ẹ sỉ kokikí rè, ẹnyin enia gbogbo. 

12IJsaiah sỉ tủn wipe, Gbòngbo Jesse kan 
mbò wả, ati ẹniti yio dide se akoso awon Ke— 
feri; on li awon Keferi yio ni ireti sỉ. 

13 Nje ki Olorun ireti kỉ o ñ gbogbo ayò on 
alafia kủn nyin ni gbigbagbọo, ki enyin kỉ o le 
pò ni ireti nipa agbara Emí Mimó. 

14 Arả mỉ, o sỉ da emi tỉikarami loju nipa tỉ 
nyin pe, enyin sỉ kun fun ore, a sỉ ñ gbogbo 
imọ kủn nyin, enyin sỉ le mã kilo fun ara 
nyin. 

15 Sugbọn, ará mi, mo fi igboiya kowe sỉ 
nyin li ọna kan, bi ẹni tun nrán nyin leti, ni— 
tori ore-ofe tỉ a tỉ ñfun mi lati odọ Olorun wá, 

18K emi ki o le se iranse Jesu Kristi sỉ 
awon Keferi, lati ta orẹ ihinrere Olorun, kỉ 
orẹ awon Keferi kỉ o le di itewogbà, tỉ a sọ di 
mimỏ nipa Emi Mimó. 

1?Nitorina mo nỉ isogo ninu Jesu Kristi 
nipa ohun tỉ ise tỉ Olorun. 

18 Emi kò sá gbọdọ sọ ohun kan ninu eyi tỉ 
Kristi kò tỉ owó se, sỉ igboran awon Keferi 
nipa òrọ ati ise, 

19 Nipa agbara isẹ-àmi ati isẹ—iyanu, nipa 
agbara Emi Olorun; tobẽ lati Jerusalermu ati 
yiká kiri ani tit ñ de Iirikoni, mo tỉ wasu 
ihinrere Kristi ni kikun. 

29 Mo du u lati mã wasu ihinrere na, kì ise 
nibiti a gbé tỉ da oruko Kristi ri, ki emi kỉ o 
máse mọ amole lori ipilẹ elomiran. 

21 Sugbọn gẹge bi a tỉ kọ ọ pe, Awon eniti a 
kò tỉ sộro rè fun, nwọn ó rỉ ¡: ati awon tỉ kò tỉ 
ghó, òye yÍo yé wọn. 


s22 


22 Nitorina pelu li àye se hả fun mi lí akoko 
wonyi lati tò nyin wá. 

23 Sugbon nisisiyi bỉ emi kò tỉ li àye mó li 
ẹkùn wonyi, bi emi sỉ tỉ fẹ gidigidi lati odủn 
mnelo wonyi lati tò nyin wá, 

24 Nigbakugba tỉ mo ba nlọ sỉ Spania, ng ó tò 
nyin wả: nitori mo nireti pe emi o ri nyin li òna 
àjo mi, ati pe ẹ o mu mỉ jả òna mi nibè lati odọ 
nyin lọ, bỉ mo ba kọ kún fun egbe nyin li apakan. 

25 Sugbọn nisisiyi mo nlọ sỉ Jerusalemu lati 
se iranse fun awon enia mimó. 

28 Nitoriti o wù awon ará Makedonia ati 
Akaia lati da owo jo fun awọon talakà awon 
enia mimó tỉ o wà nỉ Jerusalemu. 

#? Nitõto ife inu rere wọn nỉ; ajigbese wọn 
nỉ nwon sá se. Nitori bỉ o ba sepe a ñ awon 
Keferi se alajoni ninu ohun emí wọn, ajigbese 
sỉ ni wọn lati ñ nkan tỉ ara ta wọn lọre. 

28 Nitorina nígbati mo ba tỉ se eyi tan, tỉ mo 
ba sỉ tỉ di èdiđi eso yi fun wọn tan, emi ó tỉ 
odọ nyin lọ sỉ Spania. 

29 Mo sỉ mọ pe, nigbati mo ba de odọ nyin, 
emi o wả ni kikún ibukủn ihinrere Kristi. 

30 Mo sỉ bè nyin, ará, nitori Oluwa wa Jesu 
Kristi, ati nitori ife Emí, ki enyin kỉ o ba mi 
lakaka ninu adura nyin sỉ Olorun fun mỉ; 

31! Ki a le gbà mi lọwo awon alaigboran nỉ 
Judea ati ki ise—iranse tỉ mo nỉ sỉ Jerusalemu 
le je itewogbà lọdọ awon enia mimó. 

32 Ki emi ki o le ñ ayò tò nyin wá nipa ife 
Olorun, ati kỉ emi le ni itura pọ pẹlu nyïn. 

33 Nje ki Olorun alafia ki o wà pẹlu gbogbo 


nyin. Amin. 

1 ó 1MO fi Febe, arabinrin wa, le nyin 
lọwo eniti ise điakoni ijo tỉ o wà ni 

Kenkrea: 

+zKi enyin le gbà a ninu Oluwa, bỉ o tỉ yẹ 
fun awon enia mimó, kỉ enyin kỉ o sỉ ràn a 
lọwo isekise tỉ o nwá nỉ iranlowo lọdo nyin: 
nitori on pẹlu tí nẹe oluranlowo fun eni pipo, 
ati fun emi na pẹlu. 

3 E kí Priskilla ati Akuila, awon alabasise mi 
nỉnu Kristi Jesu: 

4 Awon eniti, nitori ẹmí mi, nwọn ñ orùn 
wọn lele: fun awon eniti kì ise kiki emi nikan 
li o ndupẹ, sugbọn gbogbo ijo larin awon Ke— 
feri pẹlu. 

5E sĩ kí ijo tỉ o wà nỉ ile wọn. E ki Epenetu, 
olufe mỉ ọwon, eniti ise akoso Asia fun Kristi. 

5E kí Maria, tỉ o se lãla pipo lori wa. 

7E kí Androniku ati Junia, awon ibatan mi, 
ati awon eẹgbe mi ninu tubu, awọon eniti o nỉ 


s23 


iyìn lọdọ awon Aposteli, awon eniti o tỉ wàä 
ninu Kristi saju mi pẹlu. 

8E kí Ampliatu olufe mi ninu Oluwa. 

8E kí Urbani, alabasise wa ninu Kristi, ati 
Staki olufe mi. 

19 E ki Apelle ẹniti a mò daju ninu Kristi. Ẹ 
kí awon arãle Aristobulu. 

11E kí Herodioni, ibatan mi. E kí awon 
arãle Narkissu, tỉ o wä ninu Oluwa. 

12E kí Trifena ati Trifosa, awon eniti nẹe 
lãlã ninu Oluwa. E kí Persi olufẹ, tỉ o nse Iãlã 
Pipo ninu Oluwa. 

18E kí RuÊu tỉ a yàn ninu Oluwa, ati iya rè 
ati tỉ emi. 

14 E kí Asinkritu, Flegoni, Herma, Patroba, 
Herme, ati awon arakunrin tỉ o wà pẹlu wọn. 

15 E ki Filologu, ati Julia, Nereu, ati arabin— 
rin rè, ati Olimpa, ati gbogbo awọon enia 
mimó tỉ o wà pẹlu wọn. 

18 E ñi ifenukonu mimó ki ara nyin. Gbogbo 
ijo Kristi kí nyin. 

17 Ará, emi si bệ nyin, ẹ mã sọ awon tỉ nse 
Ìyapa, ati awon tỉ nmu ohun ikosè wá lodi sỉ 
ẹkó tỉ ẹnyin kó; ẹ sỉ kuro ni isọ wọn. 

18 Nitori awon tỉ o ri bệ kö sìn Jesu Kristi 
Oluwa wa, bikose ikùn ara wọn; ÒrQ rere ati 
òrọ didùndidùn nỉ nwọn fi npa awon tỉ kò mò 
meji lỉ okàn dà. 


I.KORINTI 1 
19 Nitori igbagbó nyin tàn kale de ìbi gbogbo. 
Nitorina mo nỉ ayò lori nyin: sugbọn emi fẹ ki ẹ 
je ologbon si ohun tỉ o se rere, ki ẹ sỉ se òpe sỉ 
ohun tỉ ise buburu. 

20 Olorun alaña yio si tè Satani mọlẹ li 
atelese nyin ni lộlọ. Ore—-ofe Jesu Kristi Olu— 
wa wa ki o wà pẹlu nyin. Amin. 

?1 Timoteu, alabasise mi, ati Lukiu, ati ]a— 
soni, ati Sosipateru, awon ibatan mi, ki nyin. 

22 Emi Tertiu tỉ nkọ Episteli yi, kí nyin ninu 
Oluwa. 

23 Gaiu, bãle mi, ati tỉ gbogbo jjọ, ki nyin. 
Erastu, olutoju isura ilu, ki nyin, ati Kuartu 
arakunrin. 

24Ore-ofe Jesu Kristi Oluwa wa, ki o wà 
pelu gbogbo nyin. Amin. 

25 Njẹ fun eniti o li agbara lati ñ ẹsẹ nyin 
mulẹ gege bi ihinrere mi ati iwasu Jesu Kristi, 
gege bỉ isipaya ohun ïjinle, tỉ a tỉ pamó lati igba 
aiyeraiye, 

28 Ti a si nñhàn n¡sisiyi, ati nipa iwe-mimó 
awon woli, gege bi oñn Olorun aiyeraiye, tỉ a 
nñhàn fun gbogbo orilẹ—ede sỉ igboràn igbagbó: 

??Olorun olỏgbọn nikansoso nipase Jesu 
Kristi li ogo wà fun lailai. Amin. 

A kọ ọ sỉ awon ara Rơmu lati Kortrtti lọ, 
a Sỉ range rè lati owó Febe irange ÿọ 
tỉ o wà nỉ Kenkrea. 


EPISTELI IKINI TÍ PAULU APOSTELI 


AWON ARA KORINTI 


1PAULU, eniti a pè lati jẹ Aposteli Jesu 
Kristi nipa ife Olorun, ati Sostene ara— 
kunrin, 
# Sĩ ijo enia Olorun tỉ o wä ni Korinti, awon 
tỉ a sọ di mimó ninu Kristi Jesu, awon eniti a 
npè li enia mimỏ, pẹlu gbogbo awon tỉ npè 
oruko Jesu Kristi Oluwa wa nibigbogbo, eniti 
ise tiwon ati tỉwa: 
3 Ore—-ofe sĩ nyin, ati alafia, lati dọ Qlọrun 
Baba wa ati Oluwa wa Jesu Kristi. 
4Mo dupe lọwo Olorun mi nigbagbogbo 
nitori nyin, nitori ore-ofe Olorun tỉ a fifun 
nyin ninu Jesu Kristi; 
5Nitoripe nipase rè li a tỉ sọ nyin đi olorò l¡ 
ohun gbogbo, ninu òro-isọ gbogbo, ati ninu 
ìmọo gbogbo; 


8 Ani gẹgẹ bi a tỉ ñi idi ẹri Kristi kale ninu 
nyin: 

? Tobe tỉ enyin kò fi rèhin ninu èbunkebun; 
tỉ ẹ sỉ nreti ifarahàn Oluwa wa Jesu Kristi: 

8 Eniti yio sĩ ñ ¡di nyin kale titi de opin, ki 
ẹnyin ki o le jẹ alailegàn l¡ ojọ Oluwa wa Jesu 
Kristi. 

9 Olododo li Olorun, nipase eniti a pè nyin 
sinu ìdapo mo rè Jesu Kristi Oluwa wa. 

10 Mo si bệ nyin, ará, li orukọ Oluwa wa 
Jesu Kristi, ki gbogbo nyin mã sòro ohun 
kanna, ati ki lyapa ki o mảse sỉ ninu nyin; 
sugbọn ki a le se nyin pé ni inu kanna, ati ni 
ìmọ kanna. 

11Nitori a tỉ hàn mi nipa tinyin, arả mi, lati 
odọ awon ara ile Kloe, pe ìja mbe larin nyin. 


I.KORINTIL 1—3 

12Njẹ eyi ni mo wipe, olukuluku nyin 
nwipe, Emi ni tỉ Paulu; ati emi ni tỉ Apollo; ati 
emi ni tỉ Kefa; ati emi ni tỉ Kristi. 

13 A ha pin Kristi bi? ise Paulu li a kàn mọ 
agbelebu fun nyin bi? tabi li oruko Pauiu li a 
baptisi nyin sĩ? 

14 Mo dupẹ lọwo Olorun pe emi kò baptisi 
enikeni ninu nyin, bikose Krispu ati Gaiu; 

15 Ki enikeni ki o mảse wipe mo tỉ mbaptisi 
1 oruko emi tikarami. 

18 Mo si baptisi awon ara ile Stefana pẹlu: lẹ— 
hin eyi emi kò mò bỉ mo ba baptisi ẹlomiran 
pelu. 

1?Nitori Kristi kò rán mi lọ ibaptisi, bikose 
lati wãsu ihinrere: kì ise nipa ogbón òrọ, ki a 
máse sọ agbelebu Kristi di alailagbara. 

18 Nitoripe wère li òro agbelebu si awQn tỉ o 
ngegbé; sugbon sỉ awa tỉ a ngbalà, agbara Olọ— 
run nỉ. 

18Nitoriti a kọ ọ pe, Emi ó pa ogbón awon 
ológbọn run, emi ó sỉ sọ òye awon olóye đi asan. 

29 Ológbọn na ha da? akowe na ha da? oji— 
yan aiye yi na ha da? Olorun kò ha tỉ sọ ogbón 
aiye yỉ di wère? 

2! Nitoripe ninu ogbón Olorun niwonbi 
aiye kò ti mò nitori ogbón, o wủ Olorun nipa 
Wère iwasu lati gbà awon tỉ o gbagbó là. 

22 Nitoripe awon Ju mbère àmi, awon Hel~ 
lene si nsaferi ogbón: 

23 Supbọn awa nwasu Kristi tỉ a kàn mọ ag— 
belebu, ikosè fun awon jJu, ati wère fun awon 
Hellene, 

24 Sugbọn fun awon tỉ a pè, ati Ju ati Helle— 
ne, Kristi li agbara Olorun, ati ogbón Olorun. 

#5 Nitoripe wère Olorun gbón jủ enia lọ; ati 
ailera Olorun l¡ agbara jủ enia lọ. 

#8 E sa wo ìpè nyin, ará, bi o tỉ sepe kì ise 
òpo awon ológbọn enia nipa tỉ ara, kì ise òpọ 
awon alagbara, ki ise òpọ awon ololá li a pè: 

27Sugbọn Olorun tỉ yàn awon ohun wère 
aiye lati ñ đãmu awon ologbón; Olorun si tỉ 
yàn awon ohun ailera aiye lati ñ dãmu awon 
ohun tỉ o li agbara; 

28 Ati awon ohun aiye ti kò niyìn, ati awon 
ohun tỉ a nkẹgàn, li Olorun sỉ tỉ yàn, ani, awvon 
ohun tỉ kò sỉ, lati sọ awon ohun ti o wà đi asan: 

28 Ki o máse sỉ elẹran-ara tỉ yio sogo niwa— 
ju rè. 

39 Sugbọn nipase rè li enyin wà ninu Kristi 
Jesu, eniti Olorun ñ se ogbón, ati ododo, ati 
isodimimó, ati idande fun wa: 

31Pe, gegẹ bi a tỉ ko ọ, Eniti o ba ngogo, ki o 
mã sogo ninu Oluwa. 


s24 


2 1 ATI emi, ará, nigbati mo tò nyin wá, kì 
ise òrQ giga ati ogbón giga ni mo ñ tò 
nyin wá, nigbati emi nsòro ohun ijinlẹe Olọ— 
Tun fun nyin. 

#Nitori mo tỉ pinnu rè pe, emi kì yio mò 
ohunkohun larin nyìn, bikose Jesu Kristi, 
eniti a kàn mọ agbelebu. 

3Emi sỉ wà pẹlu nyin ni ailera, ati ni èru, 
ati ni òpolọpọ iwarìri. 

4Ati òro mi, ati iwasu mi kì ise nipa òrọ 
ogbón enia, ti a ñ nyi ni lokàn pada, bikose 
nipa iñhan ti Emí ati tỉ agbara: 

5 Ki igbagbó nyin ki o máse duro ninu ogbón 
enia, bikose ninu agbara Olorun. 

SSugbon awa nsòro ogbón larin awon tỉ o 
pé: sugbọn ki ise ogbón tỉ aiye yi, tabi tỉ awon 
olori alye yl, tỉ o đi asan: 

? Sugbọn awa nsòro ogbón Olorun ni ijinlẹ, 
ani ogbón tỉ o farasin, eyiti Olorun tỉ làna sile 
saju ipilese aiye fun ogo Wwa: 

8 Eyiti enikeni ninu awon olori aiye yỉ kò 
mò: nitori ibasepe nwọn tỉ mò ọ, nwọn kì ba 
tỉ kàn Oluwa ogo mọ agbelebu. 

9 Sugbon gẹgẹ bi a tỉ kọ ọ, pe, Ohun tỉ oju kò 
Ti, ati ti etí kò gbọ, tỉ kò sỉ wọ ọkàn enia lọ, 
ohun womni ti Olorun tỉ pèse sile fun awon tỉ o 
fẹ e. 

10 Sugbọn Olorun tỉ si wọn paya fun wa 
nipa Emi rẹ: nitoripe Emí ni nwadi ohun 
gbogbo, ani, ohun ijinle ti Olorun. 

11Nitori tani ninu enia tỉ o mò ohun enia 
kan, bikose emÍí enia tỉ o wà ninu rè? bệni kò 
sỉ enikan tỉ o mò ohun Olorun, bikose Emí 
Olorun. 

12Sugbọn awa tỉ gbà, kì ise emi tỉ aiye, 
bikose Emí tỉ ise tỉ Olorun; ki awa ki o le 
mò ohun tỉ a fifun wa l¡ ofẹ lati odọ Olorun 
Wá. 

13 Ohun na tỉ awa sỉ nsọ, kì ise ninu òrọ tỉ 
ogbón enia nkóni, sugbọn eyiti Emí Mimó fñ 
nkóni; eyiti a nñ ohun Emí we ohun Emi. 

14Sugbọn enia nipa ti ara kò gbà ohun tỉ 
Emi Olorun wọnni: nitoripe wère ni nwọn 
jasi fun u: on kò si le mò wọn, nitori nipa tỉ 
Emí li a ñ nwadi wọn. 

15Sugbọn eniti o wà nipa tỉ ẹmí nwadi 
ohun gbogbo, sugbọn kò sỉ enikeni ti iwadi rè. 

18 Nitoripe tali o mò inu Oluwa, ti yio ñ mã 


kó o? Sugbọn awa nỉ inu Kristi. 

3 1 ARẢ, emi kò sỉ le ba nyin sòro bi awon 
tỉ ise tỉ Emí, bikose bi awon tỉ ise tỉ ara, 

ani bi awon oọmo-owo nỉnu Kristi. 


2Wàra ni mo tỉ ñ bó nyin, kì ise onje: nỉtori 
ẹ kò iti le gbà a, nisisiyi na ẹ kò iti le gbà a. 

3Nitori enyin je tỉ ara sibe: nitori niwonbi 
ilara ati lja ati ìyapa ba wà larin nyin, enyin kò 
ha je tỉ ara ẹ kỏ ha sỉ nrìn gege bỉ enia? 

4Nitori nigbati enikan nwipe, Emi nỉ tỉ Pa— 
ulu; tỉ elomiran sỉ nwipe, Emi ni tỉ Apollo; 
enyin kò ha ise enia bỉ? 

5 Kini Apollo ha jẹ? kini Paulu sỉ jẹ? bikose 
awon iranse nipase eniti enyin tỉ gbagbó, ati 
olukuluku gegẹ bỉ Oluwa tỉ fun. 

8 Emi gbìn, Apollo bomirin; sugbọn Olorun 
ni nmu ibisi wá. 

7TNjẹ kì ise ẹniti o ngbìn nkankan, bệni kì 
isge eniti mbomirin; bikose Olorun tỉ o nmu 
ibisi wá. 

8Njẹ eniti ngbìn, ati eniti mbomirin, okan 
ni nwọn j2sỉ: olukuluku yio sỉ gba ère tirè 
epe bỉ isẹ tirè. 

9Nitori alabasisepo pẹlu Olorun lỉ awa: 
ogbà Olorun nỉ nyin, ile Olorun ni nyin. 

10 Gege bỉ ore-ofe Olorun tỉ a fñfun mi, bỉ 
ológbọn mòlé, mo tỉ fi ipilẹ solẹ, ẹlomiran sỉ 
nmọ le e. Sugbọn kỉ olukuluku kiyesara bỉ o tỉ 
nmọ le e. 

11 Nitori ipilẹ miran ni ẹnikan kò le ñ lele 
jù eyiti a tỉ ñ lele lọ, tỉ ise Jesu Kristi. 

12 Njẹ bi enikeni ba mọ wura, fadaka, oku— 
ta iyebiye, igl, koriko, akekù koriko le ori 
ipile yì; 

13 [sé olukuluku enia yio hàn. Nitori ojo na 
yio fï ï hân, nitoripe ninu iná li a o ñ ¡ hàn; iná 
na yio sỉ dán isẹ olukuluku wò irú eyiti ise. 

14 Bỉ isẹe eẹnikeni tỉ o tỉ se lori rè ba duro, on 
ó gbà ère. 

15Bi isẹ eẹnikení ba jóna, on a pàdanủ: 
sugbọn on tikararè li a o gbalà, sugbọn bỉ eni 
nlà iná kọoja. 

18 Enyin kò mò pe tẹmpili Olorun l¡ enyin 
i§e, ati pe Emí Olorun ngbe inu nyin? 

1? Bi enikan bá ba tẹmpili Qlorun jẹ, on nỉ 
Olorun yio parun; nỉtoripe mimó nỉ tẹmpili 
Olorun, eyiti enyin je. 

18 Ki enikeni máse tàn ara rè jẹ. Bỉ ẹnikẹni 
nỉnu nyin laiye yi ba rò pe on gbón, e je kỉ o 
dí asiwere, kí o le ba gbón. 

19 Nitori ọgbón aiye yÌ wèrè nỉ lọdọ Olọ— 
run. Nitori a tỉ kọ ọ pe, Eniti o mu awon 
ologbón ninu arekereke wọn. 

29A sỉ tún kọ ọ pe, Oluwa mò ero ironu 
awon ologbón pe, asan ni nwọn. 

#1 Nitorina ki enikeni máse sogo ninu enia. 
Nitori tinyin li ohun gbogbo, 


ILKORINTL 3, 4 
22 Iba se Paulu, tabi Apollo, tabi Kefa, tabi 
aiye, tabi ìye, tabi ikú, tabi ohun isisiyi, tabi 
ohun igba tỉ mbò; tinyin ni gbogbo wọon; 
23 Enyin sỉ ni tỉ Kristi; Kristi sỉ ni tỉ Olọrun. 


1JE ki enia ki o ma kà wa bệ bỉ irange 
Kristi, ati iriju awon ohun ïjinle Olorun. 

2 Pelupelu a mbere lọwọ iriju pe kỉ oluwarè 
na ki oje olõtọ. 

3 Sugbọon, ohun kikini ni fun mỉ pe, ki ẹ mã 
se idajo mi, tabi ki a mã se idajo mi nipa idajo 
enia: nitoto emi kò se idajo emi tikarami. 

4Nitoriti emi kò mò ohunkohun sỉ ara mi; 
sugbọn a kỏ tỉ ipa eyi đá mi lare: Sugbọn eniti 
nạge idajo mi li Oluwa. 

5 Nitorina, ẹ máse se idajo ohunkohun saju 
akokò na, tỉt Oluwa yio f de, eniti yio mu 
ohun òkunkun tỉ o farasin wá sỉ imole, tỉ yio 
sỉ ñ ìmọ okàn hàn: nigbana li olukuluku yio sỉ 
ni iyìn tirè lọdọ Olọorun. 

®Nje ará, nkan wonyi ni mo tỉ f se apere 
ara mi ati Apollo nitori nyin; ki enyin kỉ o le tỉ 
ipa wa kó kỉ ẹ mase ré ohun tỉ a tỉ kọwe rè 
koja, ki ẹnikan ninu nyin kỉ o máse tỉ itori 
ẹnikan gberaga sỉ enikeji. 

TNitori tali o mu ọ yàto? kini iwo sỉ ní tỉ 
iwo kò tỉ gbà? nịẹ bi iwo ba sỉ tỉ gbà a, éhatise 
tỉ iwo fi nhale, bỉ ẹnipe iwo kò gbả a? 

8A sá té nyin lọrủn nisisiyi, a sá tỉ sọ nyin 
đi olorò nisisiyi, enyin tỉ njoba laisi wa: iba sỉ 
wu mi ki enyin kỉ o joba, kỉ awa ki o le jtmo 
joba pẹlu nyin. 

9 Nitori mo rò pe Olorun tỉ yan awa Aposteli 
kehin bi awon eniti a dalebi ikú: nitoriti a ñ wa 
se iran wò fun aiye, ati ftun angeli, ati fun enia. 

10 Awa jẹ asiwere nitori Kristỉ, sugbọn en—~ 
yin je ologbón ninu Kristi; awa jẹ alailera, 
sugbọn enyin jẹ alagbara; cnyin jẹ ololá, 
sugbọon awa je eni ègan. 

11 Ani ti ñ di wakati yi li ebi npa wa, tỉ 
òrungbe sỉ ngbẹ wa, tỉ a sỉ wà ni ihoho, tỉ a Sỉ 
nlủ wa, tỉ a kò sỉ ni ibugbé kan; 

12 Tỉ a nge lãlã, a ni owó ara wa sise: nwon 
ngàn wa, awa nsure; nwọn nẹe inunibini sỉ 
wa, awa nforitì i: 

13 Nwon nkẹgàn wa, awa mbèbe: a se wa bỉ 
ohun egbin aïye, bỉ ẽri ohun gbogbo titi đi isi— 
sửyi. 
14Emi kò kòwe nkan wonyÌ lati ñ dơjut 
nyin, sugbọn lati kìlọ fun nyin bỉ awon mo rni 
ayante. 

15 Nitori bi ẹnyin tiẹ nỉ ẹegbarun olukoni 
ninu Kristi, sugbọn eẹnyin kò ni baba pipọ: 


I.KORINTIL 4—6 
nitoripe ninu Kristi Jesu ni mo tỉ ñ ïhinrere bí 
nyin. 

16Nitorina mo bè nyin, ẹ mã se afarawe 

mi. 
1? Nitorina ni mo se rản Timoteu sỉ nyin, 
ẹniti ise omo mi olufe ati olododo ninu Olu— 
Wwa, eniti yio ma mu nyin ranti òna mi tỉ o wà 
ninu Kristi, gẹgẹ bi mo tỉ nkóni ninu gbogbo 
ljo nibigbogbo. 

18Sugbọn awon elomiran gberaga ninu 
nyin, bi enipe emi kì yio tọ nyin wá mộ. 

19 Sugbọn emi ỏ tò nyin wá nỉ lộlo yi, bi 
Oluwa ba fẹ; kì sỉ ise òrọ awon tỉ ngberaga li 
emi o mò, bikose agbara. 

2ÐNitori ijoba Olorun kì ise ninu òro, 
bikose ninu agbara. 

#1 Kili enyin nfe? emi ỏ ha tò nyin wả tỉ emi 


tỉ kùmo bị, tabi ni ife, ati emí inututủ? 

5 1A nröhin rệ kale pe, àgbere wà larin 
nyin, ati irủ àgbere tỉ a kò tile gburo rè la— 

rin awon Keferi, pe enikan ninu nyin fẹ aya 

baba rè. 

? Enyin si nfề soke, enyin kò kuku kãnu ki a 
le mu eniti o hu iwa yi kuro larin nyin. 

3Nitori lõto, bi emi kö tỉ sĩ lọđọ nyin nipa tỉ 
ara, sugbọn tỉ mo wà pẹlu nyin nipa tỉ ẹmí, 
mo tỉ se iđajo eniti o hu iwà yi tan, bi ẹnipe 
mo wà lọdọ nyin. 

4Li oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nigbati 
ẹnyin ba pejo, ati eẹmi mi, pẹlu agbara Jesu 
Kristi Oluwa wa, 

% Ki ẹ ñ irủ enia bệ le Satani lọwo fun ipa— 
run ara, ki a le gbà emí là li ojo Jesu Oluwa. 

8[seféfe nyin kò dara. Enyin kò mò pe 
iwukara die ni imu gbogbo iyefun di wiwu? 

TNitorina ẹ mu iwukara atijo kuro ninu 
nyin, ki ẹnyin ki o le j€ iyefun titun, gẹgẹ bi 
enyin tỉ jệ aiwukara. Nitori a tỉ fi irekoja wa, 
ani Kristi, rubo fun wa. 

8Nitorina ẹ jẹ kỉ a se ajo na, kì ise pẹlu 
iwukara atijo, bệni ki ise pẹlu iwukara aran— 
kàn ati iwa buburu; bikose pẹlu aiwukara 
ododo ati otito. 

3 Emi tỉ kowe sỉ nyin ninu iwe mi pe, ki ẹ 
máse ba awon àgbere kẹgbẹ pò: 

19 Supbọn kì ise pẹlu awon àgbere aiye yi 
patapata, tabi pẹlu awon olojukòkoro, tabi 
awon alonilowogbả, tabi awon aborisa; nitori 
nigbana ẹ kò le saima tỉ aiye kuro. 

11 Sugbọn nïsisiyÌ mo kowe sỉ nyin pe, bị 
enikeni tỉ a npè ni arakunrin ba jẹ àgbere, 
tabi olojukòkoro, tabi aborisa, tabi ẹlẹgàn, 


tabi omutipara, tabi alonilowogbà; ki ẹ máse 
ba a kẹegbe; irủ eni bệ ki ẹ má tile ba a jeun. 

12 Nitori ewo nỉ temi lati mã se iđajo awon 
tỉ mbẹ lode? ki ha se awon tỉ o wà ninu li en— 
yin se idajo wọn? 

13 Sugbọn awon tỉ o wà lode li Olorun nẹe 
idajo wọn. E yọ enia buburu na kuro larin ara 
nyin. 


ó 1ENIKẸNI ninu nyin, tỉ o ni òran kan sỉ 
enikeji rẹ, ha gbọdọ lọ pè e li ejo niwaju 
awon alaisõto, ki o má sỉ jẹ niwaju awon enia 
mimó? 

?Enyin kò ha mò pe awon enia mimó ni 
yio se idajo aiye? Njẹ bi o ba sepe a ó tipase 
nyin se idajo aiye, enyin ha se alaiye lati se 
idajo awon òran tỉ o kere julo? 

3E kö mò pe awa nỉ yio se idajo awon an— 
geli? melornelo l¡ ohun tỉ ise tỉ aiye yi? 

4Njẹ bi enyin ni yio ba se idajo ohun tỉ ise 
tỉ aiye yi, enyin ha nyan awon tỉ a kò kà sỉ 
Tara ninu ijo se onidajo? 

5 Mo sọ eyi fun itiju nyin. O ha le jẹ bệ pe 
kò sỉ ologbọn kan ninu nyin tỉ yio le se idajo 
larin awon arakunrin rè? 

5 Sugbọn arakunrin npè arakunrin li jọ, ati 
eyini niwaju awon alaigbagbó. 

?Nịe nisisiyl, abuku ni fun nyin patapata pe 
enyin mba ara nyin se ejo. se tỉ ẹnyin kò 
kuku gbà ìya? ẽse tỉ enyin kö kuku je ki a rệ 
nyin je? 

8 Sugbọn enyin njẹni nỉ lya, ẹ sì nrệ nỉ jẹ, 
ati eyini awon arakunrin nyin. 

%Enyin kò mò pe awọon alaisõto kì yio jo— 
gun ijoba Olorun? Kì a má tàn nyin jẹ: kì ise 
awon àgbere, tabi awon aborisa, tabi awon 
pansaga, tabi awon alailera, tabi awon ti nñi 
okunrin bà ara wọn jé, 

19 Tabi awon olè, tabi awon olojukòkoro, 
tabi awon omuti, tabi awon elegàn, tabi awon 
alonilowogbả ni yio jogủn ijoba Olorun. 

11 Bệ li awon elomiran nỉnu nyin sỉ tỉ je rí: 
sugbọn a tỉ wệ nyin nủ, sugbọn a tỉ sọ nyin đi 
mimó, sugbọn a tỉ da nyin lare lỉ oruko Jesu 
Kristi Oluwa, ati nipa Emí Olorun wa. 

12Ohun gbogbo li o yẹ fun mi, sugbọn ki 
ise ohun gbogbo li o li ère: ohun gbogbo li o 
yẹ fun mi, sugbọn emi kì yio je ki a fi mi sabe 
agbara ohunkohun. 

13 Onjẹe fun inu, ati inu fun onje: sugbọn 
Olorun yio ñi opin sỉ ati inu ati onje. Sugbọn 
ara kì ise tỉ agbere, bikose fun Oluwa; ati 
Oluwa fun ara. 


827 


14 Sugbon Olorun tỉ jí Oluwa dide, yio sỉ jí 
awa dide pẹlu nipa agbara rè. 

15 Enyin kò mò pe èya-ara Kristi li ara nyin 
se? njẹ emi o ha mu èya-ara Kristi, ki emi kỉ 
o sỉ ñ se èya-ara àgbere bỉ? kỉ a má rỉ. 

16 Tabi, enyin kò mò pe eniti o ba dàpọ mó 
àgbere di ara kan? nitoriti o wipe, Awon me— 
jeji ni yio đi ara kan. 

1? Sugbọn eniti o dàpọ mó Oluwa di emí kan. 

18E mã sá fun àgbere. Gbogbo èse tỉ enia 
nđá o wà lode ara; sugbọn eniti o nse àgbere 
ngè sỉ ara on tikararè. 

18 Tabi, enyin kò mò pe ara nyin nỉ tẹmpili 
Emí Mimó, tỉ mbẹ nỉinu nyin, tỉ enyin tỉ gbà 
lọwo Olorun? enyin kì sỉ ise tỉ ara nyin, 

20 Nitori a tỉ rà nyin nỉ iye kan: nitorina ẹ 
yìn Olorun logo nỉnu ara nyin, ati ninu mí 
nyin, tỉ ise tỉ Olorun. 


1NƑẸ niti awon ohun tỉ ẹ tỉ kọwe: O dara 
fun okunrin ki o má fi ọwo kàn obinrin. 

2 §ugbọn nitori àgbere, ki olukuluku ki o ni 
aya tirè, ati ki olukuluku kỉ o sỉ ni ọkọ tirè. 

3 Ki gkọ kỉ o mã se ohun tỉ o yẹ sỉ aya: bệ 
gege sỉ li aya pẹlu sỉ okọ. 

4 Aya kò li agbara lori ara rè, bikose ọkọ: bệ 
gege lỉ ọkọ pẹlu kò sỉ li agbara lori ara rè, 
bikose aya. 

5 E máse fà sehin kuro lọdọ ara nyin, bikose 
nipa iñimosokan, ki enyin ki o le fi ara nyin 
fun àwe ati adura; kỉ enyin kỉ o sỉ tún jùmo 
pade, kỉ Satani kỉ o máse dán nyin wò nitori 
aimaraduro nyin. 

8 Sugbọn mo sọ eyỉ bỉ imoran, kì ise bi ase. 

7Nitori mo fẹ kỉ gbogbo enia ki o dabi emi 
tikarami. Sugbọn olukuluku enia ni èbun tirè 
lati odọ Qlorun wá, okan bỉ irú eyi, ati ekeji bỉ 
irú eyini. 

8 Sugbọn mo wi fun awon apón ati opó pe, O 
dara fun wọn bỉ nwọn ba wà gẹge bỉ emi tỉ wà. 

9Sugbọn bỉ nwon kò bá le maraduro, ki 
nwọn kỉ o gbeyawo: nitori o san lati gbeyawo 
jù ati se ifekufe lọ. 

10 Sugbọn awon tỉ o tỉ gbeyawo ni mo sỉ 
pase fun, sugbọn kì ise emi, bikose Oluwa, Ki 
aya máse ñ okọ rè sile. 

11 Sugbọn bỉ o bá sỉ fï ¡ silẹ ki o wà lỉ ailoko, 
tabi ki o ba okọ rè làja: ki okọo ki o máse kò aya 
rè silẹ. 

12 Sugbon awon iyokù ni mo wi fun, kì ise 
Oluwa: bỉ arakunrin kan ba lỉ aya tỉ kò 
gbagbó, bỉ inu rè ba sỉ dùn lati mã ba a gbé, kỉ 
on máse kò ọ sile. 


I.KORINTIL 6, 7 
13 Ati obinrin tỉ o ni oko tỉ kò gbagbó, bi inu 
rè ba sỉ dùn lati mã ba a gbé, ki on máse ñï ï sile. 

14 Nitoriti a sọ alaigbagbó oko na di mimó 
nỉnu aya rè, a sỉ sọ alaigbagbó aya na di mimó 
nỉnu okọ rè: bikose bệ awon omo nyin iba jẹ 
alaimó; sugbọn nỉsisiyi nwọn đi mimó. 

15 Sugbọn bỉ alaigbagbó na ba lọ, je kỉ o mã 
lọ. Arakunrin tabi arabinrin kan kò sỉ labe 
ìde, nitori irú òran bawonmni: sugbọn Olorun 
pè wa sỉ alafia. 

16 Nitori iwo tỉ se mò, iwo aya, bỉ iwo ó gbà 
okọ rẹ là? tabi iwo tỉ se mò, iwo okọ, bi iwo ó 
gbà aya rẹ là? 

1? Sugbọn gegẹ bi Olorun tỉ pín fun olukulu— 
ku enia, bi Oluwa tỉ pè olukuluku, bệni kỉ o sỉ 
mã rìn. Bệni mo sỉ ngse ìlana ninu gbogbo ïjo. 

18 A ha pè enikan tỉ o tỉ kọla? ki o má sỉ se 
đi alaikola. A ha pè ẹnikan tỉ kò kọola? kỉ o 
máse kọla. 

18 [kola ko jẹ nkan, ati aikola kò jẹ nkan, 
bikose pipa oñn Olorun mó. 

20 Ki olukuluku enia duro ninu ìpe nipase 
eyỉ tỉ a tỉ pè e. 

2! A ha pè ọ, nigbati iwo jẹ erú? máse kà a sỉ: 
sugbọn bỉ iwo ba le di omnira, kuku se eyini. 

22 Nitori eniti a pè ninu Oluwa, tỉ ise erú, o 
đi ẹni omnira tỉ Oluwa: gẹgẹ bệ li ẹniti a pè tỉ 
o jẹ omnira, o di ẹrú Kristi. 

23 A tỉ rà nyin ni iye kan; ẹ máse di erú enia. 

24 Ará, ki olukuluku enia, nỉnu eyi tỉ a pè e, 
ki o duro ninu okanna pẹlu Olorun. 

25 Sugbọn nipa tỉ awon wundia, emi kò nỉ 
ase Oluwa: sugbọn mo fun nyin nỉ imoran bỉ 
eẹniti o ri ãnu Oluwa gbà lati jẹ olododo. 

28 Nitorina mo rò pe eyỉ dara nitori wahalà 
isisiyi, eyini ni pe, o dara fun enia kỉ o wà bệ. 

27A tỉ dè ọ mó aya rỉ bi? máse wá òna lati tú 
kuro. A tỉ tú ọ kuro lọwQ aya bi? máse wá aya nI. 

?8Sugbọn bỉ iwo ba sỉ gbeyawo, iwo kò 
dẹse: bỉ a ba sỉ gbé wundia nỉ iyawo, on kò 
dẹse. Sugbọn irú awon wonni yio ni wahalà 
nipa tỉ ara: sugbọn mo đá nyin sỉ. 

289Sugbọn eyi ni mo wi, ará, pe kukuru li 
dabi ẹnipe nwọn kò nỉ rí; 

30 Ati awon tỉ nsọkun, bỉ énipe nwọon kò 
sokun rí; ati awon tỉ nyò, bi enipe nwọn kò yò 
rí; ati awon tỉ nrà, bi enipe nwọn kò nỉ rí; 

31 Ati awon tỉ niò ohun aiye yỉ bỉ ẹniti kò 
saseju: nitori asa aiye yi nkoja lọ. 

32Sugpbọn emi níẹ ki cnyin kỉ o wà laise 
aniyàn. Eniti kò gbeyawo ama tọju ohun tỉ ise 
tỉ Oluwa, bỉ yỉo tỉ se le wù Oluwa: 


I.KORINTI 7—9 

33 Sugbọn eniti o gbeyawo ama $e itoju 
ohun tỉ ise tỉ aiye, bi yio tỉ se le wù aya rè. 

34 lyato si wà pẹlu larin obinrin tỉ a gbe ni 
iyawo ati wundia. Obinrin tỉ a kò gbe ni iya— 
Wwo a mã toju ohun tỉ ise tỉ Oluwa, ki on ki o le 
j€ mimó li ara ati li emí: sugbọn eniti a gbé ni 
iyawo a ma tọju ohun tỉ ise tỉ aiye, bi ylo tỉ se 
le wù oko rệ. 

35 Eyi ni mo sỉ nwi fun ère ara nyin; kì ise 
lati dekun fun nyin, sugbọn nitori eyi tỉ o tó, 
ati ki enyin ki o le mã sin Oluwa laisi ìya— 
pa-okàn. 

38 Sugbọn bi ẹnikan ba rò pe on kò se ohun 
tỉ o yẹ sỉ wundia omobinrin rè, bị o ba tỉ di 
obinrin, bi o ba sỉ tọ bệ, je ki o se bi o tỉ fe, on 
kò dẹse: je ki nwọon gbé iyawo. 

37 Sugbọn eniti o duro sinsin ni okàn rè, tỉ 
ko ni aigbodo máse, sugbọon tỉ o li agbara lori 
ife ara rè, tỉ o sỉ tỉ pinnu li okàn rè pe, on o pa 
Wwundia omobinrin on mó, yio se rere. 

38 Bệ sỉ li eniti o ñ wundia omobinrin funni 
ni igbeyawo, o se rere: sugbọn eniti kò ñ fun— 
ni ni igbeyawo se rere jù. 

39 A ñ oñn dè obinrin niwon igbati oko rè 
ba wà lãye; sugbọn bi ọko rè ba kú, o đi om— 
nira lati ba enikeni tỉ o wù u gbeyawo; kìki 
ninu Oluwa. 

40 Sugbọn gẹgẹ bi imộ mi, alabukun-fun 
julo ni bi on ba duro bệ: emi pẹlu sỉ rò pe mo 
li Emi Olorun. 


8 1 SUGBỌN niti awon nkan tỉ a ñi rubọ sỉ 
orisa, a mò pe gbogbo wa li o ni ìmọ. Ìmo 
a mã fè, sugbọn ifẹ ni gbe—ni—ro. 

#Bi ẹnikan ba sỉ rò pe on mò ohun kan, kò 
tỉ imò bi o tỉ yẹ tỉ iba mò. 

3 Sugbọn bi ẹnikeni ba fe Olorun, oluwarè 
li o đi mimò fun u. 

4 Nitorina niti jijẹ awon nkan tỉ a ñ rubọ sỉ 
Oorisa, a mò pe ohun asan li orisa li aiye, ati pe 
kò si Olorun miran bikose okansoso. 

% Nitoripe bi awon tỉ a npè li olọrun tile wà, 
iba se li orun tabi li aiye (gẹge bi òpọ olorun tỉ 
Wà ati òpọ oluwa,) 

5Sugbọn fun awa Olorun kan ni mbẹ, 
Baba, lọwo eniti ohun gbogbo tỉ wá, ati tỉ 
eniti gbogbo wa ise; ati Oluwa kansoso Jesu 
Kristi, nipase eniti ohun gbogbo wà, ati awa 
nipase rè. 

7§ugbọn ìmo yi kò sỉ ninu gbogbo enia: 
sugbọn awon elomiran tỉ o tỉ mborisa pẹ titi fi 


eri-okàn wọn tỉ o se ailera sỉ di alaimó. 


8 Sugbọn onje ki yio mu wa sunmọo Olorun: 
nitoripe kì ise bi awa ba jẹ li awa san ju; tabi 
bi awa kò sỉ jẹ li awa buru ju. 

3 Sugbọn ẹ mã kiyesara ki omnira nyin yi 
ki o máse đi ohun ikose fun awon tỉ o se ai— 
lera. 

10 Nitoripe bi ẹnikan ba ri tỉ iwo tỉ o ni mo 
ba joko tì onje nỉ ile orisa, bỉ on ba se alailera, 
okan rè kì yio ha duro lati mã je nkan wonni tỉ 
a ñrubọ sỉ orisa? 

11 Ati nipa ìmọ rẹ li alailera arakunrin, ni— 
tori eniti Kristi se kú, yio ñ segbé? 

12Sugbọn nigbati ẹnyin ba ngè sỉ awon 
arakunrin bế, ti ẹ si npa okàn wọn tỉ ise ailera 
lara, enyin ngè si Kristi. 

13Nitorina, bi onje ba mu arakunrin mi 
kosè, emi kì yio sỉ jẹ ẹran mó titi lai, ki emi 
má bà mu arakunrin mi kosè. 


1 APOSTELI kó emi ise bi? emi kò ha wà 
li omnira? emi ko tỉ ri Jesu Kristi Oluwa 
Wwa? isẹ mi kó enyin ise ninu Oluwa? 

?Bi emi ki ise Aposteli fun awon elomiran, 
sugbọn dajudaju Aposteli li emi ise fun nyin: 
nitori èdidi isẹ Aposteli mi li ẹnyin ise ninu 
Oluwa. 

3 Èsi mi fun awon tỉ nwadi mi li eyi: 

4 Awa kò ha li agbara lati mã je ati lati mã 
mu? 

5 Awa kò ha li agbara lati mã mu aya tỉ ise 
arabinrin kiri, gẹgẹ bi awon Aposteli miran, 
ati bi awon arakunrin Oluwa, ati Kefa? 

5 Tabi emi nikan ati Barnaba, awa kò ha li 
agbara lati joko li aisise? 

7? Tani ilọ sỉ ogun nigba kan rí ni inawo ara 
rè? tani ipbìn ọgba ajara, tỉ ki isi jẹ ninu eso 
rè? tabi tani mbó òwó-eran, tỉ kì isi jẹ ninu 
Wàra òwó-~eran na? 

8Emi ha nsòro nkan wonyi bi enia? tabi 
oñn kò wi bakanna pẹlu bi? 

®Nitoriti a tỉ kọ ọ ninu oñn Mose pe, Íwo 
kò gbọdọ pa malu tỉ npaka li enu mó. [ha se 
malu li Olorun nse itoju bi? 

10 Tabi o nsọ eyi patapata nitori wa? Nitõto 
nitori wa li a se kowe yi: ki eniti ntule ki o le 
mã tule ni ireti; ati eniti npakà, ki o le ni ireti 
ati se olubapin ninu rè. 

11Bi awa ba tỉ funrugbin ohun tỉ ẹmí fun 
nyin, ohun nla ha ni bi awa ó ba ká ohun tỉ 
nyin tỉ ise tỉ ara? 

12Bi awon elomiran ba se alabapin ninu 
agbara yi lori nyin, awa kó eniti o tó fun ju? 
Sugbọon awa kò lò agbara yỉ; sugbọn awa fara— 


da ohun gbogbo, ki awa ki o mả ba se ìdena 
fun ihinrere Kristi. 

13 Enyin kò mò pe awon tỉ nsisẹ nipa ohun 
tnimó, nwon a mã jẹ ninu ohun tỉ tẹmpili? ati 
awon tỉ nduro tì pẹpẹ nwọn ama se ajopin 
pelu pepe? 

14 Gege bệli Oluwa sỉ se ìlana pe, awon tỉ 
nwasu ihinrere ki nwon o sỉ maje nipaihinrere. 

15 Sugbon emi kò lò òkan ninu nkan wonyỉ: 
bếli emi kò sỉ kọwe nkan wonyi, nitori ki a le 
se bệ gege fun mi: nitoripe o san fun mỉ kỉ emi 
kuku kú, jù ki enikeni kỉ o sọ ogo mi di asan. 

16 Nitoripe bỉ mo tỉ nwasu ihinrere, emi kò 
li ohun tỉ emi ó ñ sogo: nitoripe aigbodo— 
máse wà lori mỉ; ani, mogbé! bi emi kò ba 
wasu ihinrere. 

1? Nitoripe bỉ mo ba nẹe nkan yi tinutinu 
mi, mo li ère kan: sugbọn bỉ kò ba se tinutinu 
mi, a tỉ ñ ise iriju le mi lọwọ. 

18 Njẹ kini ha li ère mi? pe, nigbati mo ba 
nwasu ihinrere Kristi fun-ni laini inawo, kỉ 
emi kỉ o máse lo agbara mỉ nỉnu ihinrere ni 
kikun. 

19Nitori bỉ mo tỉ jẹ omnira kuro lọdọ 
gbogbo enia, mo sọ ara mi di ẹrủ gbogbo 
wọn, kỉ emi kỉ o le jère pipọ sỉ ï. 

20 Ati Fun awon Ju mo dabi Ju, kỉ emi kỉ o le 
jère awon Ju; fun awon tỉ mbẹ labẹ ofñn, bi 
eniti mbẹ labe ofin, ki emi kỉ o le jère awon tỉ 
mbeẹ labẹ ofin; 

21 Fun awon alailofin bỉ alailofin (emi kì ise 
alailoñn sỉ Olorun, sugbọn emi mbe labẹ ofin 
sỉ Kristi) kỉ emi kỉ o le jère awon alailofin. 

22 Fun awon alailera mo di alailera, kỉ emi 
ki o le jère awon alailera: mo di ohun gbogbo 
fun gbogbo enia, ki emi ki o le gbà diẹ là bỉ o 
tỉ wu kỉ o Tỉ. 

23 Emi sỉ nse ohun gbogbo nitori tỉ ihinre— 
re, kỉ emi kỉ o le je alabapin ninu rè pẹlu nyin. 

24 Enyin kò mò pe awon tỉ nsáre ije, gbogbo 
nwon nỉ nsắre nitốto, sugbọn enikan nỉ ngbà 
ère na? E sáre bệ, ki enyin ki o le ri gbà. 

25 Ati olukuluku eniti njijàdu ati bori a ma 
nỉ iwontunwonsi ninu ohun gbogbo. Nịẹ 
nwọon nạẹe e lati gbà adé idibaje; sugbọn awa 
eyi tỉ ki idibaje. 

28 Nitorina bếni emi nsáre, kì ise bỉ eniti kò 
đa loju; bệni emi nịà, ki ise bỉ enikan tỉ niu 
afefe: 

2? Sugbọn emi npọn ara mi loju, mo sỉ nmu 
u wá sabe iteriba: pe lẹhin tỉ mo tỉ wasu fun 
awon elomiran, nitori ohunkohun, kỉ emi tỉ—~ 
karami mảse di eni itanù. 


9 I. KORINTI 


9, 10 

Í 0 1NITORI emi kò fẹ ki enyin ki o se 

alaimò, ara, bi gbogbo awon baba wa 

tỉ wà labe awosanma, tỉ gbogbo wọn sỉ là 
okun já; 

2Ti a sỉ baptisi gbogbo wọn sỉ Mose ninu 
awosanma ati ninu okun; 

3 Tỉ gbogbo wọn sỉ tỉ jẹ onje ẹmí kanna; 

4Ti gbogbo wọn sỉ mu ohun mỉmu cmí 
kanna: nitoripe nwọn nmu nỉnu Apata emí tỉ 
ntò wọn lẹhin: Kristi sỉ li Apata na. 

5Sugbọn òpolopọ wọn nỉ inu Olorun kò 
dùn sỉ: nitoripe a bì wọn subu li aginjù. 

SNkan wonyï sỉ jasi apere fun awa, ki awa 
ki o mả bã se ifekufe ohun buburu, gẹgẹ bỉ 
awon pẹlu tỉ se ifekufe. 

?Bệni ki eẹnyin ki o má sỉ jẹ aborisa, bỉ 
awon miran nỉnu wọn; bỉ a tỉ kọ ọ pe, Awon 
enia na joko lati jẹ ati lati mu, nwọn sỉ đide 
lati sire. 

8 Bếni ki awa kỉ o máse se àpbere gẹge bỉ 
awon miran ninu wọn tỉ se, tỉ egbã-mokan— 
la-le-egberun enia sỉ subu nỉ ijo kan. 

9Bệni ki awa ki o máse dán Oluwa wò, 
øege bỉ awon miran ninu wọn tỉ dán a wò, tỉ a 
sỉ ñi ejò run wọn. 

10 Bếni kỉ enyin ki o má$e kùn, gẹgẹ bỉ 
awon miran ninu wọn tỉ kùn, tỉ a sỉ tỉ oWÓ 
oluparun run wọn. 

11 Nkan wonyỉ sỉ se sỉ wọn bi apere fun wa: 
a sỉ kowe wọn fun ikilò awa eniti igbehin aiye 
de bá. 

12 Nitorina eniti o ba rò pe on duro, kỉ o ki— 
yesara, kỉ o má ba subu. 

18 Kò sỉ idanwò kan tỉ o tỉ ibá nyin, bikose 
irủ eyiti o mọ niwọn fun enia: sugbọn olodo— 
do li Qlorun, ẹniti kì yio je kỉ a đan nyin wò jù 
bỉ enyin tỉ le gbà; sugbọn tỉ yỉo sỉ se na atiyo 
pẹlu ninu idanwò na, ki enyin ki o ba le gbà a. 

14 Nitorina, enyin olufe mi, ẹ sá fun iborisa. 

15 Emi nsòro bỉ ẹnipe fun ologbọn; ẹ gbà 
eyiti mo wi rò. 

16 Aøo ibukún tỉ awa nsure sỉ, ìdapọ èje 
Kristi kó ise? Akara tỉ awa mbù, ìdapọ ara 
Kristi kó ise? 

1?Nitoripe awa tỉ ise òpolọpo jasỉ akara 
kan, ara kan: nỉitoripe gbogbo wa lỉ o jumo 
npin ninu akara kan nì. 

18 E wo Israeli nipa tỉ ara: awon tỉ njẹ ohun 
ẹbọ, nwọn kỉ ha ise alabapin pẹpẹ? 

19 Njẹ kini mo nwi? pe, ohun tỉ a ñÏ rubọ sỉ 
orisa jẹ nkan, tabi pe orisa jẹ nkan? 

20 Sugbọn ohun tỉ mo nwi nipe, ohun tỉ 
awon Keferi ñ nrubọ, nwọn ñ nrubo sỉ awon 


I.KORINTIL 10, 11 
mi èsu, kì sỉ ise sỉ Qlorun: emi kò sỉ fẹ ki 
enyin ki o ba awon emi èsu se ajopin. 

#! Enyin kò le mu ago Oluwa ati ago awon 
emi èsu: enyin kò le se ajopin nỉ tabili Oluwa, 
ati ni tabili awon emi èsu. 

22 Awa ha nmu Oluwa jowủ bi? awa ha li 
agbara jù u lọ? 

23 Ohun gbogbo li o yẹ fun mi, sugbọn ki 
ise ohun gbogbo li o li ere; ohun gbogbo li o 
yẹ fun mi, sugbọn kì ise ohun gbogbo ni 
igbé—ni—ró. 

24 Ki enikeni máse mã wá tỉ ara rệ, sugbọn 
kỉ olukuluku mã wá ire omonikeji rệ. 

25 Ohunkohun tỉ a ba ntà li ojà ni ki ẹ mã je, 
laibere ohun kan nitori eri—okản. 

28 Nitoripe tỉ Oluwa nỉ ile ati ekún rè. 

27B okan ninu awon tỉ kỏ gbagbó ba pè 
nyin sibi àse, bi enyin ba sỉ fẹ ilọ; ohunkohun 
tỉ a ba gbẻ kale niwaju nyin ni ki e jẹ, laibere 
ohun kan nitori eri—okàn. 

?8 Sugbọn bỉ ẹnikan ba wi fun nyin pe, A tỉ 
ñ eyi sebo, ẹ máse jẹ e nitori eniti o ñ hàn 
nyin, ati nitori eri—okan (nitoripe tỉ Oluwa ni 
ilẹ, ati ekún rè): 

29 Mo ni, eri~okàn kì ise tỉ ara rẹ, sugbọn ti 
enikeji rẹ: nitori ese tỉ a fi ñ eri—-okàn elomi— 
ran đá omnira mi lẹjo? 

30 Bỉ emi bá ñ opẹ je ẹ, ếse ti a ñ nsòro mi 
ni buburu nitori ohun tỉ emi dupẹ fun? 

3! Nitorina bi ẹnyin ba njẹ, tabi bỉ enyin ba 
nmu, tabi ohunkohun tỉ enyin ba nạse, ẹ mã se 
gbogbo wọn fun ogo Olorun. 

32 E máse jé ohun ikose, iba se fun awon Ju, 
tabi fun awon Hellene, tabi fun ijo Olorun: 

33 Ani bi emi tỉ nwủ gbogbo enia li ohun 
gbogbo, laiwá ere tỉ ara mi, bikose tỉ ọpolopo, 


ki a le gbà wọn lã. 
Í Í 1 mã se afarawe mi, ani gegẹ bi emi 
tỉ nge afarawe Kristi. 

#Nje, ará, mo yìn nyin tỉ enyin nranti mi 
nỉnu ohun gbogbo, tỉ enyin tỉ đi èkó wọnni 
mu §insin, ani gẹgẹ bi mo tỉ ñ wọn le nyin 
lọwo. 

3 Sugbọn mo fẹ ki enyin ki o mò pe, Kristi li 
ori olukuluku okunrin; ori obinrin sỉ li okọ rè; 
ati ori Kristi sỉ li Olorun. 

4Olukuluku okunrin tỉ ngbadura tabi tỉ 
nsọtele tỉ o bo orỉ rè, o se alaibộwo fun ori rệ. 

5Sugbọn olukuluku obinrin tỉ ngbadura 
tabi tỉ nsọtele li aibò ori rè, o se alaibòwo fun 
ori rè: nitori okanna ni pẹlu ẹniti o fảri. 

8Nitori bỉ obinrin kö ba bo ori, ẹ jẹ kỉ o ré 


s30 


irun rè pẹlu: sugbọn bi o bả sepe ohun itiju 
nỉ fun obinrin lati ré irun tabi lati fári rè, je ki 
o bò oïri. 

TNitori nitõto kò yẹ ki ọkunrin ki o bò ori 
rè, niwonbi on tỉ jẹ aworan ati ogo Olorun: 
sugbon obinrin nỉ ise ogo okunrin. 

BNitori okunrin kò tỉ ara obinrin wá; 
sugbọn obinrin nỉ o tỉ ara okunrin wá. 

®Bệni a kỏ dá okunrin nỉitori obinrin; 
sugbọn a da obinrin nitori okunrin. 

10 Nitori eyi li o fi yẹ fun obinrin lati ni ami 
ase li ori rè, nitori awon angeli. 

11 Sugbọn okunrin kò le se laisi obinrin, bệni 
obinrin kỏ le se laisi okunrin ninu Oluwa. 

12Nitori gegẹ bi obinrin tỉ tỉ ara okunrin 
wá, bẹli okunrin tipase obinrin wá pẹlu: 
sugbọn lati odọ Olorun li ohun gbogbo tỉ wá. 

13 E gba a rỏ lãrin ẹnyin tikaranyin: o ha tó 
ki obinrin ki o mã gbadura sỉ Olorun laibori? 

14Ani ẹda tikararè kò ha kó nyin pe, bi 
okunrin ba nỉ irun gigun, àbuku nỉ fun u? 

15 Sugbọn bí obinrin ba nỉ irun gigun, ogo li 
oje fun u: nitoriti a ñ irun rè fun u fun ibori. 

18 Sugbọn bỉ enikẹni ba dabi ẹniti o feran 
iyan jija, awa kỏ nỉ irủ asa bệ, tabi awon ijo 
Olorun. 

17 Sugbọn niti ase tỉ mo nfun nyin yi, emi 
kò yìn nyin pe, ẹ npejo kì ise fun rere, sugbọn 
fun buburu. 

18 Nitori lọna ikini, mo gbó pe, nigbati ẹn— 
yin pejo nỉ ijo, ìyapa mbe lãrin nyin; mo sỉ gbà 
a gbó li apakan. 

19 Nitoripe kö le se kỉ o má sỉ adamo pẹlu 
larin nyin, ki awon tỉ o daju larin nyin ba le 
farahàn. 

29 Nitorina nigbati enyin ba pejo sỉ ibi kan— 
na, kì ise lati jẹ Onje Oluwa. 

#1! Nitoripe nigbati enyin ba njẹun, oluku— 
luku nkó je onje tirè, ebi a sỉ mã pa enikan, 
oti a sỉ mã pa enikeji. 

22 Kinla? enyin kò ni ile nibiti ẹ o mã jẹ, tỉ ẹ 
o sỉ mã mu? tabi enyin ngàn ijo Olorun, ẹnyin 
sỉ ndojuti awon tỉ kò nỉ? Kii emi o wi fun 
nyin? emi o ha yìn nyin ninu eyi? emi kò yìn 
nyin. 

23 Nitoripe lọwo Oluwa li emi tỉ gbà eyiti 
mo sỉ tỉ ñfun nyin, pe Jesu Oluwa li oru ojo na 
tỉ a ñ¡ han, o mu akara: 

24Nigbati o sỉ tỉ dupẹ, o bù u, o sỉ wipe, 
Ghà, jẹ: eyi li ara mi tỉ a bu fun nyin: ẹ mã se 
eyỉ ni iranti mi. 

25Gegẹ bệ li o sỉ mủ ago, lẹhin onje, o 
wipe, Ago yỉ ni majemu tỉtun ninu èje mi: 


831 


nigbakugba tỉ enyin ba nmu u, ẹ mã se eyi nỉ 
iranti mi. 

26 Nitori nigbakugba tỉ ẹnyin ba njẹ akara 
yi, tỉ enyin ba sỉ nmu ago yỉ, enyin nkede ikủ 
Oluwa titi yio ñ de. 

27 Nitorina ẹnikeni tỉ o ba jẹ akara, tỉ o sỉ mu 
ago Oluwa laiye, yỉo jebi ara ati èjẹ Oluwa. 

28 Sugbọn kỉ enia ki o wadi ara rè daju, bệni 
kỉ o sỉ je ninu akara na, kỉ o sỉ mu nỉnu ago na. 

29 Nitori enikeni tỉ o ba nịẹ, tỉ o ba sỉ nmu 
laimò ara Oluwa yatọ, o njẹ o sỉ nmu cbi fun 
ara Tè. 

30 Nitori iđi eyi li òpolopọ ninu nyin se di 
alailera ati olokunrun, tỉ òpolọpọ sỉ sùn. 

31 Sugbọn bỉ awa ba wadi ara wa, a kì yio da 
wa lẹjọ. 

32 Supbọn nigbati a ba ndá wa lẹjọ, lati owó 
Oluwa lỉ a tỉ nnà wa, ki a má bã dá wa lẹbi 
pẹlu aiye. 

33 Nitorina, enyin ará mi, nigbati enyin ba 
pejo lati jeun, ẹ mã đuro dè ara nyin. 

34 Bỉ ebi ba npa enikeni, kỉ o jeun nỉ ile; ki 
enyin ki o má bã pejo fun bi. Iyokù li emi ỏ sỉ 


tò lẹsese nigbati mo ba de. 
Í 2 1NJE niti ebun emií, ará, emi kò fẹ kỉ 
enyin kỉ o je ope. 

2Enyin mò pe nigbati ẹnyin je Keferi, a fà 
nyin lọ sọdọ awon odi orisa, lọnakona tỉ a fa 
nyin. 

3#Nitorina mo fẹ kỉ ẹ mộ pe, kò sỉ eẹniti 
nsòro nipa Emí Olorun kỉ o wipe eẹni ifibu nỉ 
J]esu: ati pe, kò sỉ ẹniti o le wipe, Oluwa nỉ 
Jesu, bikose nipa Emí Mimó. 

4 Nịẹ onirũru èbun lỉ o wà, sugbọn Emi kan— 
na nỉ. 

5 Onirũru isẹ—iranse lỉ ó sỉ wà, Oluwa kan— 
na sỉ nỉ. 

5 Onirũru isẹ li o sỉ wà, sugbọn Olorun kan— 
na ni eniti nsisẹ gbogbo wọn nỉnu gbogbo wọn. 

7Sugbọn a nñi iñhàn Emi fun olukuiuku 
enia lati ñ jère. 

8Nitoriti a ñ òrọ ọgbón fun ẹnikan nipa Emí; 
ati Run elomiran òro-ìmo nipa Emí kanna; 

9 Ati fun ẹlomiran igbagbó nipa Emí kanna; ati 
fun elomiran èbun imuiarada nipa Emí kanna; 

10 Ati fun ẹlomiran ise iyanu ise; ati fun ẹlo— 
miran isotele; ati fun ẹlomiran ìmọ ẹmí yato; 
ati fun elomiran onirũru ède; ati fun ẹlomiran 
itumò ède: 

1!Sugbon gbogbo wonyi lỉ ẹnikan nì, ani 
mí kanna nse, o npín fun olukuluku gẹgẹ bỉ o 
tỉ wù u. 


I.KORINTIL 11, 12 
12 Nitori gege bi ara tỉ jẹ òkan, tỉ o sỉ lỉ èya 
pupo, sugbọn tỉ gbogbo èya ara tỉ ise pupọ jẻ 
ara kan: bệ sỉ ni Kristi pẹlu. 

18Nitoripe ninu Emí kan li a tỉ baptisi 
gbogbo wa sỉnu ara kan, iba se ju, tabi Helle— 
ne, ba se erủ, tabi omnira; a sỉ tỉ mủ gbogbo 
wa mu nỉnu Emí kan. 

14 Nitoripe ara kì ise èya kan, bikose pupo. 

15 Bị esẹ ba wipe, Nitori emi kì ise QWÓ, 
emi kì ise tỉ ara; eyi kò wipe kỉ ise tỉ ara. 

16 Bi eti ba sỉ wipe, Nitori emi kỉ i‡e oju, 
emi kì ise tỉ ara: eyi kò wipe kỉ ise tỉ ara. 

1? Bi gbogbo ara ba jẹ oju, nibo ni igboràn 
iba gbé wà? Bi gbogbo rè ba sỉ jẹ igboràn, nibo 
nỉ igbõrùn iba gbé wà? 

18 Sugbon nỉsisiyi Olorun tỉ ñ awon èya 
sinu ara, olukuluku wọn gẹgẹ bỉ o tỉ wù u. 

19 Bỉ gbogbo wọn ba sỉ jẹ èya kan, nibo li 
ara iba gbé wà? 

20 Sugbọn nisisiyi, nwọn je eya pupọ, sugbọn 
ara kan. 

2! Oju kò sỉ le wi fun oọwó pe, emi kò nỉ iñ ọ 
se: tabi kỉ ori wi èwẹ fun esẹ pe, emi kò nỉ iñ 
nyin se. 

22 Sugbọn awon èya ara wonni tỉ o dabi ẹni— 
pe nwọn se ailera jù, awon li a kò le se alaini jù: 

23 Ati awon èya ara wọnni tỉ awa rò pe 
nwon se ailolá jù, lori wonyi li awa sỉ nữ olá sỉ 
jù; bẹni ibi aiye wa sỉ ni eyẹ lọpolopọ jù. 

24 Nitoripe awon ibi tỉ o li eyẹ li ara wa kò 
fẹ ohun kan: sugbon Olorun tỉ se ara lọkan, o 
sỉ ñ òpolọpo olá fun ibi tỉ o se alaini: 

25 Ki ìyapa kỉ o mảse sỉ ninu ara; sugbọn kỉ 
awon èya ara kỉ o le mã se aniyan kanna fun 
ara wọn. 

28Bi èya kan ba sỉ njìya, gbogbo èya a sỉ 
jùmo ba a jìya; tabi bỉ a ba mbola fun èya kan, 
gbogbo èya a jùmo ba a vò. 

2? Njẹ ara Kristi li enyin ise, olukuluku nyin 
Sỉ je èya ara rè. 

28 Olorun sỉ gbẻ awon miran kale nỉnu ijọ, 
ekini awon aposteli, ekeji awon woli, ẹkẹta 
awon olukoni, lẹhinna isẹ iyanu, lehinna èbun 
imularada, iranlowo, ebùn akoso, onirũru ède. 

?9 Gbogbo wọn nỉ ise aposteli bi? gbogbo 
won ni ise woli bi? gbogbo wọn nỉ ise olukoni 
bỉ? gbogbo wọn nỉ ise isẹ iyanu bỉ? 

30 Gbogbo wọn lỉ o li èbun imularada bỉ? 
gbogbo wọn nỉ nñ onirũru ède fò bi? gbogbo 
won nỉ nge itumò bỉ? 

3! Sugbọn ẹ mã ñ itara saferi èbun tỉ o tobi 
jù: sibe emi o ñ òna kan tỉ o tayo rekoja hàn 
nyin. 


I.KORINTIL 13, 14 
Í 3 1 BI mo tilẹ nfọ oniruru ede ati tỉ an— 
geli, tỉ emi kò sỉ nỉ ife, emi dabi idẹ tỉ 
ndún, tabi bỉ kimbali olohùn goro. 

?#Bi mo sỉ ni ẹbun isọotele, tỉ mo sỉ ni oye 
gbogbo ohun ijinle, ati gbogbo ìmọ; bỉ mo sỉ 
ni gbogbo igbagbó, tobệ tỉ mo le sí awon òke 
nla nipò, tỉ emi kò sỉ ni ife, emi kò jẹ nkan. 

3 Bi mo sỉ nñ gbogbo ohun ini mi bó awon 
talaka, bi mo sỉ fi ara mi fumni lati sun, tỉ emi 
kò sỉ ni ifẹ, kò lỉ ere kan fun mi. 

3lfe a mã mu suru, a sỉ mã seun; ife kì ise 
llara; ife kì isọro igberaga, kì ifè, 

5 Kì ihuwa aitó, kì iwá ohun tỉ ara rè, a kì 
imu u binu, bệni kì igbiro ohun buburu; 

5 Kì iyò sỉ aisododo, sugbọn a mã yò ninu 
otit; 

7A mã farada ohun gbogbo, a mã gbà ohun 
gbogbo gbó, a mã reti ohun gbogbo, a mã fài— 
yarán ohun gbogbo. 

8 lfẹ kì iyệ lai: sugbọn biobasepe isotele nỉ, 
nwọn ó dopin; biobasepe èbun ahọn ni, nwọn 
ó dake; biobasepe ìmọ ni, yio đi asan. 

3 Nitori awa mò lỉ apakan, awa sỉ nsọtele li 
apakan. 

10 Sugbọn nipbati eyi tỉ o pé ba đe, eyi tỉ ise 
tỉ apakan yio dopin. 

11 Nigbati mo wà li ewe, emi a mã sòrọ bỉ 
èwe, emi a mã moye bỉ ewe, emi a mã gbero 
bi ewe: sugbọn nigbati mo di okunrin tan, mo 
fi ìwa ewe silẹ. 

12 Nitoripe nỉsisiyi awa nriran baibai ninu 
awojiji; sugbọn nigbana li ojukoju: nisisiyi mo 
mò lỉ apakan; sugbọn nigbana li emi ó mò 
gege bỉ mo sỉ tỉ di mimò pẹlu. 

l3Nje nỉsisiyi igbagbó, ireti, ati ife mbẹ, 
awọon mẹta yỉ: sugbọn eyiti o tobi jù ninu wọn 


nỉ ife. 

14 1E mã lepa ifẹ, ki ẹ sỉ mã fï itara 
saferi èbun tỉ ise tỉ Emií, sugbọn kỉ ẹ 

kuku le mã sọotele. 

2®Nitori eniti nsòrọ li ède aimò, kò bá enia 
sòro bikose Olorun: nitori kò sỉ eniti o gbọ; 
sugbọn nipa tỉ Emí o nsọ ohun ijinle: 

3 Sugbọn eniti nsọtele mba awon enia sọrQ 
fun imuduro, ati igbiyanju, ati itunu. 

4Eniti nsòro li ède aimò nñ esẹ ara rè 
mule; sugbọn eniti nsotele nñ ese ijo mulẹ. 

5 supbọn iba wu mi kỉ gbogbo nyin le mã sọ 
oniruru ède, sugbọn kỉ ẹ kuku mã sọtele: nitori 
eniti nsọtele pòju eẹniti nsọ oniruru ède lọ, 
ayasebi o ba nạe itumò, kỉ ijo kỉ o le kó ẹkó. 

5Njẹ nisỉsiyi, ará, bi mo ba wá sỉ arin nyin, 


s32 


tỉ mo sỉ nsorọ li ede aimò, ère kili emi o jẹ fun 
nyin, bikosepe mo ba mba nyin sọorọ, yala 
nipa isipaya, tabi nipa imò, tabi nipa isọtele, 
tabi nipa ẹkó? 

7? Beni pẹlu awon nkan tỉ kò lỉ emí tỉ ndún, 
ibã se fère tabi dùru, bikosepe ìyato ba wà 
nỉnu ohùn wọn, a ó tỉ se mò ohun tỉ fère tabi 
tỉ dùru nwi? 

8Nitoripe bỉ ohùn ipè kò ba daju, tani yio 
mura fun ogun? 

® Bệ sỉ li enyin, bikosepe enyin ba nñ ahón 
nyin sọrọ tỉ o ye nỉ, a o tỉ se mò ohun tỉ a nwi? 
nỉtoripe ẹnyin o sòrọ sỉ ofurufu. 

19 O le jẹ pe oniruru ohùn nỉ mbe lỉ aiye, kò 
Sỉ sỉ òkan tỉ kò ni itumọ. 

11Njẹ bỉ emi kò mò itumọo ohùn na, emi o 
jasi alaipgbede sỉ ẹniti nsòrọ, eniti nsòrọ yio sỉ 
jasi alaigbede sỉ mi. 

12 Bệ sỉ li enyin, bỉ enyin tỉ ni itara fun èbun 
emí, ẹ mã se aferi ati mã pọ sỉ ¡ fun idàgbàsoke 
ijọ. 

13 Nitorina je ki eniti nsòrỌ li ède aimò gba— 
dura kỉ o le mã se itumò. 

14Nitori bi emi ba ngbadura li ède aimò, 
mí mi ngbadura, sugbọn oye mỉ je alaileso. 

15 Njẹ kini rè? Emi o fi emí gbadura, emi o 
Sỉ fi oye gbadura pẹlu: emi o ñ emí korin, emi 
o sỉ ñi oye korin pẹlu. 

18 Bỉ bệkọ, bi iwo ba súre nipa, eẹmí, bawo 
ni eniti mbe nỉ ipò òpe yỉo se se Amin sỉ idu— 
pẹ rẹ, nigbati kò mọ ohun tỉ iwo wi? 

17 Nitori iwo dupe gidigidi nitõto, sugbọn a 
kò fi ese enikeji rẹ mulẹ. 

18 Mo dupe lọwo Olorun tỉ emi nfọ oniruru 
ede jù gbogbo nyin lọ: 

19 Sugbọn mo fẹ ki ng kuku fi oye mi sọ òrọ 
marun nỉ ïjo, ki ng le kó awon elomiran pẹlu, 
jù ẹgbãrun òro lí ède aimò. 

29 Ará, ẹ máse je omode nỉ oye: sugbọn e jẹ 
omọode lỉ arankan, sugbọn ni oye kỉ ẹ jẹ agba. 

#1! A tỉ kọ ọ ninu oñn pe, Nipa awon alahon 
miran ati elete miran li emi ó fñ bá awon enia yi 
sọro; sibe nwọn kì yỉo gbọ temi, li Olưwa wi. 

22 Nitorina awon ahọn jasỉi àmi kan, kì ise 
fun awon tỉ o gbagbó, bikose fun awon 
alaigbagbó: sugbọn isotele kì ise fun awon tỉ 
kò gbagbó, bikose fun awon tỉ o gbagbó. 

23Njẹ bị gbogbo ijọ ba pejo sỉ ibi kan, tỉ 
gbogbo nwọn sỉ nñ ède fò, bị awon tỉ ise alai— 
lekó ati alaigbagbó ba wole wá, nwọn kì vio 
ha wipe enyin nse wère? 

24Sugbọn bỉ gbogbo nyin ba nsọtelẹ, tỉ 
ẹnikan tỉ kò gbagbó tabi tỉ kò li èkó bá wole 


s33 


wá, gbogbo nyin nỉ yio ñ òye èse yé e, gbogbo 
nyin ni yio wadi rè: 

25 Bẹli a sỉ ñ asiri okàn rè hàn; bệli on o sỉ 
dojubole yio sỉ sin Olorun, yio sỉ sọ pe, nitot 
Olorun mbe larin nyin. 

26 Njẹ ẽhatise, arả? nigbati enyin pejo pò, tỉ 
olukuiuku nyin ni psalmu kan, ekó kan, ède 
kan, iñhàn kan, itumò kan. E mã se ohun 
gbogbo lati gbe—ni-ro. 

27 Bi enikan ba ñ ède fò, ki o jẹ enia meji, 
tabi bi o pò tan, ki o jẹ mẹta, ati evini li okộ— 
kan; sỉ je ki ẹnikan gbufọ. 

28 Supbon bỉ kò ba sỉ ogbufQ, ki o pa ẹnu rè 
mó nỉnu ïjo; sỉ jẹ ki o mã bá ara rè ati Olọrun 
SỌrỌ. 

?9Je ki awon woli meji bi mẹta sọorọ, ki 
awon iyoku sỉ se iđajo. 

30 Bị a bả sỉ ñ ohunkohun hàn eniti o joko 
nibe, je ki ẹni isaju dake. 

3! Gbogbo nyin le mã sọtele li okðkan, ki 
gbogbo nyin le mã kọ ekọ ki a le tu gbogbo 
nyin nỉ inu. 

32 Emí awon woli a si ma teriba fun awon 
'Woli. 

33 Nitori Qlorun kì ise Olorun ohun rudu— 
rudu, sugbọn ti alafa, gẹgẹ bi o tỉ je ninu 
gbogbo ijo enia mimó. 

34Je ki awon obinrin nyin dake ninu ij: 
nitori a kò ñfun wọn lati sọro, sugbọn je ki 
wọn wà labe iteriba, gẹgẹ bi oñn pẹlu tỉ wi. 

35 Bi nwon ba sỉ fe kó ohunkohun, ki nwọn 
ki o bère lọwo okọ wọn nỉ ile: nitori ohun 
itiju ni fun awon obinrin lati mã sọrọ nỉnu ïjọ. 

38 Kini? lọđọ nyin li òro Olorun tỉ jade ni? 
tabi ẹnyin nikan li o tò wá? 

37 Bi enikeni ba ro ara rè pe on jẹ woli, tabi 
on je eniti o li emí, jẹ ki nkan wonyi tỉ mo kọ 
si nyin ki o ye e daju pe oñn Oluwa ni nwọn. 

38 Sugbọn bi enikan ba je òpe, ẹ je ki o Je 
òpe. 

39 Nitorina, ará, ẹ mã ñï itara saferi lati sọ— 
tẹlẹ ki ẹ mả sỉ se danilekun lati ñ ède fò. 

40 E mã se ohun gbogbo tẹyeteye ati lẹsẹlẹsẹ. 

1NJẸ, ará, emi nsọ ihinrere na di 


1 5 mnimò fun nyin tỉ mo tỉ wãsu fun nyin, 
eyiti enyin pelu tỉ gbà, nỉnu eyi tỉ enyin sỉ duro; 

2Nipase eyiti a ñ nghà nyin là pẹlu, bi ẹn— 
yin ba đi òrọ tỉ mo tỉ wãsu fun nyin mủ sinsin, 
bikosepe enyin ba gbagbó lasan. 

3Nitoripe siwaju ohun gbogbo mo ñ eyiti 
emi pẹlu tỉ gbà le nyin lọwo, bỉ Kristi tỉ kủ 
nỉtori èsẹ wa gege bi iwe-mimó tỉ wi; 


IL.KORINTL 14, 15 
4 Ati pe a sinkủ rè, ati pe o jinde ni ijo kẹta 
gege bi iwe-mimó tỉ wi: 

5 Ati pe o farahan Kefa, lẹhin eyini awon 
meiila: 

5Lehin eyini o farahan awon ará tỉ o jù 
degbeta lọ lẹkanna; apakan tỉ o pòju ninu wọn 
Wà titi ñ đi isisiyi, sugbọn awon die tỉ sùn. 

? Lehin eyini o farahan Jakobu; lehinna fun 
gbogbo awon Aposteli. 

8Ati nikehin gbogbo wọn o farahàn mi 
pẹlu, bi ni tỉ a bi siwaju akokò rè. 

®Nitori emi li eniti o kere jùlọ ninu awon 
Aposteli, emi eniti kò yẹ tỉ a ba pè li Aposteli, 
nitoriti mo se inunibini sỉ ijọ enia Olorun. 

10 Sugbon nipa öõre-ofe Olorun, mo ri bỉ 
mo tỉ ri: õre-ofe rè tỉ a ñfun mi kò sỉ je asan; 
sugbon mo sise lọpolopọ jù gbogbo wọn lọ: 
sugbọon kì ise emi, bikose õre-ofe Olorun tỉ o 
Wà pẹlu mi. 

11Nitorina ibã se emi tabi awon ni, bệii 
awa wäsu, bệli enyin sỉ gbagbó. 

12 Nịe bi a ba nwasu Kristi pe o tỉ jinde kuro 
ninu okủ, ẽhatise tỉ awon miran ninu nyin ñ 
wipe, ajinde okủ kò sỉ? 

13 Sugbọn bỉ ajinde okủ kò sỉ, njẹ Kristi kò 
jinde: 

14 Bị Kristi kò ba sỉ jinde, njẹ asan ni iwäsu 
wa, asan sỉ ni igbagbó nyin pẹlu. 

15 Pelupelu a mu wa li elẹri eke fun Olorun; 
nitoriti awa jeri Olorun pe o jí Kristi dide: 
eniti on kò jí dide, bi o ba se pe awon okủ kò 
jinde? 

16 Nitoripe bi a kò bá ji awon oku dide, njẹ 
a kò ji Kristi dide: 

1? Bị a kò ba sỉ jí Kristi dide, asan ni igbagbó 
nyin; enyin wà ninu èse nyin sibe. 

18 Njẹ awon pelu tỉ o sùn ninu Kristi segbé. 

19 Bi o ba se pe ni kìki aiye yi nikan li awa 
ni ireti ninu Kristi, awa jasi òtosi jùlo ninu 
gbogbo enia. 

20 Njẹ nisisiyi Kristi tỉ jinde kuro ninu okủ, 
o sỉ đi akobi ninu awọn tỉ o sùn. 

21 Nitori igbati o tỉ sepe nipa enia ni ikủ tỉ 
wá, nipa enia li ajinde ninu okủ sỉ tỉ wá pẹÌu. 

22Nitori bi gbogbo enia tỉ kủ ninu Adamu, 
bệni a ó sỉ sọ gbogbo enia di alãye ninu Kristi. 

23Sugbọn olukutuku enia nỉ ipa tirệ: Kristi 
akobi; lehin eyini awon tỉ ise tỉ Kristi ni bibo rè. 

24 Nigbana ni opin yio de, nigbati o ba tỉ ñ 
ijoba fun Olorun ani Baba; nigbati o ba tỉ mu 
gbogbo ase ati gbogbo ola ati agbara kuro. 

25Nitori on kò le saima joba ti yio ñ ñ 
gbogbo awon ota sabe esẹ rè. 


I.KORINTL 15, 16 

#8 [kủ nỉ otá ikehin tỉ a ỏ parun. 

2?Nitori o tỉ ñ ohun gbogbo sabe ẹse rè. 
sugbọn nigbati o wipe ohun gbogbo li a fñi 
sabe rè, o đaju pe, on nikansoso li o kù, tỉ o fi 
ohun gbogbo sỉ ¡ labe. 

28Nigbati a ba sỉ ñ ohun gbogbo sabẹ rè 
tan, nigbana li a ó fñi mo tikararè pẹlu sabe 
eniti o ñ ohun gbogbo sabe rè, ki Qlorun kỉ o 
le jasi ohun gbogbo li ohun gbogbo. 

29 Njẹ kili awon tỉ a baptisi nitori okú yio ha 
se, bi o ba se pe awon okủ kò jinde rara? ni— 
tori kili a ha se mbaptisi wọn nỉtori okủ? 

30 Nitori kili awa sỉ se mbẹ nỉnu ewu nỉ 
wakati gbogbo? 

3! Mo sọ nipa ayò tỉ mo nỉ lori nyin ninu 
Kristi Jesu Oluwa wa pe, emi nkủ lojojumó. 

32Ki a wi bỉ enia, bi mo ba eranko jà ni 
Efesu, anfãni kili o jẻ fun mi? bỉ o ba se pe 
awon okủ kò jinde, ẹ je ki a mã je, ẹ jẹ kỉ a mã 
mu; ola li awa o sá kủ. 

33 Ki a mả tàn nyin je: egbé buburu bà ìwa 
Tere je. 

34 EjÍ iji ododo, ki ẹ má sỉ đẹsè; nitori awon 
elomiran kò ni ìmọ Olorun: mo sọ eyi kỉ oju 
kỉ o le tỉ nyin. 

35 Sugbọn enikan yio wipe, Bawo li a o ha ji 
awon okủ dide? iru ara wo nỉ nwọn o pada sỉ? 

38 Iwo alaimoye, ohun tỉ iwo fonrugbin ki 
iyè bikosepe o ba kủ: 

37 Ati eyiti iwo fonrugbin, ara tỉ mbò kỉ iwọ 
fọnrugbin, sugbọn irugbin lasan nỉ, ibã se ali— 
kama, tabi irủú miran. 

38 Sugbọn Olorun fun u lỉ ara bi o tỉ wù u, 
ati fun olukuluku irủ ara tirè. 

39 Gbogbo eẹran-ara kì ise eran-ara kanna: 
sugbọn òtọ li eran-ara tỉ enia, òto li eran—ara 
tỉ eranko, òtọ nỉ tỉ eja, òtọ sỉ ni tỉ giyẹ. 

40 Ara tỉ oke orun mbe, ara tỉ aiye pẹlu sỉ mbẹ: 
sugbọn ogo tỉ oke orun òtọ, ati ogo tỉ aiye òtọ. 

41 Oto lỉ ogo tỉ ðrùn, òto li ogo tỉ osupa, òtọ 
Sỉ lỉ ogo tỉ irawo; irawo sá yàto sỉ irawo li ogo. 

42 Gege bệ sỉ li ajinde okủ. A gbìn ỉ ni iđi— 
baje; a sỉ jï ¡ đide li aidibaje: 

43A gbìn ¡ li ainiyìn; a sỉ ji ¡ đide li ogo: a 
gbìn i li ailera, a sỉ ji i dide li agbara: 

44A gbìn ¡ li ara iyara; a sỉ ji ¡ đide li ara 
mí. Bi ara iyara ba mbe, ara emi sỉ mbẹ. 

45 Bếli a sỉ kọ ọ pe, Adamu okunrin isaju, alã— 
ye okàn lỉ a da a; Adamu ikehin ẹmí isọnidãye. 

46 Supbọon eyi tỉ ise elẹmí kỏ tète saju, bikose 
eyi tỉ ise ara iyara; lẹhinna eyi tỉ ise elẹmi. 

4? Qkunrin isaju tỉ inu erupè wá, ẹni erupè: 
okunrin ekeji Oluwa lati orun wá nỉ. 


834 


48 Bị ẹni erupè tỉ ri, irủ bệ sỉ ni awon tỉ ise 
tỉ erupè: bi ni tỉ orun tỉ ri, irú bẹ sỉ ni awon 
tỉ ise tỉ orun. 

43Bi awa sỉ tỉ rù aworan eẹni erupè, bệli 
awa ö sỉ ru aworan eni tỉ orun. 

50 Ará, njẹ eyỉ ni mo wipe, ara on èje kò le 
jogủn ijoba Olorun; bệni idibaje kò le jogún 
aidibaje. 

51 Kiyesi ¡, ohun ijinle ni mo sọ fun nyin; 
gbogbo wa kì yio sùn, sugbọn gbogbo wa lỉ a o 
palarada, 

52[Logan, nỉ iséju, nigba ipè ikehin: nitori 
ipè yio dủn, a o sỉ jí awon okủ dide li aidibaje, 
a ó sỉ pawalara dà. 

53 Nitoripe ara idibaje yi kò le saigbé aidibaje 
wò, ati ara kikú yi kò le saigbé ara aiku wÒ. 

54 Sugbọn nigbati ara idibaje yi ba tỉ gbe ai—~ 
dibaje wò, tỉ ara kikủ yi ba sỉ tỉ gbe aikủ wò bệ 
tan, nigbana nỉ òrọ tỉ a kọ yio sẹ pe, A gbé ikủ 
mì nỉ isegun. 

55 Ikủ, oró rẹ dà? Isà okủ, isegun rẹ dà? 

58 Orỏ ikú li èsẹ; ati agbara èse li ofin. 

57Sugbọn opé nỉ fun Olorun eniti o ñ 
isegun fun wa nipa Oluwa wa Jesu Kristi. 

58 Nitorina ẹnyin ará mi olufe ẹ mã duro 
sinsin, laiyese, kỉ ẹ mã pò sỉ ¡ ni isẹ Oluwa 
nigbagbogbo, niwọn bỉ enyin tỉ mò pe isẹ 
nyin kì ise asan ninu Oluwa. 


Í ó 1NỊẸ niti idawo fun awon enia mimó, 
bỉ mo tỉ f ase fun awon ijo Galatia, bệ 
ðege nỉ kỉ ẹ se. 

?Li ojo ikini òsẹ, ki olukuluku nyin ñ sinu 
isura lọdọ ara rè li apakan, gẹgẹ bỉ Qlọorun tỉ se 
Tere fun u, kỉ o máse sỉ ikojo nigbati mo ba de. 

3 Ati nigbati mo ba de, enikeni tỉ ẹ ba f iwe 
nyin yàn, awon li emi ó rán lati mu èbun nyin 
gòke lọ sỉ Jerusalemu. 

4 Bi o ba sỉ yẹ kỉ emi kỉ o lọ pẹlu, nwọn ó sỉ 
ba mi lọ. 

5 sugbọn emi o tò nyin wá, nigbati emi ba 
tỉ koja lọ larin Makedonia: nỉtori emi ó koja 
larin Makedonia. 

5 Boya emi ỏ sỉ duro, ani, emi a sỉ lo akoko 
otutu pẹlu nyin, kỉ enyin kỉ o le sìn mi li òna 


7Nitori emi kò fẹ ri nyin li òna-ajò nisisiyi; 
nitori emi nreti ati duro lọdọ nyin nigba diẹ, 
bi Oluwa ba fẹ. 

8Sugbọn emi o duro ni Efesu tỉiti đi Penti— 
kọosti. 

3Nitoripe ilẹkun nla ati aitase si silẹ fun 
Ti, òpolopọ sỉ li awon tá tỉ mbe. 


10 Njẹ bi Timoteu ba de, ẹ jé ki o wà lọdọ 
nyin laibèru: nitori on nge isẹ Oluwa, bi emi 
pelu tỉ nse. 

1INitorina ki eẹnikeni mágse kẹgan rè. 
Sugbon e sìn ¡ jade lọna-ajò li alafia, ki on ki 
o le tò mi wá: nitoriti emi nwò òna rè pẹlu 
awon arakunrin. 

12 §ugbọn niti Apollo arakunrin wa, mo bẹ ẹ 
pupo ki o tò nyin wá pẹlu awon arakunrin: 
sugbon kì ise ife rè rara lati wá nisisiyi; sugbọn 
ơn o Wá nigbati o ba ni akokỏ tỉ o WÒ. 

13 E mã sọra, ẹ duro gangan nỉ igbagbó, ẹ se 
bi okunrin, e je alapbara. 

14 E mã ñi ife se gbogbo nkan nyin. 

15 Njẹ mo bẹ nyin, ará (ẹ sá mò ile Stefana, 
pe awon nỉ akoso Akaia, ati pe, nwọn sỉ tỉ ñ 
ara Wọn fun isẹ—iranse awon enia mimó), 

16 Ki enyin ki o tẹriba fun irú awvon bawonni, 
ati fun olukuluku olubasise pộ pẹlu wa tỉ o sĩ 
nạse lãla. 


II. KORINTIL 1 


1?Mo yò fun wíwa Stefana ati Fortunatu ati 
Akaiku: nitori eyi tỉ o kù nipa tinyin nwọn tỉ ñ 
kún u. 

18 Nitoriti nwọon tủ ẹmí mi lara ati tinyin: 
nitorina ẹ mã gbà irú awon tỉ o ri bệ. 

18 Awon ijo ni Asia kí nyin. Akuila ati Pris- 
killa kí nyin pupọ ninu Oluwa, pẹlu ïjo tỉ o wà 
ni ile won. 

20 Gbogbo awon arakunrin kí nyin. E ñ ifẹ— 
nukonu mimó kí ara nyin. 

?! Ikíni tỉ emi Paulu, lati owó emi tikarami 
Wá. 

22 Bi enikeni kö ba fẹ Jesu Kristi Oluwa, ẹ je 
ki o di Anatema. Maranata. 

23 Õre—ofe Jesu Kristi Olưwa ki o pẹlu nyin. 

24 ]fe mi wà pẹlu gbogbo nyin ninu Kristi 
J]esu. Amin. 

A kọ Episteli ikimi sỉ awon ara Korinti lati 

Filippi lọ, laH owó Stefana, ati Fortunatu, 

ati Akaiku, ati Tĩnoteu. 


EPISTELI KEJI PAULU APOSTELI 
s 


AWON ARA KORINTI 


1PAULU Aposteli Jesu Kristi nipa ife 

Olorun, ati Timoteu arakunrin wa, sỉ ijo 
Olorun tỉ o wä ni Korinti, pẹlu, gbogbo awon 
enia mimó tỉ o wà ni gbogbo Akaia: 

2Õre-ofe si nyin ati alafa lati odọ Olorun 
Baba wa, ati Jesu Kristi Oluwa. 

3 Olubukún li Olorun, ati Baba Jesu Kristi 
Oluwa wa, Baba iyónu, ati Olorun itunu 
gbogbo; 

4Eniti ntù wa ninu ni gbogbo wahalà wa, 
nipa itunu na tỉ a ñ ntũ awa tikarawa ninu lati 
odọ Olorun wá, kỉ awa ki o le mã tù awon tỉ o 
wà ninu wahala-ki—wahala ninu. 

SNitoripe bỉ ìya Kristi tỉ đi pipọ ninu wa, 
gege bệni itunu wa di pipo pẹlu nipa Kristi. 

8 Sugbọn bỉ a ba sỉ npón wa loju nỉ, o jasi bi 
itunu ati igbala nyin, tỉ ngiẹẹ ni ifàiyarán 
awon iya kannã tỉ awa pẹlu nịc: tabi bi a ba 
ntủ wa ninu, o jasi fun itunu ati igbala nyin. 

7 Ati ireti wa nipa tiyin duro sinsin, awa sỉ 
mò pe, bi enyin tỉ je alabapin ninu ìya, bệii 
enyin jẹ ninu itunu na pẹlu. 

8 Ará, awa kö sá fẹ ki enyin ki o wà li aimò 
nipa wahalà wa, tỉ o dé bá wa ni Asia, niti pe 


a pón wa loju gidigidi rekoja agbara wa, tobỹ 
tỉ ireti kò tile sĩ fun emi wa mó: 

9 Sugbọn awa ni idahn ikú ninu ara wa, kỉ 
awa ki o máse gbẹkẹle ara wa, bikose Olorun 
tỉ njí okú dide: 

10 Eniti o tỉ gbà wa kuro ninu ikú tỉ o tobi 
tobỹ, tỉ o si ngbà wa: eniti awa gbẹkẹ wa le pe 
yio si mã gbà wa sibesibe; 

11 Enyin pẹlu nñ adura nyin se iranlowo fun 
'wa, pe nitori èbun ti a ñfun wa lati owo òpolọ— 
po enia, ki òpolopo kì o le mã dupe nitori wa. 

12 Nitori eyi ni isogo wa, èrí-okàn wa, pe, 
ni iwa-mimó ati ododo Olorun, kì i‡e nipa 
ogbón ara, bikose nipa ore-ofe Olorun, li awa 
nhuwa li aïye, ati sỉ nyin li òpolọpo. 

13 Nitoripe awa kò kọwe ohun miran sỉ nyin 
jù eyi tỉ enyin kà lọ, tabi ti enyin tỉ gbà pẹlu: mo 
sỉ gbẹkele pe enyin ó gba a titi de opin; 

14 Gegẹ bi ẹnyin sỉ tỉ jewo wa pẹlu li apa— 
kan pe, awa nỉ isogo nyin, gege bi enyin pẹlu 
tỉ jẹ isogo wa li ojo Jesu Oluwa. 

15 Ati ninu igbekele yi ni mo tỉ ngbèro ati tò 
nyin wá nisãjú, ki enyin ki o le ni ayo nigba— 
keji; 


II. KORINTIL 1—3 

18 Ati lati koja lọdọ nyin lọ sỉ Makedonia, 
ati lati tủn wá sọdọ nyin lati Makedonia, ati 
lati mu mi lati odọ nyin lọ sỉ Judea. 

17 Nitorina nigbati emi ngbèro bệ, emi ha 
siyemeji bi? tabi ohun womni tỉ mo pinnu, mo 
ha pinnu wọn gẹge bỉ tỉ ara bi, pe ki o jẹ bệni 
bệni, ati bệkọ, bẹkọ lọdọ mi? 

18 Sugbọn bi Olorun tỉ je olõto, òrọ wa fun 
nyin ki ise bệni ati bệkọ. 

18 Nitoripe Jesu Kristi, Omo Olorun, eniti a 
tỉ wasu rè larin nyin nipase wa, ani nipase 
emi ati Sifanu ati Timoteu, kì ise bệni ati 
bệkọ, sugbọn ninu rè ni bệni. 

298 Nitoripe bi o tỉ wu ki ileri Olorun pộ to, 
nỉnu rè nỉ bệni: ati ninu rè pẹlu ni Amin, si 
ogo Olorun nipase wa. 

21Njẹ nỉsisiyl, ẹniti o ñ ẹsẹ wa mulẹ pẹlu 
nyin ninu Kristi, tỉ o sỉ ñ àmi oróro yàn wa, ni 
Olorun; 

22 Eniti o sỉ tỉ ñ edidi đi wa pẹlu, tỉ o sỉ tỉ ñ 
akoso eso Emí sỉ wa li ọkàn. 

23 Mo sỉ pè Olorun se eleri li okàn mi pe, ni— 
tori lati đá nyin sĩ li emi kò se tỉ wä sỉ Korinti. 

24Kì ise nitoriti awa té gàbá lori igbagbó 
nyin, sugbọn awa jé oluranlowo ayò nyin: ni— 
tori enyin duro nipa igbagbó. 


1 SUGBỌN mo ti pinnu eyi ninu emi ti— 
karami pe, emi kì yio tun ñ ibinuje tò 
nyin wá. 

#Nitoripe bi emi ba mu inu nyin bajẹ, njẹ 
†ali eniti o sỉ nmu inu mi dùn, bikose eniti mo 
tỉ bà ninu je? 

3 Emi sỉ kowe nitori eyi kanna sỉ nyin pe, 
nigbati mo ba sỉ de, ki emi ki o máse nỉ ibi— 
nuje lọdọ wọn, nỉtori awon tỉ emi iba mã yò: 
nitoriti mo ni igbekele ninu gbogbo nyin, ni— 
tori ayò mi li ayò fun gbogbo nyin. 

4Nitoripe ninu òpolopọ wahalà ati arodun 
okan mi ni mo tỉ ñ òpolọpọ omije kọwe sỉ nyin; 
kì ise nitori ki a le bà nyin ninu jẹ, sugbọn ki 
enyin ki o le mò ifẹ tỉ mo nỉ sỉ nyin lọpolopo 
Tekoja. 

5 Sugbọon bi enikeni ba ti mu ibinuje wá, on 
kò bà mi nỉ inu je, bikose niwọn die: ki emi ki 
o máse di eru lèru gbogbo nyin. 

6Ìya yi tỉ opolopo tỉ ñ jẹ iru enia bệ, o to 
fun u. 

?Kaka bẹ ẹ, enyin iba kuku darijì i, ki sỉ 
tủ u ninu, lọnakona ki opolopo ibanuje mả bã 
bò iru enia bệ mọle. 

8 Nitorina mo bè nyin, ẹ ñ ifẹ nyin han daju 
SỈ oluwarè. 


836 


9 Nitori eyi na pẹlu ni mo tỉ kowe, ki emi kỉ o 
le mò eri nyin, bi enyin ba se eleti omo li ohun 
gbogbo. 

18 Sugbon eniti enyin ba ñ ohunkohun jì fun, 
emi ñ j pẹlu: nitori ohun tỉ emi pẹlu ba ti ñ ñ, 
bi mo ba tỉ ñ ohunkohun jì, nitori tinyin ni mo 
tỉ ñ ji niwaju Kristi. 

11 Ki Satani mả bã rẻ wa jẹ: nitori awa kò se 
alaimò arekereke rè. 

12 Sugbon nigbati mo de Troa lati wãsu ihin~ 
Tere Kristi, ti ilẹkun sỉ sí silẹ fun mi lati odo 
Oluwa wá, 

18 Emi kò ni alafia li okàn mi, nitoriti emi 
ko ri Titu arakunrin mi: sugbọn nigbati mo tỉ 
dagbere fun wọn, mo rekoja lọ si Makedonia. 

14 Sugbọn opẻ ni fun Olorun, ẹniti nyò ayo 
isegun lori wa nigbagbogbo ninu Kristi, tỉ o sỉ 
nñ õrùn ìmọ rè hàn nipa wa nibigbogbo. 

15 Nitori õrun didùn Kristi li awa je fun Olọ— 
run, ninu awon tỉ a ngbalà, ati ninu awon tỉ o 
nsegbé: 

16 Fun awon kan, awa je õrun ikủ sỉ ikủ, ati 
fun awon miran õrun iyè. Tali o ba sỉ to fun 
nkan wonyi? 

1? Nitori awa kò dabi awon òpolopọ, tỉ mba 
òrọ Olorun jé: sugbon bi nipa otito inu, sugbọn 
bi lati odọ Olorun wả, niwaju Olorun li awa 
nsòro ninu Knsti. 


1 AWA ha tủn bère lati mã yìn ara wa bị? 
tabi awa ha nfẹ iwe iyìn sọdọ nyin, tabi 
lati odọ nyin bỉ awon elomiran? 

?Enyin nỉ iwe wa, tỉ a tỉ kọ sỉ wa li okàn, tỉ 
gbogbo enia ti mò, tỉ nwọn sĩ tỉ kà: 

3Bi a tỉ ñ nyin hàn pe, iwe Kristi ni nyin, tỉ 
a nse iranse fun, kì ise eyiti a ñ tadawa kọ, 
bikose Emí Olorun alãye; kì ise ninu tabili 
okuta, bikose nỉnu tabili okàn ẹran. 

4 Irủ igbekele yi li awa sỉ ni nipa Kristi sọdọ 
Olorun: 

5 Ki ise pe awa to fun ara wa lati sirò ohun— 
kohun bi ẹnipe lati odọ awa tikarawa; sugbọn 
lati odọ Olorun ni tỉto wa; 

5Eniti o mu wa tó bỉ iranse majemu titun; 
kì ise tỉ iwe, bikose tỉ ẹmí: nitori ïwe a mã 
pani, sugbọn ẹemi a mã sọni di ãye. 

? Sugbọn bi ise—iranse tỉ ikủ, tỉ a tỉ kọ tỉ a sỉ 
tỉ gbẻ sỉ ara okuta, ba jẹ ologo, tobệ tỉ awon 
omo Israeli kò le tejumo ati wò oju Mose, ni— 
tori ogo oju rè (ogo nkọoja lọ), 

8Yio ha tỉ ri ti ise—iranse tỉ emí kì yio kuku 
je ogo jù? 

9Nitoripe bi ise—iranse idalebi ba je ologo, 


s37 


melomelo ni isẹ-iranse ododo yio rekoja li 
ogo. 

18 Nitori eyi tỉ a tiẹ se logo, kò li ogo mó 
nitori eyi, nipase ogo tỉ o tayọ. 

11Nitoripe bi eyi tỉ nkoja lọ ba li ogo, me— 
lomelo li eyi tỉ o duro li ogo. 

12 Nịẹ nitorina bỉ a tỉ ni irú ireti bi eyi, awa 
nñ igboiya pupọ sòrọ. 

13 Kì sỉ ise bi Mose, eniti o ñ iboju bo oju 
rè, ki awon omọ Israeli má ba le tẹjumọ wo 
opin eyi tỉ nkoja lọ. 

14 Sugbọon oju-inu wọn fó: nitoripe titi ñ đi 
oni oloni ní kika majemu lailai, iboju na wà 
laiká soke; iboju tỉ a tỉ mu kuro ninu Kristi. 

15 Sugbon titi đi oni oloni, nigbakugba tỉ a 
ba nkà Mose, iboju na mbe li okàn wọn. 

18 Sugbọn nigbati on o ba yipada si Oluwa, 
a o mu iboju na kuro. 

1? Njẹ Oluwa li Emí na: nibiti Emí Oluwa 
ba sỉ wà, nibè li omnira gbé wà. 

18 Supbọn gbogbo wa nwò ogo Oluwa laisi 
iboju bi ẹnipe ninu awojjji, a si npawada sỉ 
aworan kanna lati ogo de ogo, ani bi lati odọ 


Oluwa tỉ ise Emií. 
4 T1NITORINA bi awa tỉ ni isẹ—iranse yi, 
gegẹ bỉ a tỉ ri ãnu gbà, ãrè kò mu wa; 

?§ugbọn awa tỉ kò gbogbo ohun ìkoko tỉ o 
ni itlju sile, awa kò rìn l¡ ètan, bệli awa kò ñ 
owó ètan mu òrọ Olorun; sugbọn nipa fñ 
otito hàn, awa nã ara wa le eri~okàn oluku— 
luku enia lọwo niwaju Olorun. 

3 Sugbọn bi ihinrere wa ba sỉ farasin, o fa— 
rasin fun awon tỉ o nù: 

4 Ninu awon eniti olorun aiye yï tỉ sọ okàn 
awon tỉ kò gbagbó di afoju, ki imole ihinrere 
Kristl tỉ o logo, ẹniti ise aworan Olorun, ki o 
máse mọlẹ ninu wọn. 

5 Nitori awa kò wãsu awa tikarawa, bikose 
Kristi Jesu Oluwa; awa tikarawa sỉ je ẹrú nyin 
nitori Jesu. 

S8Nitori Olorun, eẹniti o wipe ki imole ki o 
mọle lati inu òkunkun jade, on lï o tỉ nmọle li 
gkàn wa, lati fun wa ni imole ìmọ ogo Olorun l¡ 
oju Jesu Kristi. 

7§Sugbon awa ni isura yi ninu ohun èlo 
amò, ki olá nla agbara na kỉ o le se tỉ Olorun, 
ki o má tỉ odọ wa wá. 

8A npọn wa lơju niha gbogbo, sugbọn ara 
kò ní wa: a ndãmú wa, sugbọn a kò sọ ireti 
nủ. 
9A nse inunibini si wa, sugbọn a kò kò wa 
sile; a nrè wa sile, sugbọn a kò si pa wa run; 


II. KORINTIL 3—5 


18 Nigbagbogbo awa nru ikú Jesu Oluwa kiri 
li ara wa, ki a le ñ ìye Jesu hàn pelu li ara wa. 

1†Nitoripe nigbagbogbo li a nñ awa tỉ o wà 
lãyè fun ikú nitori Jesu, ki a le ñ ìye Jesu hàn 
nỉnu ara kikú wa pẹlu. 

12 Bếni ikú ngsisẹ ninu wa, sugbọn ìye ninu 
nyin. 

13 Awa li emí igbagbó kanna, gegẹ bỉ a tỉ kó 
ọ pe, emi gbagbó, nitorina li emi se sọ: awa 
Pelu gbagbó, nitorina li awa sỉ se nsọ; 

14 Awa mò pe, eniti o jí Jesu Oluwa dide yio 
sỉ jí wa dide pẹlu nipa Jesu, yio si mu wa wá 
1waju rè pẹlu nyin. 

15Nitoripe tinyin li ohun gbogbo, ki ọpò 
ore-ofe nipa awon pipọ le mu ki ọpẹ di pipọ 
fun ogo Olorun. 

16 Nitori eyi ni ãrè kò se mu wa; sugbọn bi 
okunrin tỉ ode wa ba nparun, sibe okunrin tỉ 
inu wa ndỉ titun li ojojumó. 

1?Nitori iponju wa tỉ o fere, tỉ ise fun isớju 
kan, o nsise ogo ainipekun tỉ o pò rekoja fun wa. 

18 Niwon bỉ a kò tỉ wò ohun tỉ a nri, bikose 
ohun tỉ a kò ri: nitori ohun tỉ a nri ni tỉ igba 
isisiyi; sugbọn ohun tỉ a kò ri ni tỉ aiyeraiye. 


1NITORI awa mò pe, bi ile agó wa tỉ aiye 

bá wó, awa ni ile kan lati odọ Olorun, ile 

ti a kò f ọwó kó, tỉ aiyeraiye ninu awon orun. 

2Nitori nitõtọ awa nkerora ninu eyi, awa 

s¡ nfẹ gidigidi lati ñ ile wa lati ọrun wá wò 
Wa: 

3Bi o ba sepe a tỉ wò wa li asọ, a kì ylo bá 
wa ni ìhoho. 

4Nitori awa ti mbẹ ninu agó yỉ nkerora ni— 
tốto, erù npa wa: kì ise nitori tỉ awa nfe ïjẹ 
alaiwòso, sugbọn ki a le wò wa li asọ, ki iyè ki 
o le gbé ara kiku mì. 

5Njẹ eniti o se wa fun nkan yi ni Olorun, 
ẹniti o sỉ tỉ ñ akoso Emí fun wa pẹlu. 

§Nitorina awa ni igboiya nigbagbogbo, awa 
si mò pe, nigbati awa mbe ni ile ninu ara, awa 
kò sĩ lọdọ Oluwa: 

7{Nitoripe nipa igbagbó l¡ awa nĩìn, kì ise 
nipa riri:) 

8 Mo ni, awa ni igboiya, awa sỉ nfe ki a kuku 
ti inu ara kuro, ki a sỉ le wà ni ile lọdọ Olưwa. 

9 Nitorina awa ndủ u, pe bi awa ba wà nỉ le 
tabi bi a kò si, ki awa ki o le jẹ ẹni itewogbà 
lọdọ rè. 

10 Nitoripe gbogbo wa kò le saima ñ ara hàn 
niwaju ité idajo Kristi; ki olukuluku ki o le gbà 
nkan wọnni ti o se ninu ara, gẹgẹ bỉ eyi tỉ o tỉ 
se, [bã se rere ibã se buburu. 


II. KORINTIL 5—7 


1INitorina bi awa tỉ mộ èru Oluwa, awa 
nyi enia li okàn pada; sugbọn a nñi wa hàn fun 
Olorun; mo si gbagbó pe, a si ñ wa hàn li 
okàn nyin pẹlu. 

12 Nitori awa kò sỉ ni tún mã yìn ara wa sỉ 
nyin mó, sugbọn awa ñi àye fun nyin lati mã 
§ogo nitori wa, ki ẹ le ni ohun tỉ ẹ ó ñ da wọn 
lohùn, awon tỉ nsogo lode ara kì isi ise li okàn. 

13 Nitorina bỉ ori wa ba baje, fun Olorun ni: 
tabi bi iye wa ba walè, fun nyin ni. 

14Nitori ifẹ Kristi nrò wa; nitori awa rò 
bayi, pe bi ẹnikan ba ti kú fun gbogbo enia, 
nje gbogbo won li o tỉ kú: 

15 O sĩ tỉ kú fun gbogbo wọn, pe ki awon tỉ 
o Wà lãye kỉ o má sỉ se wà lãye fun ara wọn 
mó, bikose fun eniti o kú nitori wọn, tỉ o sỉ tỉ 
jinde. 

18 Nitorina lati isisiyi lọ awa kò mò ẹnikan 
nipa tỉ ara mó; bi awa tile tỉ mò Kristi nipa tỉ 
ara, sugbọn nỉsisiyi awa kò mò ọ bệ mó. 

1? Nitorina bi ẹnikẹeni ba wà ninu Kristi, o 
đi ẹda titun: ohun atijo tỉ koja lọ; kiyesi ¡, 
nwon sỉ đi titun. 

18 Ohun gbogbo sỉ tỉ odọ Olorun wá, eniti o 
SỈ tỉ ipase Jesu Kristi ba wa laja sọdọ ara rè, tỉ 
o Sỉ tỉ ñ isẹ—iranse Ilaja fun wa; 

19 Eyini ni pe, Olorun wà nínu Kristi, o mba 
araiye làja sọdọ ara rè, kò sỉ kà irekoja wọn sỉ 
wọn lorùn; o sỉ tỉ ñ òrọ ìlaja le wa lọwọ. 

20 Nitorina awa ni ikò fun Kristi, bỉ ẹnipe 
Olorun nti odọ wa sipẹ fun nyin: awa mbè 
nyin nipò Kristi, ẹ ba Olorun làja. 

#1Nitori o tỉ ñ ¡ se èsẹ nitori wa, ẹniti kò 
mò èsekese rí; ki awa le đi ododo Olorun 


ninu rè. 
óÓ TNJẸ bi alabasisepbo pẹlu rè, awa mbè 
nyin kỉ ẹ máse gbà ore-ofe Olorun lasan. 

# (Nitori o wipe, emi tỉ gbohùn rẹ l¡ akokò 
itewogbà, ati li ojọ igbala ni mo sỉ tỉ ràn ọ 
lọwo: kiyesi ¡, nisisiyi ni akokò itewogbà; ki— 
yeSỉ ¡, nisisiyi ni ojo igbala.) 

3A kò si se ohun ikose li ohunkohun, ki 
ise—iranse ki o máse di isoro buburu sỉ. 

4Sugbọn li ohun gbogbo awa ni ara wa 
han bỉ awon irange Olorun ninu òpolopọ 
sũru, ninu ipọnju, ninu aini, ninu wahalà, 

5 Nipa nà, ninu tubu, nipa ìrúkerudo, nipa 
Ìsé, ninu isora, nỉnu igbawe; 

8 Nipa ìwa mimó, nipa ìmọ, nipa ipamora, 
nipa iseun, nipa Emi Mimó, nipa ifẹ aisetan, 

?Nipa òro otito, nipa agbara Olorun, nipa 
ihamora ododo lỉ apa otún ati li apa òsi, 


838 


8Nipa olá ati ègan, nipa ìhin buburu ati 
ìhin rere: bi eletan, sugbọn a jasi olõto; 

3 Bi eniti a kò mò, sugbọn a mò wa đajuda— 
ju; bi ẹniti nkú lọ, sỉ kiyesi ¡, awa wà lãye; bi 
eẹniti a ắnà, a kò sỉ pa wa; 

10 Bi eniti o kún fun ibinuje, supbọn awa 
nyò nigbagbogbo; bi talakà, sugbọn awa nsọ 
òpolọopo di olorò; bi eniti kò ni nkan, sugbọn 
awa ni ohun gbogbo. 

11Enyin ara Korinti, a tỉ bá nyin sọ otito 
òrọ, okàn wa sipayá sí nyin. 

12 A kò ni nyin lara nitori wa, sugbọn a ñni 
nyin lara nitori ife—-okàn enyin tikaranyin. 

13 Nje fun esan iru kanna (emi nsọ bi enipe 
fun awon omọ mịi,) ki enyin di kikún pẹlu. 

14E máse fi aidogba dàpo pẹlu awon ala— 
igbagbó: nitori ìdapo kii ododo ni pẹlu 
aisododo?ìdapo kini imole sỉ ni pelu òkunkun? 

15 Irepò kini Kristi si ni pẹlu Beliali? tabi 
ipin wo lï eniti o gbagbó ni pẹlu alaigbàgbọo? 

18lrebò kini tẹmpiHi Olorun sỉ ni pẹlu 
orisa? nitori ẹnyin ni tempili Olorun alãye; 
øege bi Olorun ti wipe, Emi ó gbé inu wọn, 
emi o sỉ mã rìn ninu wọn; emi o sỉ je Olọrun 
Wọn, nwọn o sỉ je enia mi. 

1? Nitorina ẹ jade kuro larin wọn, kỉ ẹ sỉ yà 
ara nyin sỉ òtọ, li Oluwa wi, ki ẹ máse f gwó 
kàn ohun aimó; emi o sỉ gbà nyin. 

18 Emi o sỉ jẹ Baba fun nyin, enyin o sỉ je 
omokunrin mi ati omobinrin mi, li Oluwa 
Olodumare wïi. 


7 TNITORINA, enyin olufe, bỉ a tỉ ni ileri 
Wwonyï, ẹ je kỉ a wè ara wa mó kuro ninu 
gbogbo egbin tỉ ara ati tỉ emí, ki a mã sọ ìwa 
mimó di pipé ni ìberu Olorun. 

?E gbà wa tọkàntokàn; a kò ñi ibi se enikẹ— 
ni, a kò bà enikeni je, a kò ré ẹnikeni jẹ. 

3 Emi kò sọ eyi lati da nyin lẹbi: nitori mo tỉ 
'Wwi §ãjú pe, enyin wà li okàn wa ki a le jumo 
kú, ati ki a le jumọ wà lãye. 

4 Mo ni igboiya nla lati ba nyin sòrọ, isogo 
mi lori nyin pò, mo kun fun itunu, mo sỉ nyò 
Tekoja ninu gbogbo ipọnju wa. 

5Nitoripe nigbati awa tiệ de Makedonia, 
ara wa kò bale, sugbọn a nwahalà wa niha 
gbogbo; ìja mbẹ lode, èru mbeẹ ninu. 

5Sugbọn eniti ntù awon onirele ninu, ani 
Olorun, o tù wa ninu nipa diđé Titu; 

7K sỉ ise nipa đidé rè nikan, sugbọn nipa 
itunu na pẹlu tỉ e tỉ tù u ninu, nigbati o rohin 
fun wa ifẹ gbigbona nyin, ibanuje nyin, ati 
itara nyin fun mi; bẹni mo sỉ tubọ yò. 


s39 


8Nitoripe bỉ mo tiẹ ñ iwe mu inu nyin 
bajẹ, emi kò kãbámò, bi mo tilẹ tỉ kabamo rí: 
nỉtoriti mo woye pe iwe nì mu nyin banuje, 
bỉ o tile je pe fun igba diẹ. 

9Emi yò nisisiyi, kì ise nitorii a mu inu 
nyin baje, sugbọn nỉitorid a mu inu nyin bajẹ 
Sỉ ironupiwada: nitoriti a mu inu nyin baje bi 
ni ìwa—-bi-Olorun, kỉ ẹnyin kỉ o mase tipase 
'wa pàdanù li ohunkohun. 

19 Nitoripe ibanuje ẹni ìwa-bi-Olorun a 
ma sise ironupiwada sỉ igbala tỉ kì mu abamo 
wá: sugbọn ibanuje tỉ aiye a ma sisẹ ikú. 

1† Kiyesi ¡, nitori ohun kanna yỉ tỉ a mu 
nyin banuje fun bỉ ẹni ìwa—-bi-Olorun, isora 
tỉo mu ba nyin tỉ kara to, ijirebe nyin tỉ tó, ani 
irunu, ani iberu, ani ifẹ gbigbona, ani itara, 
ani igbesan! Ninu ohun gbogbo e tỉ farahan 
pe ara nyin mó nỉnu oran na. 

12 Nitorina, bỉ mo tilẹ tỉ kọwe sỉ nyin, emi 
kò kọ ọ nỉtori eniti o se ohun buburu na, tabi 
nitori eniti a ñ ohun buburu na se, sugbọn ki 
aniyan nyin nitori wa le farahan niwaju Olọ— 
run. 
18 Nitorina a tỉ ñ itunu nyin tù wa ninu; ati 
nỉ itunu wa a vò gidigidi nitori ayò Titu, nitori 
lati odọ gbogbo nyin li a tỉ tu ẹmi rè lara. 

14 Bỉ mo tilẹ tỉ leri ohunkohun fun u nitori 
nyin, a kò dojuti mỉ; sugbọn gegẹ bỉ awa tỉ sọ 
ohun gbogbo fun nyin li otito, gẹgẹ bệti ori tỉ 
a lé niwaju Titu sỉ jasi otito. 

15 lyónu rè sỉ đi pupò gidigidi sỉ nyin, bi on 
tỉ nranti igboran gbogbo nyin, bỉ e tỉ ñ iberu 
ati iwariri tẹwogbà a. 

18 Mo yò nitoripe li ohun gbogbo mo nỉ ig— 
bẹkele ninu nyin. 


8 1PELUPELU, ará, awa nsọ fun nyin niti 
ore-ofe Olorun, tỉ a ñfun awon ijọ Ma— 
kedonia; 

?Bi o tỉ jẹ pe ninu opọ idanwò ipọnju, òpọ— 
lọpọ ayò wọn ati ibu aini wọn đi pipo sỉ orò 
ilawo wọn, 

3 Nitori mo jeri pe gẹgẹ bỉ agbara wọn, ani 
ju agbara wọn, nwọn se e lati ife inu ara wọn, 

4Nwon nñ èbẹ pipọo rò wa niti ebun of yỉ, 
ati tỉ idapo ninu isẹ-iranse fun awon enia 
mimó: 

5 Ati eyi, ki ise bỉ awa tỉ rò rí, sugbọn nwọn 
tèteko ñ awon tỉkarawon fun Oluwa, ati fun 
wa, nipa ifẹ Olorun; 

8 Tobệ tỉ awa fi gba Titu niyanju pe, bỉ o tỉ 
bère na, bệni kỉ o sỉ pari ẹbun ofẹ yỉ ninu 
nyin pẹlu. 


II. KORINTIL 7, 8 
?Sugbọn bi enyin tỉ pò li ohun gbogbo, nỉ 
igbagbó, ati òrọ, ati ìmọ, ati ninu igbiyanjú 
gbogbo, ati ni ife nyin sỉ wa, ẹ kiyesi ki enyin 
kỉ o pò ninu ẹbun ofẹ yỉ pẹlu. 

8 Kì ise nipa ase ni mo ñ nsọ, sugbọn kỉ a le 
Tỉ idi otito ife nyin pẹlu, nipa igbiyanjú awon 
elomiran. 

9#Nitori enyin mò ore-ofe Oluwa wa Jesu 
Kristi, pe bi on tỉ je olorò rí, sugbọn nitori nyin 
o đi talaka, ki a le sọ nyin di olorò nipa aini rè. 

10Ati ninu eyi ni mo ñ imoran mi fun 
nyin: nitori eyi sanfani fun nyin, enyin tỉ o kó 
bẹrẹ niwon odún tỉ o koja, kì ise lati se ni— 
kan, sugbọn lati fé pẹlu. 

1†Njẹ nisisiyi ẹ pari sise na pẹlu; bỉ imu— 
ra-tele ati se tỉ wa, bẹni kỉ ipari sỉ wa lati inu 
agbara nyin: 

12Nitori bi imura-tele ba wà saju, o jasi 
itewogbà gẹgẹ bi ohun tỉ enia bá nỉ, kì i‡e 
geøge bỉ ohun tỉ kò nỉ. 

18 Nitori emi kò fẹ ki awon ẹlomiran wà nỉ 
irorun, kỉ o sỉ je ipọnju fun nyin, 

14Sugbọn nipa idogba, pe ki ọpolọpọ ini 
nyin li akoko yï le se ekún aini wọn, kỉ òpọ— 
lọpọ ini wọn pẹlu le se eẹkún aini nyin: kỉ 
idogba kỉ o le wà: 

15 Gege bỉ a tỉ kọ ọ pe, Eniti o kó pòju, kò ni 
nkan le; eniti o sỉ kó kere ju, kò se alainito. 

18 Sugbon opé nỉ fun Olorun, eniti o ñ itara 
aniyan kanna yỉ sỉ okàn Titu fun nyin. 

17? Nitori on gbà òrọ iyanju nitõto; sugbọn bỉ 
o tỉ ni itara pipọ, on tikararè tò nyin wá fun 
ara rè. 

18 Awa tỉ rán arakunrin na pẹlu rè, iyìn 
eẹniti o wà ninu ihinrere yiká gbogbo ijọ. 

19 Kì sỉ ise bệ nikan, sugbọn eniti a tỉ yàn 
pelu lati odọ ijo wá lati mã bá wa rìn kiri ninu 
oran ore-ofe yi, tỉ awa nẹe iranse rè fun ogo 
Oluwa, ati imura-tele wa. 

20 Awa nyera fun eyi, ki enikeni má bã ri wÏ 
sỉ wa nitori òpọ yỉ tỉ awa pin. 

?!Awa ngbero ohun rere, kì ise niwaju 
Oluwa nỉikan, sugbọn niwaju enia pẹlu. 

22 Awa sỉ tỉ rán arakunrin wa pẹlu Wọn, 
eẹniti awa ri daju nigba pipo pe o nỉ itara ninu 
ohun pipo, sugbọn nỉsisiyi ni itara rè tubọ pọ 
sỉ ¡ nipa igbekele nla tỉ o ni sỉ nyin. 

?3 Bi enikeni ba mbère cniti Titu ise, elẹgbe 
ati olubasise mi ni nitori nyin: tabi awon ara— 
kunrin wa li enikeni mbère nỉ, iranse ijo nỉ 
nwon ise, ati ogo Kristi. 

24 Nitorina ẹ ñ eri ife nyin hàn wọn niwaju 
ijo, ati isogo wa nitori nyin. 


II. KORINTI 9, 10 
TNITORI nipa tỉ ipinfunni fun awon enia 
mnimó, kò ni pe mo nkọwe sĩ nyin ju bẹ lọ. 

#Nitori mo mộ imura-tele nyin, eyiti mo ñ 
yangan fun awon ara Makedonia nitori nyin, 
pe, Akaia tỉ mura tan niwọn odún kan tỉ o 
koja; itara nyin sỉ tỉ rú òpolọpọ soke. 

3Sugbọn mo tỉ rán awon arakunrin, ki 
isogo wa nitori nyin ki o máse jasi asan niti 
òran yỉ; pe gẹge bỉ mo tỉ wi, ki enyin ki o le 
mura tẹle: 

4Bi awon ninu ará Makedonia ba bá mi 
wá, tỉ nwon sỉ bá nyin li aimura tẹlẹ, kỉ oju kỉ 
o máse tì wa (laiwipe enyin,) niti igbekele yi. 

SNitorina ni mo se rò pe o yẹ lati gbà 
awon arakunrin niyanju, ki nwọn kỉ o saju tò 
nyin wá, ki nwọn kỉ o sỉ mura èbun nyin sile, 
tỉ ẹ tỉ se ileri telẹ kỉ a le se eyi na silẹ, ki o le 
jasi bi ohun èbun, ki o má sỉ se dabi tỉ ojukò— 
koro. 

5Sugbọn eyi ni mo wipe, Eniti o ba fun— 
rugbin kiun, kiun nỉ yio ká; eniti o ba sỉ fun— 
rugbin, pupọ, pupọ ni yio ká. 

?Ki oluiuluku enia kỉ o se gẹgẹ bỉ o tỉ pinnu 
lỉ okân rè; kì ise àfèkùnse, tabi tỉ alaigbodo má 
$e: nitori Olorun fẹ oninudidun olore. 

8 Olorun sỉ le mu ki gbogbo ore~ofe ma bisỉ 
¡ fun nyin; ki enyin, tỉ o nỉ anito ohun gbogbo 
nigbagbogbo, le mã pò sỉ ¡ ni isé rere gbogbo: 

9 (Gẹgẹ bỉ a tỉ kọ ọ pe, O tỉ fonka; o tỉ ñfun 
awon talakà: ododo rệ duro lailai. 

18 Njẹ eniti nñ irugbin fun afunrugbin, ati 
akara fun onje, yio ñ irugbin fun nyin, yio sỉ 
Sọ ọ đi pipo fun irugbin, yio sỉ mu eso ododo 
nyin bỉ sỉ i.) 

11Enyin tỉ a tỉ sọ di olọrò ninu ohun gbogbo, 
fun ilawo gbogbo tỉ ngisẹ ọpẹ sỉ Qlorun nipa 
wa. 
12 Nitori isẹ—-iranse ìsin yiỉ kò ñ kun iwon 
aini awon enia mimó nikan, sugbọn o tưbọ pọ 
sỉ ¡ nipa òpolopo opé sỉ Olorun, 

13 Lehin ti nwọn fñï ise—isin yi đan nyin wo, 
nwọn yin Olorun lỉ ogo fun iteriba ijẹwó nyin 
Sỉ ihinrere Kristi, ati fun ilàwo ìdawó nyin fun 
Won ati fun gbogbo enia; 

14 Nigbati awon tikarawon pẹlu èbẹ nitori 
nyin nsaferi nyin nitori ọpọ ore-ofe Olorun tỉ 
mbe nỉinu nyin. 

15 Opé nỉ fun Olorun nitori alaileso èbun rè. 

Í 0 1SUGBỌN emi Paulu tikarami ñi inu 
tutũ ati ìwa pẹlẹ Kristi bè nyin, emi eni 

irele lơju nyin nigbati mo wà larin nyin, sugbọn 

nigbati emi kò sỉ, mo di ẹni igboiya sỉ nyin. 


840 


?Sugbọn emi bè nyin pe kỉ o máse nigbati 
mo wà larin nyin nỉ mo ñ igboiya han pẹlu 
igbekele tỉ mo rò pe mo nỉ igboiya sỉ awon 
kan, tỉ nrò wa sỉ bỉ eniti nrin nipa tỉ ara. 

3Nitoripe bi awa tilẹ nrìn nỉ tỉ ara, sugbọn 
awa kò jagun nipa tỉ ara: 

4(Nitori ohun ija wa kì ise tỉ ara, sugbọn o 
li agbara ninu Olorun lati wó ibi giga pale;) 

5 Awa nsọ gbogbo ero kale, ati gbogbo ohun 
giga tỉ ngbé ara rè ga sỉ ìmọ Olorun, awa sỉ 
ndi gbogbo ero ni igbekun wá sĩ iteriba fun 
Kristi; 

5Awa sỉ tỉ mura tan lati gbesan gbogbo 
aigboran, nigbati igboran nyin ba pé. 

7Enyin sỉ nwò nkan gẹgẹ bỉ nwọn tỉ fi ara 
hàn lode. Bi enikeni ba gbẹkele ara rè pe, tỉ 
Kristi lỉ on ise, ẹ je ki on kì o sỉ tún rò eyi ninu 
ara rè pe, bi on tỉ jé tỉ Kristi, gẹgẹ bệli awa pẹlu 
sỉ jé tỉ Kristi. 

8Nitori bi mo tilẹ nsogo aserekoja nitori ase 
wa, tỉ Oluwa tỉ ñfun wa fun idagbasoke nyin ki 
ise fun ìbisubu nyin, oju ki yio tì mi; 

%Ki o máse dabi enipe emi o fi iwe—kiko 
dẹruba nyin. 

10 Nitori nwon wipe, iwe rệ wuwo, nwọn sỉ 
lagbara; sugbọn ìrísi rè jẹ alailera, òro rệ kò ni— 
lari 


11Ki irú enia bệ kỉ o ro bayi pe, irú ẹniti 
awa ise lỉ òrọ nipa iwe-kiko nigbati awa kò 
Sỉ, irú bệli awa o sỉ je ni ise pẹlu nigbati awa 
ba wà. 

12Nitoripe awa kỏ dasa ati kà ara wa mó, 
tabi ati ñ ara wa wé awon miran ninu wọn tỉ 
fy)n ara wọn; sugbọn awọon tikarawon je ala— 
iloye nigbati nwọn nñ ara wọn điwon ara 
Won, tỉ nwọn sỉ nñ ara wọn wé ara wọn. 

13 Sugbọn awa kò sogo rekoja ãlà wa, sugbọn 
nipa ãlà tỉ Olorun tỉ pín fun wa, ani ãlà kan lati 
de odọ nyin. 

148Nitori awa kò nawó wa rekoja rara, bỉ 
enipe awa kỏ de odọ nyin: nitori awa tilẹ de 
odọ nyin pẹlu ninu ihinrere Kristi. 

15 Awa kò sogo rekoja ãlà wa, eyini nỉ lori isẹ 
glomiran; sugbọn awa nỉ ireti pe, bỉ igbagbo 
nyin tỉ ndagba sỉ i, gẹgẹ bỉ àla wa awa o đi 
sbigbega lọdọ nyin sỉ ¡ lọpolopo, 

16Ki a ba le wasu ihinrere ani ni ẹkủn tỉ 
mbẹ niwaju nyin, kỉ a má sỉ sogo nỉnu ãlà 
elomiran nipa ohun tỉ o wà li arowoto. 

17 Sugbọn eniti o ba ngogo, ki o mã sogo 
ninu Oluwa. 

18 Nitoripe kì ise eniti nyìn ara rè li o yanju, 
bikose eniti Oluwa yìn. 


841 


Í Í 1ENYIN iba gbà mi diẹ ninu were 
mi: ati nitoto, ẹ gbà mi. 

2Nitoripe emi njowú lori nyin niti owú ẹeni 
ìwa-bi-Olorun: nitoriti mo tỉ ñ nyin fun oko 
kan, ki emi ki o le mu nyin wá bi wundia tỉ o 
mồ sọdọ Kristi. 

3Sugbon eẹru mba mi pe, li ohunkohun, 
gege bi ejò tỉ tàn Efa jẹ nipase arekereke rè, ki 
a mase mu ero-okàn nyin baje kuro ninu inu 
kan ati iwa mimó nyin sĩ Kristi. 

4Nitori bi eniti mbò wá ba nwãsu Jesu mi— 
ran, tỉ awa kò tỉ wasu rÍí, tabi bi enyin ba gbà 
emí miran, ti enyin kỏ tỉ gbả ri, tabi ihinrere 
miran, tỉ enyin kò tỉ tewogbà, enyin iba se 
Tere lati fi ara da a. 

5 Nitori mo siro rẹ pe emi ko rèhin li ohun— 
kohun si awon Aposteli gigagiga na. 

8Sugbọn bi mo tilẹ jẹ òpe li òrọ, ki ise ni 
ìmo; sugbọn awa ti ñhan dajudaju fun nyin 
lãrin gbogbo enia. 

7? Tabi èsẹ ni mo dá tỉ emi nrè ara mi silẹ kỉ 
a le gbé nyin ga, nitoriti mo tỉ wasu ihinrere 
Olorun fun nyin lọfe? 

8 Emi ja ijo miran li ole, mo ngbà owo ki 
emi ki o le sìn nyin. 

9Nigbati mo sỉ wà pẹlu nyin, tỉ mo sỉ se 
alaini, emi kò jé ẹrũ fun enikeni: nitoriti ohun 
tỉ mo se alaini awon ara tỉ o tỉ Makedonia wá 
fi kún u; ati ninu ohun gbogbo mo tỉ pa ara mi 
mó ki emi mase jẹ erù fun nyin, bệli emi ó sỉ 
mã pa ara mi mó. 

18 Bi otito Kristi tỉ mbẹ ninu mi, kò sí eniti o 
le da mi lẹkun isogo yi ni gbogbo ẹkùn Akaia. 

1INitori kini? nitori emi kò feran nyin ni 
bị? Olorun mò. 

12 Sugbọn ohun tỉ mo nse li emi ó sỉ mã se, 
ki emi ki o le mu igberaga kuro lọwo awọon tỉ 
gberaga pe ninu ohun tỉ nwọn nsogo, ki a le ri 
Won gẹgẹ bi awa. 

13Nitori irú awon enia bẹ li awon eke 
Aposteli, awon cniti ngiẹẹ tan, tỉ npa ara 
wọn dà đi Aposteli Kristi. 

14 Kì sỉ ise ohun iyanu; nitori Satani tika— 
rarè npa ara rè dà di angeli imọle. 

15 Nitorina kì ise ohun nla bi awon iranse 
rè pẹlu ba pa ara wọn dà bi awon iranse 
ododo; igbehin awon eniti yio ri gẹgẹ bi ise 
Won. 

16 Mo sỉ tún wipe, Ki enikeni ki o máse rò 
pe asiWère ni mi; sugbọn bi bệ ba ni, ẹ gbà mi 
bỉ asiwere, ki emi ki o le gbé ara mi ga die. 

1? Ohun tỉ emi nsọ, emi kò sọ ọ nipa tỉ Olu— 
wa, sugbon bỉ asiwèrè ninu igbekele isogo yi. 


II. KORINTIL 11, 12 
18 Opolopo li o sa nsogo nipa tỉ ara, emi ó 
§ogo pẹlu. 

19Nitori enyin ñ ¡nu didùn gbả awon 
asiwère, nigbati enyin tikaranyin je olópbọn. 

20 Nitori ẹnyin farada a bi enikan ba sọ nyin 
đi ondè, bi enikan ba je nyin run, bi enikan ba 
gbà lọwo nyin, bi ẹnikan ba gbé ara rè ga, bi 
eẹnikan ba gbá nyin loju. 

?! Emi nwi lọna ègan, bi enipe awa je alaile— 
ra. Sugbọon ninu ohunkohun tỉ enikan ni igbo— 
iya (emi nsọro were), emi ni igboiya pelu. 

22Heberu ni nwọn bỉ? bệli emi. Israeli ni 
nwọn bị? bệli emi. lrú oọmọ Abrahamu ni 
nwon bi? bếli emi. 

23Iranse Kristi ni nwọn bị? (emi nsọ bỉ 
asiwère) mo ta wọn yọ; niti lãlã lọpolopọ, niti 
pasan mo rekoja, niti tubu nigbakugba, niti 
ikú nigbapupo. 

24Nigba marun ni mo gbà pasan ogoji dín 
kan lọwo awọon }u. 

25 Nigba mẹta li a ñ ogọ lù mi, ẹkansoso li a 
Sọ mi li okuta, mẹta li ọkò rì mi, osán kan ati 
oru kan ni mo wà nỉnu ibú. 

28Ni irin àjò nigbakugba, ninu ewu omi, 
ninu ewu awọn olosa, ninu ewu awon ara ilu 
mi, ninu ewu awon keferi, ninu ewu nỉ ilu, 
ninu ewu li aginjù, ninu ewu loju okun, ninu 
ewu larin awon eke arakunrin; 

2? Ninu lãlã ati irora, ninu isora nigbakugba, 
ninu ebi ati orùngbe, ninu àwẹ nigbakugba, 
ninu otutủ ati lhoho. 

28 Pelu nkan wonmni tỉ o wà lode, eyi tỉ 
nwojo tì mi li ojojumó, emi ko yé se aniyan 
gbogbo jJo. 

29 Tani ise alailera, tỉ emi kò se alailera? tabi 
tali a mu kosè, ti ara mi kò gbina? 

30 Bi emi kò le saima sogo, emi o kuku mã 
sogo nipa awon nkan tỉ ise tỉ ailera mi. 

3! Olorun ati Baba Oluwa wa Jesu Kristi, eniti 
ise olubukún julọ lailai, mò pe emi kò seke. 

32 Ni Damasku, bãlẹ tỉ o wà labe oba Areta 
fi egbẹ ogun ká ilu awon ara Damasku mó, o 
nfe mi lati mu: 

33 Ati loju ferese ninu agbòn li a sỉ tỉ sò mi 
kale lẹhin odi, tỉ mo sỉ bó lọwọ rệ. 


1 2 1 EMI ko le se aisogo bi kò tilẹ se an— 
fani. Nitori emi ó wá sỉ iran ati isipa— 
ya Oluwa. 
2Emi mò okunrin kan ninu Kristi ni odún 
mẹrinla sehin, (yala ninu ara ni, emi kò mò; 
tabi lati ara kuro ni, emi kò mò; Olorun ni o 
mọ): a gbé irú enia bệ lọ sỉ òrun kẹta. 


II. KORINTL 12, 13 

3Emi sỉ tỉ mò irú okunrin bệ, (yala li ara 
ni, tabi lati ara kuro ni, emi kò mò: Olorun 
mò) 

4Bi a tỉ gbé e lọ soke sỉ Paradise, tỉ o sỉ gbó 
òïo tỉ a kò le sọ, tỉ kò tó fun enia lati mã sọ. 

5 Nipa irú eẹni bệ li emi ó ma sogo: sugbọn 
nipa tỉ emi tỉikarami emi kì yio sogo, bikose 
nỉnu ailera mi. 

SNitoripe bỉ emi tilẹ nfẹ mã sogo, emi kì 
io je asiwère; nỉtoripe emi ó sọ otito: sugbọn 
mo kò, kỉ enikẹeni ki o má bã fi mi pè jù 
ohun tỉ o ri tỉ emi je lọ, tabi ju eyiti o gbọ 
lẹnu mi. 

7 Ati nitori òpolopo isipaya, ki emi ki o má 
ba gbé ara mi ga rekoja, a sỉ tỉ ñ ẹgún kan sỉ 
mỉ lara, iranse Satani, lati pọn mi loju, ki emi 
ki o má ba gberaga rekoja. 

8Nitori nkan yi ni mo se bè Oluwa nigba 
mẹta pe, kỉ o le kuro lara mi. 

3Ón sỉ wi fun mi pe, Oresfe mi to fun ọ: 
nitoripe a sọ agbara mi di pipé ninu ailera. 
Nitorina tayòtayÒ li emi ó kuku ma $ogo 
nỉnu ailera mi, ki agbara Kristi kỉ o le mã 
gbe inu mi. 

10 Nitorina emi ni inu didùn ninu ailera 
gbogbo, nỉnu ègan gbogbo, ninu aini gbogbo, 
nỉnu inunibini gbogbo, ninu wahalà gbogbo 
nitori Kristi: nitori nigbati mo ba jẹ alailera, 
nigbana ni mo di alagbara. 

11Mo đi wère nipa sisogo; enyin li o mu mi 
$e e: nỉtoriti o tó tỉ ẹ ba yìn mi: nitoriti emi kò 
rèhin li ohunkohun sỉ awon Aposteli gigagiga 
na, bi emi kò tile jamo nkankan. 

12 Nitõto a tỉ se isẹ àmi Aposteli larin nyin 
nỉnu sũru gbogbo, nỉnu isẹ àmi, ati isẹ iyanu, 
ati isẹ agbara. 

13 Nitori ninu kili ohun tỉ enyin rèhin sỉ ïjo 
miran, bikose nỉti pe emi tỉikarami ko jẹ oni— 
yọnu fun nyin? ẹ dari asise yi ji mi. 

14 Kiyesi i, igba kẹta yi ni mo mura tan lati 
tò nyin wá; emi kì yio sỉ je oniyonu fun nyin: 
nitorii emi kò wá nkan nyin, bikose enyin 
tỉkaranyin: nitoriti kò tó fun awon omọ lati 
mã tò isura jọ fun awon öbi wọn, bikose 
awon öbi fun awon omo wọn. 

15 Emi ó sỉ ñ ayò náwo, emi ó sỉ ná ara mi 
fun okàn nyin nitõto; bỉ mo tile fẹ nyin lọpo— 
lọpo, die li a ha feran mi? 

18 Sugbọn o đara bệ, tỉ emi kò đẹruba nyin: 
sugbọn bi ologbọn, emi nñi èrọ mu nyin. 

1?Emi ha ré nyin jẹ nipa ẹnikẹeni ninu 
awon tỉ mo rán sỉ nyin bỉ? 

18 Mo bè Tỉtu, mo sỉ rán arakunrin kan pẹlu 


942 


Tè; Titu ha ré nyin jẹ bi? nipa ẹmí kanna kó 
awa rìn bi? òna kanna kó awa tò bỉ? 

19 Enyin ha rò pe ni gbogbo akoko yi àwa 
nẹe àwfjàre niwaju nyin? awa nsòro niwaju 
Olorun ninu Kristi: sugbọn awa nạe ohun 
gbogbo, olufe owon, lati mu nyin duro. 

20 Nitori ẹru mba mi pe, nigbati mo ba de, 
emi kì yio bá nyin gege bỉ irú eyi tỉ mo fẹ, ati 
pe enyin ó sỉ ri mi gege bỉ irú eyỉ tỉ enyin kò 
Ífẹ: kỉ ija, owu-ijijje, ibinu, ipinya, isoro— 
ẹni-lehin, ijirosọ, ipberaga, irukerudo, kỉ o 
má ba wà: 

21 Ati nigbati mo ba sỉ pada de, ki Olorun 
mi má ba rè mi sile loju nyin, ati ki emi ki o 
má bã sọkun nỉitori ọpolopọ awon tỉ o tỉ sè 
na, tỉ nwọn kò sỉ ronupiwada èse ìwa-ẽri, ati 
tỉ àpbere, ati tỉ wòbia tỉ nwọn tỉ dá. 


Í 3 1EYI li o đi igba kẹta tỉ emi ntò nyin 
wá. Li ẹnu eleri meji tabi mẹta li a o 
fi idi òro gbogbo mưule. 

2Mo tỉ sọ fun nyin saju, mo sỉ nsọ fun nyin 
tẹlẹ, bi enipe mo wà pẹlu nyin nigba keji, ati 
bỉ emi kò tỉ sỉ lọdọ nyin nisisiyi, mo kowe sỉ 
awon tỉ o tỉ sè na, ati sỉ gbogbo awon elomi— 
ran, pe bỉ mo ba tún pada wá, emi kì yio da 
WỌN Sỉ: 

3Niwonbi enyin tỉ nwá àmi Kristi tỉ nsòro 
nỉnu mi, eniti ki ise ailera sỉ nyin, sugbọn tỉ o 
j€ agbara ninu nyin. 

4 Nitoripe a kàn a mọ agbelebu nipa aile— 
ra, sugbọn on wà lãye nipa agbara Olorun. 
Nitori awa pelu jasi alailera ninu rè, sugbọn 
awa ó wà lãye pẹlu rè nipa agbara Olorun sỉ 
nyin. 

5 E mã wadi ara nyin, bỉ enyin bá wà ninu 
igbagbó; ẹ mã dan ara nyin wò. Tabi enyin 
tikaranyin kò mò ara nyin pe Jesu Kristi wà 
nỉnu nyin? afi bỉ enyin ba je awon tỉ a tanù. 

5 Sugbọn mo nỉ igbekele pe ẹnyin ó mò pe, 
awa kì ise awon tỉ a tanù. 

7 Njẹ awa ngbadura sỉ Olorun, kỉ enyin kỉ o 
máse ibikibi kan; kì ise nitori ki awa ki o le ñ 
ara hàn bỉ awon tỉ a mò daju, sugbọn ki enyin 
kỉ o le mã se eyi tỉ o dara, bỉ awa tile dabi 
awon tỉ a tanù. 

8Nitori awa kò le se ohun kan lodi sỉ otito, 
bikose fun otito. 

3Nitori awa nyò, nigbati awa je alailera, tỉ 
enyin sỉ jẹ alagbara: eyi li awa sỉ ngbadura fun 
pelu, ani pipe nyin. : 

10Nitori idi eyi, nigbati emi kò sỉ, mo 
kọwe nkan wonyi pe, nigbati mo ba de, ki 


843 


emi ki o má bã lò ikannú, gẹgẹ bỉ ase tỉ Olu— 
wa tỉ ñfun mi fun idagbasoke, kì sỉ ise fun 
iparun. 

11 Li akotan, ará, odigbose. Ẹ je pipé, ẹ tú— 
juka, ẹjẹ oninu kan, ẹ mã wà li alafia; Olọrun 
ifẹ ati tỉ alafia yio wà pẹlu nyin. 

12 E ñi ifenukonu mimó kí ara nyin. 


GALATIA 


13Gbogbo awon enia mimó kí nyin. 
14 Ore—-ofe Jesu Kristi Olưwa, ati ife Olorun, 
ati ìdapo tỉ Emí Mimó, ki o wà pẹlu gbogbo 
A kọ Epbteli keji sỉ awon ara Kortrti lati 
Eilippi lọ, ilu kan nỉ Makedoriia, 
tati owó Titu ati Luku. 


1,2 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


AWON ARA GALATIA 


1PAULU, Aposteli (ki ise lati ọdọ enia 

wá, tabi nỉpa enia, sugbọn nipa Jesu 
Kristi, ati Olorun Baba, ẹniti o jí ¡ đide kuro 
nỉnu okú), 

2 Ati gbogbo awon arakunrin tỉ o wà pẹlu 
mỉ, sỉ awon ijo Galatia: 

3 Ore-ofe sỉ nyin ati alafa lati odọ Olorun 
Baba wá, ati Jesu Kristi Oluwa wa, 

4 Eniti o fi on tikalarè fun èsẹ wa, kỉ o le gbà 
wa kuro nỉnu aiye buburu isisiyi, gẹge bỉ ife 
Olorun ati Baba wa: 

5 Eniti ogo wà fun lai ati lailai. Amin. 

8 Enu yà mi nitoriti ẹ tete kuro lọdọ eniti o 
pè nyin sinu ore-ofe Kristi, sỉ ihinrere miran: 

?Eyiti kì ise omiran; bỉ o tilẹ se pe awon 
kan wà tỉ nyọo nyin lẹnu, tỉ nwọn sỉ nfẹ yỉ 
ihinrere Kristi pada. 

8 Sugbọn bi o se awa ni, tabi angeli kan lati 
orun wá, li o ba wasu ihinrere miran fun nyin 
ju eyiti a tỉ wasu fun nyin lọ, jẹ kỉ o đi eni iñbu. 

9 Bi awa tỉ wi saju, bệni mo sỉ tún wỉi nisi— 
sỉiyi pe, Bỉ ẹnikan ba wasu ihinrere miran fun 
nyin jù eyiti enyin tỉ gbà lọ, je kỉ o đi ni ifibu. 

10 Njẹ nỉsisiyi enia ni emi nyi lọkàn pada 
tabi Olorun? tabi enia ni emi nfẹ lati wù? ni— 
toripe bi emi ba sỉ nwù enia, emi kì yỉo le §e 
iranse Kristi. 

1! Sugbọn, ará, mo fe ki ẹ mò pe ihinrere tỉ 
mo tỉ wasu kì ise nipa tỉ enia. 

12 Nitori kì ise lọwo enia ni mo tỉ gbà a, bệli 
a kò fï kó mi, sugbọn nipa iñhan Jesu Kristi. 

13 Nitori ẹnyin tỉ gburó ìwa-aiye mi nigba 
atijo ninu ìsin awon Ju, bỉ mo tỉ se inunibini 
sỉ ijo enia Olorun rekoja ãlà, tỉ mo sỉ bà a je: 

14 Mo sỉ ta opolopo awon elegbé mi yọ ninu 
isin awon Ju larin awon ara ilu mi, mo sỉ nỉ ita— 
ra lọpolopo sỉ ofñn atowodowo awon baba mi. 


15 Sugbọn nigbati o wù Olorun, eẹniti o yà 
mỉ sọto lati inu iya mi wá, tỉ o sỉ pè mi nipa 
ore-ofe rè, 

16 Lati f mo rè hàn ninu mi, ki emi le mã 
wasu rè larin awon Keferi; lojukanna emi kò 
bá ara ati èjẹ gbìmo pò: 

1?Bệni emi kò gòke lọ sỉ Jerusalemu tò 
awon tỉ ise Aposteli saju mỉ; sugbọn mo lọ sỉ 
Arabia, mo sỉ tún pada wá sỉ Damasku. 

18 Lehin odún mẹta, nigbana ni mo gòke lọ 
sỉ Jerusalemu lati lọ kí Peteru, mo sỉ gbé ođdọ 
rè ni ijọ mẹdogun. 

19Sugbọn emi kò ri lomiran nỉinu awon 
Aposteli miran, bikose Jakobu arakunrin Oluwa. 

20 Nkan tỉ emi nkòwe sỉ nyin yi, kiyesi i, 
niwaju Olorun emi kò seke. 

21 Lẹhin na mo sỉ wá sỉ ekùn Siria ati tỉ Ki~ 
likia; 

22 Mo sì jẹ ẹniti a kò mò li oju fun awon ïjo 
tỉ o wà nỉnu Kristi ni J]udea: 

23 Sugbọn kìki nwọn tỉ gbó pe, Eniti o tỉ nạe 
inunibini sỉ wa rí, si nwasu ipgbagbó na nisisi— 
yi, tỉ o tỉ mbaje nigbakan rí. 

24 Nwọn sỉ nyin Olorun logo nitori mi. 


1LEHIN gdún mẹrinla, nigbana ni mo 
tún gòke lọ sỉ Jerusalemu pẹlu Barnaba, 
mo sỉ mu Titu lọ pẹlu mi. 
2Mo sỉ gòke lọ nipa iñhan, mo sỉ gbe ihin— 
Tere na kale niwaju wọn tỉ mo nwasu larin 
awon Keferi, sugbọn nikòko fun awon tỉ o je 
ẹni-nla, kỉ emi kì o má ba sắre, tabi ki o má 
ba je pe mo tỉ sáre lasan. 
3 Sugbon a kò ñ agbara mu Tỉtu tỉ o wà pẹlu 
mi, eniti ise ara Hellene, lati kọola: 
4 Ati nitori awon eke arakunrin tỉ a yé mu 
Wò ỉnu wa wá, awon eniti o yó wa ise amií lati 


GALATIA 2, 3 


rỉ omnira wa, tí awa ni ninu Kristi ]esu, kỉ 
nwọon ki o le mu wa wá sinu ìde: 

5 Awon eniti awa kò sỉ ñ àye fun lati dari 
wa fun wakati kan; kỉ otito ìhinrere ki o le mã 
Wà tỉt pẹlu nyin. 

8 Sugbon nỉti awon tỉ o dabi eni nla, ohun— 
kohun tỉ o wủ ki nwọn jasi, kò jẹ nkankan fun 
mi: Olorun kò se ojusãju enikeni: ani awon tỉ 
o đabi eni—nla, kò kó mỉ nỉ nkankan. 

7 Sugbọn kàkà bệ, nigbati nwọn ri pe a tỉ ñ 
ihinrere tỉ awon alaikola le mi lọwo, bỉ a ti fi 
ihinrere tỉ awon onila le Peteru lọwo; 

8 (Nitori ẹniti o sỉsẹ ninu Peteru sỉ isẹ Apos— 
teli tí ikola, on kanna li o sisẹ ninu mi fun 
awon Keferi pẹlu), 

® Ati nigbati Jakobu, ati Kefa, ati Johannu, 
awon eniti o dabi owòn, woye ore-ofe tỉ a f— 
fun mi, nwọn sỉ ñ oọwó otún ìdapo fun emi ati 
Barnaba, pe ki awa ki o mã lọ sọdọ awon Ke— 
feri, ati awon sọdọ awon onila. 

10 Kìki nwọn fẹ ki a mã ranti awon talakà, 
ohun kanna gan ti mo nĩ tỉtaratitara se pẹlu. 

11 Sugbọn nigbati Peteru wá sỉ Antioku, mo 
ta kò o lỉ oju ara rè, nitoriti o jẹ ẹniti a ba 
bawi. 

12 Nitoripe ki awon kan tỉ o tỉ odọ Jakobu 
Wá to de, o tỉ mba awọn Keferi jeun: sugbọn 
nigbati nwọn de, o fà sehin, o sỉ yà ara rè sỉ 
apakan, o mbèru awon tỉ ise onila. 

13 Awon Ju tỉ o kủ sỉ jùmo se agabagebe bệ 
gege pẹelu rè; tobệ tí nwọn sỉ ñ agabagebe 
wọn fà Barnaba tikarare lọ. 

14 Sugbọn nigbati mo rỉ pe nwọon kò n 
dẽdẽ gegẹ bỉ otito ihinrere, mo wi fun Peteru 
niwaju gbogbo wọn pe, Bi iwọ, tỉ ise Ju, ba 
nrìn gege bỉ ìwa awon Keferi, laise bi awon 
J}u, se tỉ iwo fi nñ agbara mu awon Keferi lati 
mã rìn bi awon Ju? 

15 Awa tỉ ise Ju nipa eda, tỉ kì sỉ ise elẹse tỉ 
awon Keferi, 

18 Tỉ a mộ pe a ko da enikeni lare nipa isẹ 
ofñn, bikose nipa igbagbó ninu Jesu Kristi, ani 
awa na gbà Jesu Kristi gbó, kỉ a ba le da wa 
lare nipa igbagbó ti Kristi, kì sỉ ise nipa iẹẹ 
oñn: nitoripe nipa isẹ oñn kò sỉ enia kan tỉ ao 
dalare. 

1? Sugbọn nigbati awa ba nwá òna laH ri ida— 
lare nipa Kristi, bi a ba sỉ rỉ awa tikarawa li 

18 Nitoripe bỉ mo ba sỉ tun gbe ohun wonni 
tỉ mo ti wó palẹ ró, mo fi ara mi han bỉ aruñn. 

19 Nitoripe nipa oñn mo tỉ đi oku sỉ oñn, ki 
emi ki o le wà lãye sỉ Olorun. 


944 


2? A tỉ kàn mi mọ agbelebu pẹlu Kristi: sugbọn 
mo wà lãye, sibe ki ise emi mó, sugbọn Kristi 
wà lãye ninu mi: wiwà tỉ mo sỉ wà lãye ninu 
ara, mo wa lãye ninu igbagboọ Qmọo Olorun, 
eniti o fẹ mi, tỉ o sỉ ñ on tikararè fun mi. 

#1! Emi kò sọ ore-ofe Olọrun di asan: nito— 
ripe bi ododo ba tỉ ipa ofñin wá, njẹ Kristi kú 


lasan. 

3 1 ENYIN alaironu ara Galatia, tani ha tàn 
nyin je, ki enyin kỉ o máse gbà otito gbó, 

li oju eniti a ñ Jesu Kristi hàn gbangba lãrin 

nyin li eniti a kàn mọ agbelebu. 

?Klki eyi ni mo fẹ mò lọwo nyin pe, Nipa 
isẹ oñn li enyin gbà Emií bi, tabi nipa igboran 
igbagbó? 

3 Bayi li enyin se alaironu to? enyin tí o tỉ 
bère nipa tỉ Emí a ha se nyin pé nisisiyi nipa tí 
ara? 

4 Enyin ha tỉ jìya òpolọpọ nkan wọnni la— 
san? bỉ o tile sepe lasan nỉ. 

SNitorina eniti o fun nyin li Emí na, tỉ o sỉ 
$e ise-agbara larin nyin, nipa ise oñn li o ñ 
nẹe e bi, tabi nipa igboran igbagbó? 

8 Gẹgẹ bỉ Abrahamu tỉ gbà Olorun gbó, a sỉ 
kà a sỉ fun u li ododo. 

7Nitorina ki enyin kỉ o mò pe awon tỉ ise tỉ 
igbagbó, awon na nỉ ise omo Abrahamu. 

8 Bi iwe-mimó sỉ tỉ ri ¡ telẹ pe, Olorun yio 
dá awon Keferi lare nipa igbagbó, o tỉ wasu 
ihinrere saju fun Abrahamu, o nwipe, Ninu 
rẹ lỉ a o bukủn fun gbogbo orilẹ—ède. 

9 Gege bẹli awon tỉ ise tỉ igbagbó je ẹni ala— 
bukủn-fun pẹlu Abrahamu olododo. 

10 Nitoripe iye awon tỉ mbẹ nỉ ipa isẹ oñn 
mnbẹ labẹ ègún: nitoriti a tỉ kọ ọ pe, Iñbu ni 
olukuiuku eniti kò duro ninu ohun gbogbo tỉ 
a kọ sinu iwe ofin lati mã se wọn. 

11 Nitori o daniloju pe, a kò da enikeni lare 
niwaju Olorun nipa isẹ on: nitoripe, Olodo— 
do yỉo yè nipa igbagbó. 

12 Ofin kì sỉ ise tỉ igbagbó: sugbọn Eniti nge 
wọn yỉo yè nipase wọn. 

13 Kristi tỉ rà wa pada kuro lọwo egun ofin, 
eniti a f se egun fun wa: nitoriti a tỉ kọ ọ pe, 
libu lỉ olukuluku ẹniti a ñ kó sori ig]: 

14Ki ibukủn Abrahamu kỉ o le wá sori 
awon Keferi nipa Kristi Jesu; kỉ awa kỉ o le 
ghà ileri Emí nipa igbagbó. 

15 Ará, emi nsòro bỉ enia; bỉ o tile jẹ pe 
majemu enia nỉ, sugbọn bỉ a ba tỉ ñ idi rè 
mưle, kò sỉ eniti o le sọ ọ di asan, tabi tỉ o le fi 
kủn u mó. 


845 


16 Njẹ fun Abrahamu ati fun irủ-omọ rè li a 
tỉ se awon ileri na. On kò wipe, Fun awon irủ 
omọ, bỉ enipe òpolopo; sugbọn bi enipe òkan, 
ati fun irủ-omo re, eyiti ise Kristi. 

1? Eyi ni mo nwipe, majemu tỉ Olorun tỉ ñ 
idi rè mulẹ nisãju, on tỉ o de lẹhin ogbòn— 
le—nirinwo ođún kò le sọ ọ di asan, tỉ a ba ñ 
mu ileri na di alailagbara. 

18 Nitori bỉ ïjogun na ba se tỉ oÑn, kì ise tỉ 
ileri mó: sugbọn Olorun tỉ ñ ¡ fun Abrahamu 
nipa ileri. 

19 Nịẹ kỉ ha li oñn? a ñ kun u nitori irekoja 
titi irú—omo tỉ a tỉ se ileri fun yỉo ñ đe; a sỉ tỉ 
ipase awon angeli se ìlana rè lati owó alarina 
kan wá. 

20 Nịẹ alarina kì ise alarina tỉ enikan, sugbọn 
òkan li Olorun. 

#1 Nitorina oñn ha lodi sỉ awon ileri Olorun 
bỉ? Kỉ a má rỉ: nitori ibasepe a tỉ ñ oñn kan 
funni, tỉ o lagbara lati sọni di ãye, nitoto odo— 
do iba tỉ tỉ ipase oñn wá. 

22 Sugbon ïwe—mimó tỉ sé gbogbo nkan mó 
sabe èsẹ, kỉ a le ñ ileri nipa igbagbó ninu Jesu 
Kristi fun awon tỉ o gbagbó. 

23Sugbọn ki igbagbó to de, a tỉ pa wa mó 
labe ofn, a sỉ sé wa mó de igbagbó tỉ a mbọ— 
wa fñhàn. 

24 Nitorina oñn tỉ jẹ olukoni lati mu ni wá 
sodo Kristi, kỉ a le da wa lare nipa igbagbó. 

25 Sugbon lẹhin igbati igbagbó tỉ de, awa kò 
sỉ labe olukoni mỏ. 

26 Nitoripe ọmọo Olorun ni gbogbo nyin, 
nipa igbagbó ninu Kristi Jesu. 

2?Nitoripe iye cenyin tỉ a tỉ baptisi sinu 
Krisui, tỉ gbe Kristi wò. 

28 Kò le sỉ ]u tabi Hellene, erủ tabi omnira, 
okunrin tabi obinrin: nitoripe òkan nỉ gbogbo 
nyin jẹ ninu Kristi Jesu. 

29B¡ enyin ba sỉ jẹ tỉ Kristi, njẹ enyin nỉ 
irủ-omo Abrahamu, ati arole gẹgẹ bỉ ileri. 


1NJẸ mo wipe, niwon igbati arole na ba 
wà li ewe, kò yàto ninu ohunkohun sỉ 
rủ bỉ o tile jẹ oluwa ohun gbogbo; 
? Sugbon o wà labe olutoju ati iriju titi ñï đi 
akokò tỉ baba tỉ yàn tẹlẹ. 
3 Gege bệ sỉ li awa, nigbati awa wà li ewe, 
awa wà lï ondè labe ipilese ẹda: 
4Sugbọn nigbati akokò kíkun na de, 
Olorun rán QOmọ rè jade wả, eniti a bi ninu 
obinrin, tỉ a bi labe oñn, 
5 Lati ra awon tỉ mbẹ labẹ oñn pada, kỉ awa 
kỉ o le gbà isodoma. 


GALATIA 3, 4 
SAti nitoriti ẹnyin nge omọ, Olorun sỉ tỉ 
rán Emí mo rè wá sỉnu okàn nyin, tỉ nke pe, 
Abba, Baba. 

TNitorina iwo kì ise ẹrú mó, bikose mo; 
ati bi iwo ba ise omọ, nịje iwo đi arole Olọrun 
nipase Kristi. 

8Sugbọon nigbati enyin kò tỉ mò Olorun rỉ, 
enyin tỉ nsìnrủ fun awon tỉ kì ise olorun nipa 
ẹda. 

9 Sugbon nỉsisiyi, nigbati enyin tỉ mò Olọ— 
run tan, tabi ki a sá kuku wipe, ẹ di mimò 
fun Olorun, ẽha tỉ rỉ tỉ ẹ ñ tun yipada sỉ alai— 
lera ati alagbe ipilesẹ da, labe eyiti enyin 
tun fe pada wa sinru? 

10 Enyin nkiyesi ojo, ati osù, ati akokò, ati 
gdủn. 

11 Eru nyin mba mi, kỉ o má ba se pe lasan 
nỉ mo tỉ se lãlã lori nyin. 

12 Ará, mo bè nyin, e dà bỉ emi; nitori emi 
đà bỉ enyin: enyin kò se mi nỉ ibi kan. 

13Sugbon enyin mò pe ailera ara lỉ o je kỉ 
nwasu ihinrere fun nyin li akose. 

14 Eyiti o sỉ je idanwo fun nyin li ara mi li ẹ 
kò kẹgàn, bẹni ẹ kò sỉ kò; sugbọn ẹnyin gbà 
mi bỉ angeli Qlorun, ani bỉ Kristi Jesu. ? 

15 Nje ayo nyin igbana ha da? nitori mo gbà 
èri nyin je pe, iba se ise, ẹ ba yọ oju nyin jade, 
ẹ ba sỉ ñ wọn fun mi. 

16 Njẹ mo ha di ota nyin nitori mo sọ otito 
fun nyin bỉ? 

1? Nwọn ni itara wá nyin, sugbọn kỉ ise fun 
rere; nwọn nfe já nyin kuro, kỉ ẹnyin kỉ o le 
mã wả wọn. 

18 Sugbọn o dara lati mã f itara wá ni fun 
rere nigbagbogbo, kì sỉ ise nigbati mo wà pẹlu 
nyin nikan. 

19 Enyin mo mi kekeke, eẹnyin tỉ mo tủn 
nrọbi titi a o ñ se ẹda Kristi ninu nyin. 

?0 [ba wù mi lati wà lọdọ nyin nisisiyi, kỉ 
emi kỉ o sỉ yi ohùn mi pada nitoripe mo dãmu 
nitori nyin. 

2! E wi fun mi, enyin tỉ nĩẹ wà labe oñn, ẹ 
kò ha gbó oñn? 

22Nitori a tỉ kọ ọ pe, Abrahamu nỉ oọmọo 
okunrin meji, okan lati ọdọ erú-binrin, ati 
okan lati odọ omnira-obinrin. 

23 Sugbọn a bi eyiti ise tỉ erủbinrin nipa tỉ 
ara; sugbọn eyỉ tỉ omnira-obinrin li a bí nipa 
ileri. 

24Nkan wonyÌ jẹ apere: nỉitoripe awon 
obinrin wonyi ni majemu mejeji; okan lati 
ori oke Sinai wá, tỉ a bí li oko-er, tỉ iạe 
Hagari. 


GALATIA 4—6 

25 Nitori Hagari yi ni òke Sinai Arabia, tỉ o 
sỉ duro fun Jerusalemu tỉ o wà nisisiyi, tỉ o sỉ 
Wà li oko-erú pẹlu awon ọmo rè. 

28 Sugbọn Jerusalemu tỉ oke jẹ omnira, eyiti 
se lya wa. 

#7 Nitori a tỉ kọ ọ pe, Mã yò, iwo àgan tỉ kò 
bímo: bú sỉ ayò ki o sỉ kigbe soke, iwo tỉ kò 
rọbi rí; nitori awon omọ eni alahoro pò jù ti 
abileko lọ. 

28 Njẹ ará, omọ ileri li awa gẹgẹ bi Isaaki. 

29 Sugbọn bi eyiti a bí nipa tỉ ara tỉ se inu— 
nibini nigbana sỉ eyiti a bí nipa tỉ Emi, bệ sĩ ni 
nisisiyl. 

30 Sugbọn iwe-mimó ha tỉ wi? Lé ẹrú—bin— 
rin najade ati omọ rè: nitori mo erú—binrin kì 
yio ba omọo omnira-obinrin jogun pò. 

31 Nitorina, ará, awa kì ise omo erú-binrin, 


bikose tỉ omnira-obinrin. 

5 1NHTORINA e dưro sinsin ninu omnira 
na eyi tỉ Kristi ñ sọ wa đi omnira, ki ẹ má 

SỈ se tún fi orùn bọ àjaga erú mó. 

? Kiyesi ¡, emi Paulu li o wi fun nyin pe, bi a 
ba kọ nyin nila, Kristi ki yio li ère fun nyin l¡ 
ohunkohun. 

3Mo sỉ tún sọ fun olukuluku enia tỉ a kọ ni 
Ha pe, o di ajigbese lati pa gbogbo oñn mó. 

4A tỉ yà nyin kuro lọdọ Kristi, enyin tỉ nfẹ 
ki a đa nyin lare nipa oñn; ẹ tỉ subu kuro ninu 
ore-ofe. 

SNitori nipa Emí awa nñ igbagbo duro de 
ireti ododo. 

8Nitori ninu Kristi Jesu ikola kò jẹ ohun kan, 
tabi aikola; sugbọn igbagbó ti ngisẹ nipa ifẹ. 

?Enyin tỉ nsáre daradara; tani ha dí nyin 
lọwo kỉ enyin ki o máse gba otito? 

8 lyipada yỉ kò tỉ odọ eniti o pè nyin wá. 

3 Iwukara kiun ni imu gbogbo iyefun wu. 

10 Mo nỉ igbekele sỉ nyin ninu Oluwa pe, 
enyin kì yio ni ero ohun miran; sugbọn eniti 
nyọ nyin lẹnu yỉo rù idajo tirè, enikeni tỉ o wù 
ki ojẹ. 

11 Sugbọn, ara, bi emi ba nwasu ikola sibẹ, 
chatise tỉ a nse inunibini sỉ mi sibe? nịje ikose 
agbelebu tỉ kuro. 

12 Emi iba fe ki awon ti nyo nyin lẹnu tile 
ké ara won kuro. 

13 Nitori a tỉ pè nyin sĩ omnira, ará; kiki pe 
ki ẹ máse lò omnira nyin fun àye sipa tỉ ara, 
sugbọn ẹ mã ñ ife sìn omonikeji nyin. 

14 Nitoripe a kó gbogbo ofñin já ninu òrọ kan, 
ani ninu eyi pe; lwọo fẹ omonikeji rẹ bi ara rẹ. 

15 Sugbọn bi enyin ba mbù ara nyin sán, tỉ ẹ 


846 


Sỉ njẹ ara nyin run, ẹ kiyesara ki ẹ máse pa ara 
nyin run. 

18 Nje mo ni, E ma rìn nipa ti Emí, enyin kì 
yio si mu ifekufe ti ara se. 

17Nitoriti ara nse ifekufe lodi sỉ Emií, ati 
Emí lodi sĩ ara: awvon wonyỉ sỉ lodi sỉ ara wọn; 
ki ẹ má ba le se ohun tỉ enyin níẹ. 

18 Sugbon bi a ba ntỉ ọwo Emí samona 
nyin, enyin kò sỉ labe oñn. 

18 Njẹ awon ise tỉ ara farahàn, tỉ ise wonyi; 
pansaga, àgbere, ìwa—ẽri, wòÒbia, 

20 [borisa, osó, irira, lja, ïilara, ibinu, asọ, 
Ìsote, adamò, 

#1 Arankàn, ipania, imutipara, iréde—-oru, ati 
iru Wonni: awon ohun tỉ mo nwï fun nyin tẹlẹ, 
Øege bỉ mo tỉ wïi fun nyin tẹlẹ rí pe, awon tỉ nse 
nkan bawonni kì yio jogún ijoba Olorun. 

22 Sugbọn eso tỉ Emí ni ifẹ, ayò, alafia, ipa— 
mọra, ìwa pẹlẹ, isore, igbagbó, 

23 Ìwa tutù, ati ikora-eni-nijanu: oñn kan 
kò lodi sỉ iru wọnni. 

?4 Awon tỉ ise ti Kristi Jesu tỉ kàn ara mọ 
agbelebu tỉ on tỉ ifẹ ati ifekufe rè. 

2 Bi awa ba wà lãye sipa tỉ Emií, ẹ je ki a sỉ 
mã rìn nipa tỉ Emí. 

26 E máse jẹ ki a mã sogo—-asan, ki a má mu 
omonikeji wa binu, ki a má se ilara omonikeji 
Wa. 


1 ARÁ, bi a tilẹ mu enia ninu isubu kan, 

ki enyin tỉ ise tỉ Emí ki o mu irú ẹni bệ 
bộ sipò ni ẹmí iwa tutu; kỉ iwo tikarare mã 
kiyesara, ki a má ba dan iwo nã wò pẹlu. 

?E mã rù erù omonikeji nyin, ki ẹ sỉ ñ bệ 
mu oÑñn Kristi sẹ. 

3Nitori bi enia kan ba nrò ara rè sỉ ẹnikan, 
nigbati kò jẹ nkan, o ntàn ara rè je. 

4 Sugbọn ki olukuluku kỉ o yẹ isẹ ara rè wÒ, 
nigbana nỉ yio sỉ ni ohun isogo nipa tỉ ara rè 
nikan, kì yỉo sỉ se nipa tỉ omonikeji rè. 

5 Nitori olukuluku nỉ yio rù erù tỉ ara rè. 

5 Sugbọn ki eniti a nkó ninu òrọ na mã pese 
ohun rere gbogbo fun eniti nkọni. 

? Ki a máse tàn nyin je; a kò le gàn Olorun: 
nitori ohunkohun tỉ enia ba funrugbin, on ni 
Vỉo sĩ ká. 

8 Nitori eniti o ba nfunrugbin sipa tỉ ara rè, 
nipa tỉ ara ni yio ká idibaje; sugbọn eniti o ba 
nfunrugbin sipa tỉ Emí, nipa tỉ Emí ni yio ká 
ìye ainipekun. 

#E má sỉ je ki agãra da wa ni rere ise: nitori 
awa ó ká nigbati akokò ba de, bi a kò bá se ãrè. 

10 Nịẹ bỉ a tỉ nri akoko, ẹ jẹ ki a mã sore fun 


947 


gbogbo enia, ati pãpa fun awọon tỉ ise ara ile 
igbagbó. 

11E wò bi mo tỉ ñ oọwo ara mi kowe gà_— 
dàgbà-gàdàgbà sỉ nyin. 

12lye awon tỉ níẹ se asehan li ara, nwọn 
mrò nyin lati kola; kiki nitoripe ki a ma ba se 
inunibini sỉ wọn nitori agbelebu Kristi. 

13 Nitori awon tỉ a kọ nilà pãpã kò pa ofin 
mó, sugbọn nwon nfe mu nyin kola, ki nwọn 
ki o le mã sogo ninu ara nyin. 

14 Sugbọn ki a máse ri pe emi nsogo, bikose 
ninu agbelebu Jesu Kristi Oluwa wa, nipase 


EFESU 1, 2 
eniti a ti kàn aiye mọ agbelebu fun mi, ati emi 
fun aiye. 

15 Nitoripe ninu Kristi Jesu ikola kò je ohun 
kan, tabi aikola, bikose ẹda titun. 

18lye awon tỉ o si nrìn gẹgẹ bi lwọon yi, 
alafia lori wọn ati ãnu, ati lori Israeli Olorun. 

17 Lati isisiyi lọ, ki enikeni máse yọ mi lẹnu 
mó: nitori emi nrù àpá Jesu Oluwa kiri li ara 
mi. 

18 Ará, ore-ofe Jesu Kristi Oluwa wa, ki o 
Wà pẹlu emí nyin. Amin. 
Sỉ awon ara Galatia tỉ a kọ lati Rornu wá. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


AWON ARA EFESU 


1PAULU, Aposteli Jesu Kristi nipa ife 

Olorun, sỉ awon enia mimó tỉ o wà ni 
Efesu, ati sỉ awon onigbagbo ninu Kristi 
Jesu: 

2Ore-ofe sỉ nyin, ati alafia, lati odọ Qlọrun 
Baba wa ati Jesu Kristi Oluwa. 

3 Olubukún li Olorun ati Baba Jesu Kristi 
Oluwa wa, eniti o tỉ ñ gbogbo ibukún ẹmí 
ninu awon orun bukún wa ninu Kristi: 

4 Ani gẹgẹ bi o tỉ yàn wa ninu rè saju ipilesẹ 
aiye, ki awa ki o le jẹ mimó ati alailabùku ni— 
Wwaju rè ninu ifẹ: 

5 Eniti o tỉ yàn wa tẹlẹ sỉ isọdomo nipa Jesu 
Kristi fun ara rè, gẹge bi ì\dunnú if rè: 

%Fun iyin ogo ore-ofe rè, eyiti o dà lù wa 
nỉnu Ayanfe nì: 

?Ninu eniti awa ni irapada wa nipa ejẹ rè, 
idari]i èsẹ wa, gege bỉ orò ore-ofe rè; 

8Eyit o sọ di pupọ fun wa ninu gbogbo 
ogbón ati oye, 

8 Eniti o tỉ sọ ohun ijinlẹ ifẹ rè di mimò fun 
'wa, gege bi idunnd rè, eyiti o tỉ pinnu ninu rè, 

10 Fun ise iriju tỉ kikun akoko na, ki o le ko 
ohun gbogbo jo ninu Kristi, iba se eyiti mbẹ 
ninu awon orun, tabi eyiti mbẹ li aiye, ani 
nỉnu rè: 

11 Ninu eniti a ñ wa se ini rè pẹlu, awa tỉ a 
tỉ yan tẹlẹ, gege bi ipinnu eniti ngiẹẹ ohun 
gbogbo gẹge bi ìmọ ifẹ rè: 

12 Ki awa ki o le jẹ fun iyin ogo rè, awa tỉ a 
tỉ ni ireti saju ninu Kristi; 

18 Ninu eniti, ẹnyin pẹlu, nigbati ẹnyin tỉ 
gbọ orọo otito nì, ihinrere igbala nyin, ninu 


ẹniti nigbati eẹnyin tỉ gbagbo pẹlu, a ñ Emi 
Mimó ileri nì se edidi nyin, 

14 Eyiti ise ẹri ini wa, fun irapada ohun ini 
Olorun sĩ iyìn ogo rè. 

15 Nitori eyi, emi pẹlu, nigbati mo tỉ gburó 
igbagbo tỉ mbe larin nyin ninu Jesu Oluwa, ati 
ifẹ nyin sỉ gbogbo awọon enia mimó, 

18 Emi kò sỉ simi lati mã dupẹ nitori nyin, 
ati lati mã daruko nyin ninu adura mi; 

17 Pe ki Olorun Jesu Kristi Oluwa wa, Baba 
ogo, le fun nyin li Emi nipa tỉ ogbón ati tỉ iñ— 
han ninu ìmọ rè: 

18 Ki oju ọkàn nyin le mọle; ki enyin ki o le 
mọ ohun tỉ ireti ìpe rè jẹ, ati ohun tỉ orò ogo 
ini rè ninu awon enia mimó je, 

19Ati agbara rè tỉ o tobi julọ sỉ awa tỉ o 
gbagbó, gẹpe bỉ isẹ agbara rè, 

29 Eyiti o ti sisẹ ninu Kristi, nigbati o tỉ jí 
dide kuro ninu okú, tỉ o sỉ ñ ¡ joko li owó ọtún 
ninu awon orun, 

?! Ga ju gbogbo ijoba ati ola, ati agbara, ati 
oyè, ati gbogbo orukọ tỉ a ndá, ki ise li aiye yi 
nikan, sugbọn li eyiti mbò pẹlu. 

22O sĩ tỉ ñ ohun gbogbo sabe ese rè, o sỉ tỉ 
ñ ¡ se ori lori ohun gbogbo fun ïjo, 

?3 Eyiti ise ara rè, eẹkún eẹniti o kún ohun 


gbogbo ninu ohun gbogbo. 


1ENYNN li a sỉ tỉ sọ di àye, nigbati enyin 
tỉ kú nitori irekoja ati èsẹ nyin, 
?®Ninu eyiti enyin tỉ nrin rí gẹge bỉ ipa tỉ 
aiye yi, gẹge bi alasẹ agbara oju ọrun, emí tỉ 
nsisẹ nisisiyi ninu awon omo alaigboran: 


EFESU 2, 3 

3Ninu awon eniti gbogbo wa pẹlu tỉ wà rí 
ninu ifekufe ara wa, a nmu ifẹ ara ati tỉ inu se; 
ati nipa cda awa sỉ tỉ je ọmọ ibinu, gẹge bỉ 
awon ïyoku pẹlu. 

4 Sugbọn Olorun, eniti ise olorò li ãnu, ni— 
tori ifẹ nla rè tỉ o fi fe wa, 

5 Nigbati awa tile tỉ kủ nitori irekoja wa, o 
sọ wa di äye pẹlu Kristi (ore-ofe li a ti fi gba 
nyin là). 

5O sỉ tỉ ji wa dide pẹlu rè, o sỉ tỉ mu wa wa 
joko pelu rè ninu awon orun nỉnu Kristi Jesu: 

7TPe ni gbogbo ìgba tỉ mbọ ki o ba le fi orò 
ore-ofe rè tỉ o pọ rekoja han ninu iseun rè sỉ 
wa nỉnu Kristi Jesu. 

8Nitori ore-efe li a tỉ fi gbà nyin là nipa 
igbagbó; ati eyini kì ise ti enyin tikaranyin: 
èbun Olorun nỉ: 

3K ise nipa ise, ki enikeni má bã sogo. 

19 Nitori awa nỉ isẹ owó rè tỉ a tỉ dá ninu 
Kristi Jesu fun ise rere, tỉ Olorun tỉ pèse tẹlẹ, 
ki awa ki o le mã Tìn ninu wọn. 

11 Nitorina ẹ ranti pe, nigba atijo ri, enyin tỉ 
ẹ tỉ jẹ Keferi nipa tỉ ara, tỉ awon tỉ a npè ni 
Akola tỉ a ñ ọwo se lỉ ara npè li Alaikola, 

1ZPe li akokò na enyin wà laini Kristi, ẹ je 
ajeji sỉ anfani awon olọtọo Israeli, ati alejo sỉ 
awon majermu ileri nì, laini ireti, ati laini Olọ— 
Tun li aiye: 

13 Sugbọn nïsisiyi ninu Kristi Jesu enyin tỉ o 
tỉ jìna rẻré nigba atijo rí li a mu sunmọ tosi, 
nipa èjẹ Kristi. 

14 Nitori on ni alala wa, ẹniti o tỉ se me— 
jeji li òkan, tỉ o sỉ tỉ wó ogiri ìkélé nì tỉ mbẹ 
lãrin; 

15 O sỉ tỉ ñ opin sỉ ọta nì ninu ara rè, ani sỉ 
on ase wonni tỉ mbẹ ninu ilana; ki o le ñ 
awon mejeji dá ẹni titun kan ninu ara rè, ki o 
Sỉ se ilaja, 

16 Ati ki o le mu awon mejeji ba Olorun làja 
nïnu ara kan nipa agbelebu; o sỉ tỉ pa isọta na 
kủ nipa rè: 

1?Q sỉ tỉ wä, o sỉ tỉ wasu alafia fun enyin ti 
o jìna réré, ati fun awon tỉ o sunmọ tosi: 

18 Nitori nipa rè li awa mejeji tỉ ni òna nipa 
Emí kan sodo Baba. 

19 Nje nitorina ẹnyin kì ise alejò ati atipo 
mộ, sugbọn àjumọo jẹ giòto pẹlu awon enia 
mimó, ati awon arả ile Olorun; 

29 A sỉ ngbẻ nyin rỏ lori ipilẹ awon aposteli, 
ati awon woli, Jesu Kristi tikararè jẹ pàtaki 
okuta igun ile; 

#1Ninu eniti gbogbo ïle na, tỉ a nkọ sọkan 
pọ, ndagbà soke ni tempili mimó ninu Oluwa: 


848 


22Ninu eniti a ngbẻ nyin ró pọ pẹlu fun 
ibujoko Olorun ninu Emií. 


TNITORI eyina, emi Paulu, ondè Jesu 
Kristi nitori enyin Keferi, 

? Bi enyin ba tỉ gbọ tỉ ise iriju ore—ofe Olọ— 
Tun, tỉ a fñfun mi fun nyin: 

3 Bi o tỉ sepe nipa ifihan li o tỉ ñ ohun ijinle 
nì hàn fun mi, (gẹge bi mo tỉ kọ saju li orọ diẹ, 

4 Nigbati enyin ba kà a, nipa eyi tỉ enyin ó ñi 
le mọ oye mi ninu ïjinlẹ Kristi,) 

5 Eyiti a kò tỉ ïñhàn awon ọmo enia rí ni iran— 
điran miran, bỉ a tỉ ñ wọn hàn nisisiyi fun awvon 
aposteli rè mimỏ ati awon woli nipa Emií; 

5 Pe, awon Keferi jẹ àjumojogun ati eya-ara 
kanna, ati alabapin ileri ninu Kristi Jesu nipa 
ihinrere: 

?I[ranse eyiti a fñ mi se gege bi èbun ore—ofe 
Olorun tỉ a fifun mi, gegẹ bi isẹ agbara rè. 

8 Fun emi tỉ o kere ju ẹniti o kere julo ninu 
gbogbo awon enia mimó, li a fi ore—ofe yi fun, 
lati wasu awamáridi orò Kristi fun awon Ke— 
feri; 

3 Ati lati mu ki gbogbo enia rỉ kini ise-iriju 
ohưun ïjinle na jasi, eyiti a ti ñ pamó lati aiye— 
baiye ninu Olorun, eniti o dả ohun gbogbo 
nipa Jesu Kristi: 

19 Ki a ba le fñ òpolọpọ onirũru ọgbón Olo— 
run hàn nỉïsisiyi fun awon ijoye ati awon 
alagbara ninu awọn orun, nipase ïjo, 

11 Gẹegẹ bi ipinnu ataiyebaiye tỉ o tỉ pinnu 
ninu Kristi Jesu Oluwa wa: 

12Ninu eniti awa nỉ igboiya, ati òna pẹlu 
igbekele nipa igbagbó wa ninu rè. 

13 Nitorina mo bè nyin ki ãrè ki o máse mu 
nyin nỉ gbogbo wahalà mi nitori nyin, tỉ ise 
ogo nyïn. 

14 Nitori idi eyi ni mo se nñ ẽkun mi kunle 
fun Baba Oluwa wa Jesu Kristi, 

15 Oruko eniti a ñ npè gbogbo idile ti mbe 1i 
orun ati li aiye, 

18 Ki on ki o le fifun nyin, gege bi orò ogo 
rè, ki a le f agbara rè mủ nyin li okun nipa 
Emi rè niti eni inu; 

17Ki Kristi ki o le mã gbé inu okàn nyin 
nipa igbagbo; pe bỉ e tỉ nñ gbongbo mưle, tỉ ẹ 
Sỉ nñ ẹsẹ mule ninu ifẹ, 

18 Ki enyin ki o le li agbara lati mò pẹlu 
gbogbo awon enia mimó, kini ìbủ, ati gigùn, 
ati jijn, ati giga na je, 

13 Ati lati mọ ife Kristi tỉ o ta ìmọ yọ, ki a le 
fi gbogbo èkủn Olorun kun nyin. 

29 Nịẹ eniti o le se lọpolopo jù gbogbo eyiti 


849 


a mbère tabi tỉ a nrò lọ, gege bỉ agbara tỉ ngisẹ 
ninu wa, 

?!On nỉ kỉ a mã ñ ogo fun nỉnu ïjo ati ninu 
Kristi Jesu titi irandiran gbogbo, aiye ainipe— 


A 1 NITORINA emi ondè ninu Oluwa, mbè 
nyin pe, kỉ enyin ki o mã rìn bi o tỉ yẹ fun 
ìpe na tỉ a ñ pè nyin, 

2 Pelu irele gbogbo ati inu tutủ, pẹlu ipa— 
mọra, ẹ mã ñï ifẹ farada a fun ẹnikeji nyin; 

3 Ki ẹ sỉ mã lakaka lati pa isọkan Emí mó nỉ 
ìdipo alafia. 

4 Ara kan ni mbe, ati Emí kan, ani bỉ a tỉ pè 
nyin sinu ireti kan tỉ ipẻ nyin; 

5 Oluwa kan, igbagbó kan, baptismu kan, 

8 Olorun kan ati Baba gbogbo, eniti o wà lori 
gbogbo ati nipa gbogbo ati ninu nyin gbogbo. 

?Sugbon olukuluku wa li a ñ ore-ofe fun 
gege bỉ osuwon èbun Kristi. 

8Nitorina o wipe, Nigbati o gòke lọ sỉ ibi 
giga, o di igbekun nỉ igbekun, o sỉ ñ èbun fun 
enia. 

8 (Njẹe niti pe o goke lọ, kili o jẹ, bikosepe o 
kó sọkale pẹlu lọ sỉ iha isale ilẹ? 

10 Eniti o tỉ sọkale, on kanna li o sỉ tỉ goke 
rekoja gbogbo awon orun, kỉ o le kún ohun 
gbogbo.) 

11O sỉ tỉ ñ awon kan funni bi aposteli; ati 
awon miran bi woli; ati awon miran bỉ efan— 
gelisti, ati awon miran bi oluso-agutan ati 
olukoni; 

12Pun asepé awon enia mimó fun isẹ- 
iranse, fun imudagba ara Kristi: 

13 Titi gbogbo wa yio fñi de isokan igbagbó 
ati ìmọ mo Olorun, tỉti a o ñi di okunrin, titi 
a o ñ de iwon gigun èkún Kristi: 

14Ki awa kỉ o máse jẹ ewe mó, tỉ a nñ 
gbogbo afefe èkó tì siwa tì sehin, tỉ a sỉ f ngbá 
kiri, nipa itanje enia, nipa arekereke fun 
ogbonkogbon ati múni sina; 

15 Sugbọn ki a mã sọ otito nỉ ifẹ, kỉ a le mã 
dàpbasoke ninu rè li ohun gbogbo, eniti ise 
ori, ani Kristi: 

18 Lati odọ eniti ara na tỉ a nso sọkan pọ, tỉ 
o sỉ nñ ara mọra, nipa gbogbo orike ipese, 
(øeøe bi isẹ olukuluku eya-ara nỉ iwọn tirè) o 
nmu ara na bỉ sỉ ¡ fun idagbasoke on tikarare 
nỉnu ifẹ. 

1?Njẹ eyi ni mo nwïi, tỉ mo sỉ njẹri ninu 
Oluwa pe, lati isisiyi lọ ki enyin ki o máse rìn 
mó, ani gege bi awon Keferi tỉ nrin ninu iro— 
nu asan wọon, 


EFESU 3 —5 
18 Òye awon eniti o sökunkun, awon tỉ o sỉ 
tỉ đi äjeji sỉ wa—-bi-Olorun nitori aimò tỉ mbẹ 
ninu wọn, nitori lile okảän wọn: 

18 Awon eniti okàn wọn le rekoja, tỉ nwọn 
sỉ tỉ ñ ara wọn fun wòbia, lati mã fi iwora sisc 
ìwa-ẽri gbogbo. 

29 Sugbọn a kỏ fi Kristi kó nyin bệ; 

2! Bỉ o ba se pe nitoto li ẹ tỉ gbohùn rè, tỉ a sỉ 
ti kó nyin nỉnu rệ, gẹgẹ bi otito tỉ mbẹ ninu 
kesu: 

22Pe, niti iwa nyin atijo, ki ẹnyin kỉ o bọ 
ogbologbo okunrin nì sile, eyiti o dibaje geg€ 
bi ifekufe ètan; 

33 Ki ẹ sỉ di titun ni emi inu nyin; 

24 Ki ẹ sỉ gbé okunrin tỉitun nì wò, eyiti a da 
nipa tỉ Olorun li ododo ati li iwa mimó otitó. 

25 Nitorina ẹ fi eke sise silẹ, ki olukuluku 
nyin ki o mã ba omọonikeji rệ sọ otito, nitori 
èya-ara omonikeji wa li awa ise. 

28 E binu; ẹ má sỉ se sè: ẹ máse je ki õrùn 
Wò bá ibinu nyin: 

27 Bẹni ki ẹ má se fi àye fun Èạu. 

28 Ki eniti njale máse jale mó: sugbọn kỉ o 
kuku mã se lãlã, kỉ o mã fi owó rè sisẹ ohun tỉ o 
dara, kỉ on kỉ o le nỉ lati pín fun eniti o se alaini. 

28 E máse jẹ kỉ òrọ idibaje kan tỉ ẹnu nyin 
jade, sugbọn iru eyiti o dara fun èkó, kỉ o le 
mã ñ ore-ofe fun awon tỉ nghó. 

30 E má sỉ se mu Emí Mimó Olorun binu, 
ẹniti a ñ se èdidi nyin dè ojo idande. 

3! Gbogbo ìwa kikorỏ, ati ibinu, ati irunu, 
ati ariwo, ati òro buburu ni kỉ a mu kuro lọdọ 
nyin, pẹlu gbogbo arankàn: 

32 E mã sore fun omonikeji nyin, ẹ nỉ iyộnu, 
ẹ mã darijì ara nyin, gẹge bi Olorun nỉnu Kristi 


tỉ darijì nyin. 
5 1NITORINA ẹ mã se afarawe Olorun bi 
awon omọo òwón; 

2E si mã Tìn nỉ ife, gẹgẹ bi Kristi pẹlu tỉ fẹ 
wa, tỉ o sỉ ñ ara rè fun wa li grẹ ati ẹbọ fun 
Olorun fun õrùn didun. 

3Sugbon àgbere, ati gbogbo ìwa ẽrí, tabi 
ojukòkoro, kỉ a má tilẹ darukọo rè larin nyin 
mó, bỉ o tỉ yẹ awon enia mimó; 

4 Jbã se ìwa òbun, ati isòro wère, tabi isèfe, 
awon ohun tỉ kò tó: sugbọn ẹ kuku mã dupeẹ. 

5Nitori enyin mò eyi daju pe, kò sỉ pansaga, 
tabi alaimó enia, tabi olojukökoro, tỉ i‡e olubọ— 
Tỉsa, tỉ yio nỉ ini kan nỉ ijoba Kristi ati tỉ Olọrun. 

5E máse je ki ẹnikẹeni ñi òrọ asan tàn nyin 
jẹ: nitori nipasẹ nkan wonyi ibinu Olorun 
mbò wá sori awon omo alaigboran. 


EFESU 5,6 


?Niforina ẹ máse jẹ alajopin pẹlu wọn. 

8Nitori enyin tỉ je òkunkun lẹkan, sugbọn 
nisisiyi, enyin di imolẹ nipa tỉ Oluwa: ẹ mã 
Tìn gegẹ bỉ awon ọmo imọole: 

3(Nitori eso Emí wà niti isore gbogbo, ati 
ododo, ati otito;) 

19E sỉ mã wadi ohun tỉ ise itewogbà fun 
Oluwa. 

11 E má sỉ ba aileso isẹ òkunkun kẹgbẹ pò, 
sugbọn ẹ kuku mã ba wọn wi. 

12 Nitori itiju tile nỉ lati mã sòro nkan wọn— 
ni tỉ nwon nse nikòkọ. 

13 Sugbọn ohun gbogbo tỉ a mba wi ni imọ— 
lẹ iñ ban: nitori ohunkohun tỉ o ba ñ nkan 
hàn, imọole nỉ. 

18 Nitorina li o se wipe, Jí, iwo eniti o sùn, 
sỉ jïnde kuro nỉnu okủ, Kristi yio sỉ fun ọ nỉ 
imole. 

15 Nitorina ẹ kiyesi lati mã rìn ni ìwa pipé, 
kì ise bi awon alailogbọn, sugbọn bi awon 
ologbọn; 

16 E mã ra ìgba pada, nitori buburu li awon 
gJo. 

17? Nitorina ẹ máse jẹ alailoye, sugbọn ẹ mã 
moye ohun tỉ ife Oluwa jasi. 

18E mả sỉ se mu waini li amupara, ninu 
eyit rudurudu wà; sugbọn ẹ kún fun Emi; 

19 E sỉ mã bả ara nyin sòro ninu psalmu, ati 
orin iyìn, ati orin emi, ẹ mã kọorin, kỉ ẹ sỉ mã 
kọorin didun lỉ okàn nyin sỉ Oluwa; 

29 E mã dupe nigbagbogbo fun ohun gbogbo 
lọwo Olorun, ani Baba, li oruko Jesu Kristi 
Oluwa wa; 

?1 E mã teriba fun ara nyin ni ìberu Olorun. 

2? Enyin aya, ẹ mã tẹriba fun awon ko 
nyin, gẹge bỉ fun Oluwa. 

#3 Nitoripe oko ni ise ori aya, gẹgẹ bi Kristi 
tỉ se ori ijo enia rè: on sỉ ni Olugbala ara. 

24 Nitorina gege bỉ ijo tỉ tẹriba fun Kristi, bệ 
sỉ nỉ kỉ awon aya ki o mã se sỉ okọ wọn li 
ohun gbogbo. 

?5 Enyin okọ, ẹ feran awon aya nyin, gegẹ 
bỉ Kristi sỉ tỉ feran ljọ, tỉ o sỉ ñ ara rè fun u; 

#8 Ki on kỉ o le sọ ọ di mimó lẹhin tỉ a tỉ ñ 
Òro wẹ ẹ mó nỉnu agbada omi, 

?? Ki on kỉ o le mu u wá sọđọ ara rè bỉ ljo tỉ 
o lỉ ogo lỉ aini abawon, tabi alebu kan, tabi irủ 
nkan bawonni; sugbọn kỉ o le jẹ mimó ati 
alaini àbuku. 

?8 Bếli o tó ki awon okunrin kỉ o mã ferăn 
awon aya wọn gẹgẹ bi ara awon tikarawon. 
Eniti o ba feran aya rè, o feran on tỉkararè. 

#9 Nitori kò sỉ enikan tỉ o tỉ korira ara rè; 


bikosepe kỉ o mã bó ọ ki o sỉ mã sikẹ rè gege 
bi Kristi sỉ tỉ nge sỉ 3jọ. 

39 Nitoripe awa li èya-ara rè, ati tỉ eran-ara 
rè, ati tỉ cgungun ara rè. 

3! Nitori eyi lỉ okunrin yio se fi baba ati iya 
rè silẹ, on o sỉ dàpọ mó aya rè, awon mejeji a 
sỉ đi ara kan. 

32 Asiri nla li eyi: sugbọn emi nsọ nipa tỉ 
Kristi ati tỉ ijọ. 

33 Sugbọn ki olukuluku nyin ki o feran aya 
rè bệ gege bỉ on tikararè; kỉ aya kỉ o sỉ bẹru 


okọ rè. 
ó 1ENY]N omọ, ẹ mã gbọ tỉ awon õbi nyin 
nỉnu Oluwa: nitoripe eyi li o tó. 

2 Bòwo fun baba ati iya rẹ (eyi tỉ ise ofñin 
ikini pẹlu ileri), 

3Ki o le dara fun ọ, ati kỉ iwo kỉ o le wà pẹ 
li aiye. 

4Ati enyin baba, ẹ máse mu awon omọo 
nyin binu: sugbọn ẹ mã tó wọn nỉnu ekó ati 
ikilo Oluwa. 

5 Enyin omo-odọ, ẹ mã gbọ tỉ awon oluwa 
nyin nipa tỉ ara, pẹlu iberu ati iwariri, ni otito 
okàn nyin, bi enipe sỉ Kristi; 

8Ki ise tỉ arojuse bỉ awọon tỉ nwù enia; 
sugbọn gẹgẹ bi awon rủ Kristi, ẹ mã se ife 
Olorun lati inu wả; 

7 E mã ñ inu rere sin bi sỉ Oluwa, kì sỉ ise sỉ 
enia: 

8 Bi enyin tỉ mọ pe ohun rere kohunrere tỉ 
olukuluku ba se, on na ni yio sỉ gbà pada lọdọ 
Oluwa, ibã se erủ, tabi omnira. 

3 Ati enyin oluwa, ẹ mã se ohun kanna sỉ 
wọn, ẹ mã dỉn ibẹru nyin kù; bi enyin tỉ mọ 
pe Oluwa enyin tikaranyin si mbẹ li orun; kò 
SỈ sỉ ojusãju enia lọdọ rệ. 

19 Lakotan, ará mi, ẹ jẹ alagbara ninu Olu— 
Wa, ati ninu agbara ipá rè. 

11E gbe gbogbo ihamora Olorun wò, kỉ 
enyin ki o le kọ oju ija sỉ arekereke Esu. 

12Nitoripe kì ise èjẹ ati ẹran-ara li awa 
Tnba jijakadi, sugbọn awon ïjoye, awon olola, 
awon alase ibi òkunkun aiye yi, ati awvon ẹmí 
buburu nỉ ơju orun. 

13 Nitorina ẹ gbe gbogbo ihamora Olorun 
Wò kỉ enyin kỉ o le duro tiri sỉ jo ibi, nigbati 
enyin bả sỉ tỉ se ohun gbogbo tan, kỉ ẹ sỉ duro. 

14 duro nitorina lehin tỉ ẹ tỉ ñ àmure otito 
đi egbẹ nyin, tỉ ẹ sỉ tỉ đi ìgbaiya ododo nì mọra; 

15 Tỉ ẹ sỉ tỉ ñ imura ihinrere alala wò eẹsẹ 
nyin ni bàta; 

18 Léke gbogbo rè, ẹ mu apata igbagbó, nipa 


851 


eyiti enyin ó le mã ñ panả gbogbo ofa iná eni 
ibi nì. 

1?Ki ẹ sỉ mu asibori igbala, ati idà Emi, tỉ 
ise òro Olorun: 

18 Pelu gbogbo adura ati ẹbẹ ni ki ẹ mã 
gbadura nigbagbogbo ninu Emí, ki ẹ sỉ mã 
sora sỉ ¡ ninu idurosingin gbogbo, ati èbẹ fun 
gbogbo enia mimó; 

18 Ati fun mi, ki a le ñ ohùn fun mi, ki emi 
ki o le mã fi igboiya yà ẹnu mi, lati mã ñ ohun 
ijinlẹ ihinrere hàn, 

20 Nitori eyiti emi jẹ ikò ninu èwon: ki emi 
ki o le mã fi igboiya sòro ninu rè, gegẹ bỉ o tỉ 
tó fun mi lati mã sọ. 


FILIPPI 1 
?! Sugbon ki enyin pẹlu ki o le mộ bỉ nkan 
tỉ ri fun mi, bỉ mo tỉ nse si, Tikiku arakunrin 
olufe ati iranse olõto ninu Oluwa, yio sọ ohun 
gbogbo đi mimò fun nyin: 

22 Eniti mo rán sỉ nyin nitori eyi kanna, ki ẹ 
le mọ bỉ a tỉ wà, ki on ki o le tu okàn nyin 
ninu. 

23 Alafia fun awon ará, ati ife pẹlu igbagbỏ, 
lati odọ Olorun Baba wá, ati Oluwa Jesu 
Kristi. 

24 Ki ore-ofe wà pẹlu gbogbo awon tỉ o fẹ 
Oluwa wa Jesu Kristi li aisètan. 

A kọ ọ lat Rornu lọ sỉ awvon 
ara Eƒesu lati owó Tikiku. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


AWON ARA FILIPPI 


1PAULU ati Timoteu, awọn iranse ]esu 

Kristi, sỉ gbogbo awon enia mimó ninu 
Kristi ]esu tỉ o wà ni Filippi, pẹlu awon bisopu 
ati awon diakoni: 

2Ore-ofe sỉ nyin, ati alafia, lati odọ Olorun 
Baba wa, ati Oluwa Jesu Kristi. 

3Mo dupẹ lọwo Olorun mi fun gbogbo 
iranti nyin tỉ mo nạe, 

4Nigbagbogbo ninu gbogbo adura mi fun 
nyin li emi nñ ayò bèbẹ, 

SNitori ìdapọ nyin ninu ihinrere lati gjo 
kini wá tiu ñ đi isisiyi. 

5 Ohun kan yi sa da mi loju, pe eniti o tỉ 
bère isẹ rere ninu nyin, yio se asepe rè titi ñi 
đi ojo ]esu Kristi: 

7? Gege bỉ o tỉ tó fun mi lati rò eyi fun gbogbo 
nyin, nitoriti okàn nyin wà lọdọ mi, niwọn bỉ 
o tỉ sepe gbogbo nyin nỉ ise alabapin ore-ofe 
pẹlu mi ninu idè mi ati ninu idahùn-ejo mi 
ati ifesemule ihinrere. 

8 Nitori Olorun li eleri mi, bỉ mo tỉ nạaferi 
nyin to gidigidi ninu iyónu Jesu Kristi. 

9% Eyi sỉ ni mo ngbadura fun pe, ki ife nyin 
ki o le mã pọ sỉ i siwaju ati siwaju ninu imò ati 
imoye gbogbo. 

19 Ki enyin ki o le dán ohun tỉ o yàtọ Wò; ki 
ẹ Sỉ jasỉ olododo ati alaije-ohun-—ikose titi ñ di 
ojo ]esu Kristi; 

1! Lehin igbati ẹ tỉ kun fun eso ododo lati 
odọ Jesu Kristi, fun ogo ati iyìn Olorun. 


12 Njẹ emi Ífẹ ki enyin ki o mò, ará, pe nkan 
Wonni tỉ o de bá mi, o kuku yori sỉ ilosiwaju 
ihinrere; 

13 Tobe ti idè mi gbogbo farahan nỉnu Kristi 
larin awon oọmọo-ogun ãñn ati gbogbo awon 
elomiran; 

14Ati pe òpolọpọ awon arakunrin ninu 
Oluwa, tỉ o ni igbekele sỉ ìde mi nĩi igboiya 
gidigidi sọro Olorun laiberu. 

15 Nitoto awon ẹlomiran tile nñ ija ati ilara 
wasu Kristi; awon elomiran sỉ nñ inu rere se e. 

18 Awon kan nñ 1ja wasu Kristi, kì ise pẹlu 
õto inu, nwọn ngbhèro lati ñ iponju kủn ìde mi: 

17 Awon kan ẹwẹ si nñ ifẹ se e, nitoriti 
nwọn mò pe a gbe mi dide fun idahun-ejo 
ihinrere. 

18 Njẹ kini? bikosepe nibi gbogbo, iba se 
niti àfètànse tabi niti otito, a sa nwasu Kristi; 
emi sỉ nyò nitorina, nitõto, emi ỏ sỉ ma Vy. 

18 Nitoriti mo mò pe eyi nỉ yio yori sỉ igbala 
fun mi lati inu adura nyin wá, ati iñkún Emí 
Jesu Kristi, 

20Gegẹ bỉ ìnàpà ati ireti mi pe ki oju ki o 
máse tì mi li ohunkohun, sugbọn pẹlu igboiya 
gbogbo, bi nigbagbogbo, bệ nisisiyi pelu a o gbé 
Kristi ga lara mi, ibã se nipa ìye, tabi nipa ikủ. 

2#! Nitori, niti emi, lati wà lãye jẹe Kristi, lati 
kủ jẹ ere. 

22 Sugbọn bi lati wà lãye ninu ara ba je eso 
isẹ mi, nigbana ohun tỉ emi o yàn, emi kò mọ. 


FILIPPI 1, 2 

23 Sugbọn emi mbe nỉ iyemeji, mo nỉ ife lati 
lọ ati lat wà lọdọ Kristi; nitori o dara pupọ ju: 

24Sibe latÍ wà ninu ara jẹ anfani nitori tỉ 
nyin. 

#5 Bi eyi sỉ tí da mỉ loju, mo mò pe emi ó 
duro, emi ó sỉ mã bá gbogbo nyin gbé fun ilọ— 
Siwaju ati ayò nyin ninu igbagbo; 

#§ Ki isogo nyin kỉ o le đi pupọ gidigidi ninu 
Jesu Kristi ninu mi nipa ipada wá mi sọdọ 
nyin. 
27 Kiki ki ẹ sá jẹ ki ìwa—aiye nyin ki o mã ri 
gege bi ihinrere Kristi: pe yala bi mo tilẹ wá 
Wò nyin, tabi bỉ emi kò sỉ, ki emi kỉ o le mã 
gburó bỉ ẹ ti nge, pe enyin duro sinsin ninu 
Emí kan, eẹnyin jùmo njijakadi nitori igbagbó 
ihinrere, pẹlu okàn kan; 

28 Ki ẹ má sỉ je ki awon ota dẹruba nyin li 
ohunkohun: eyiti ise àmi tỉ o daju fun iparun 
Wọn, sugbọn tỉ igbala nyin, ati eyini ni lati 
ọwó Olorun wá. 

29 Nitori niti Kristi, enyin l¡ a tỉ yọnda fun, 
kì ise lati gbà a gbó nikan, sugbọn lati jìya ni— 
tori rè pẹlu: 

39 E sỉ ni lja kanna tỉ ẹnyin tỉ rỉ ninu mị, tỉ 
enyin sỉ gbó nisisiyi pe o wà nỉnu mi. 


TNITORINA bỉ itunu kan ba wà ninu 
Kristi, bi isipe ife kan ba sỉ wà, bi ìdapo tỉ 

Emí kan ba wà, bi ìyónu-anu ati iseun ba wà, 

?E mu ayò mi kún, ki enyin kỉ o le jẹ oninu 
kanna, kỉ imò nyin ki o sọkan, kỉ ẹ sỉ ni okàn 
kan. 
3 E máse ñ lja tabi ogo asan se ohunkohun: 
sugbon nỉ irele oọkàn ki olukuluku ro awon 
elomiran sỉ eniti o san ju on tikararè lọ. 

# Ki olukuluku nyin kỉ o mảse wo ohun tirè, 
sugbọn olukuiuku ohun tỉ elomiran. 

5E nỉ ero yi ninu nyin, eyi tỉ o tỉ wà pẹlu 
ninu Kristi ]esu: 

8 Eniti o tile jẹ aworan Olorun, tỉ kò ka a sỉ 
iwora lati ba Olorun dọgba: 

?§ugbọn o bó ogo rệ sile, o sỉ mu awò 
iranse, a sỉ se e ni awòran enia. 

8 Nigbati a sỉ tỉ rỉ ¡ ni ìri enia, o rè ara rè silẹ, 
o sỉ teriba titi đi oju ikủ, ani ikủ ori agbelebu. 

3Nitorina Olorun pelu sỉ tỉ gbé e ga gidigidi, 
o sỉ tỉ ñ oruko kan fun u tỉ o bori gbogbo orukọ: 

18 Pe, li oruko Jesu nỉ kỉ gbogbo ẽkun kỉ o 
mã kunle, awon eniti mbe lỉ orun, ati awon 
eniti mbe nỉ ilẹ, ati awon ẹniti mbẹ nisale ile; 

11 Ati pe ki gbogbo ahọon kỉ o mã jewo pe, 
J}esu Kristi ni Oluwa, fun ogo Olorun Baba. 

12 Nitorina enyin olufe mi, gẹgẹ bi cnyin tỉ 


852 


ngbọoran nigbagbogbo, kì ise nigbati mo wà 
lọdọ nyin nikan, sugbọn papa nisisiyi tỉ emi kò 
SĨ, e mã sise igbala nyin yori pẹlu ìberu ati iwa— 


kả 

13 Nitoripe Olorun nỉ ngise ninu nyin, lati 
fẹ ati lati sisẹ fun ifẹ inu rere rè. 

14 E mã se ohun gbogbo li aisi ikùnsinu ati 
ijiyan. 

15 Ki enyin ki o le je alailegàn ati oniwa tutu, 
omọ Olorun, alailabawon, larin oniwà wíwo 
ati alarekereke orile-ede, larin awon eniii a nrỉ 
nyin bỉ imole li aiye; 

18 E sỉ mã na ọwo òrọ ìye jade; ki emi kỉ o le 
sogo li ojo Kristi pe emi kò sáre lasan, bẹni 
emi kò sỉ se lãlã lasan. 

17 Ani, bỉ a tile tủ mỉ dà sori bọ ati isẹ isin 
igbagbó nyin, mo yò, mo sỉ mba gbogbo nyin 
yò pẹlu. 

18 Bakanna nỉ ki enyin ki o mã yò, kỉ ẹ sỉ mã 
ba mi yò pẹlu. 

19 Sugbọn mo nỉ ireti ninu Jesu Oluwa, lati 
rán Timoteu sỉ nyin ni lộlọ yi, ki emi pẹlu le 
nỉ ifokanbale nigbati mo ba gburó ïjoko nyin. 

20Nitori emi kò nỉ ẹni oninu kanna tỉ o 
dabi rè, tỉ yio ma ñ tinutinu se aniyan nyin. 

#1Nitori gbogbo wọn nỉ ntoju nkan tỉ ara 
wọn, kì ise nkan tỉ ise tỉ Jesu Kristi. 

?2Sugbọn enyin tỉ mò ọ dajudaju, pe gẹge 
bỉ omọ lọdọ baba rè, bệli o sỉ tỉ mba mi sisẹ 
Pò ninu ihinrere. 

23 Nitorina on ni mo nỉ ireti lati rán sỉ nyin 
nỉsisiyi, nigbati mo ba woye bỉ yio tỉ ri fun mi. 

24 Sugbọn mo gbekele Oluwa, pe emi tika— 
Tami pẹlu yỉo wả nỉ lộlọ. 

25Mo ka a sỉ pe n ko le sairan Epafroditu 
arakunrin mi sỉ nyin, ati olubasise mỉ ati mo~ 
ogun cgbẹ mỉ, sugbọn iranse nyin, ati eniti nạe 
iranse fun mỉ ninu aini mi. 

#8 Nitoriti okàn rệ fà sỉ gbogbo nyin, o sỉ 
kún fun ibanvje, nitoriti enyin tỉ gbó pe on tí 
se aisan. 

#TNitõto li o tỉ se aisan ti de oju ikủ: 
sugbọn Olorun tỉ sãnu fun u; kì sỉ ise fun on 
nỉikan, sugbọn fun mỉ pẹlu, kỉ emi ki o mà§e 
ni ibanuje lori ibanuje. 

28 Nitorina ni mo se fi tỉtara—titara rán a, pe 
nigbati enyin ba sỉ tủn rỉ ¡, ki enyin ki o le yò, 
ati ki ibanuje mi kỉ o le đỉnkủ. 

23 Nitorina e ñ ayò pupọ gbà a nipa tỉ Olu— 
wa; kỉ ẹ si ma bủ olá fun irủ awon eni bệ: 

39Nitoripe nitori isẹ Kristi l o se sunmọo 
ẹnu—òna ikủ, tỉ kò sỉ kà emí ara rè sỉ, lati mu 
aitó isẹ isin nyin sỉ mỉ kun. 


853 


3 11T akotan, arả, ẹ mã yò ninu Oluwa. Kì 
ise inira fun mi lati kọwe ohun kamna sỉ 
nyin, sugbọn fun nyin o je ailewu. 

2E kiyesara lọdọ awon ajá, ẹ kiyesara lọdọ 
awon onise-buburu, ẹ kiyesara lọdọ awon 
onilà. 

3Nitori awa ni onilà, tỉ nsìn Olorun nipa tỉ 
Emi, awa sỉ nsogo ninu Kristi Jesu, awa kò sỉ 
nỉ igbekele ninu eran-ara; 

4Bi emi tikarami tilẹ ni igbekele ninu ara. 
Bi enikẹni ba rò pe on nỉ igbekele ninu ara, 
temi tile ju: 

5 Eniti a kọ nilà nỉ ijo kẹjo, lati inu kukuté 
Israeli wá, lati nu èya Benjamini, Heberu lati 
inu Heberu wá; niti ofin, Farisi li emi; 

SNiti itara, emi nge inunibini si ïjo; niti 
ododo tỉ o wà ninu oñn, mo je alailegan. 

7 Sugbọn ohunkohun tỉ o tỉ jasi ère fun mi, 
awon ni mo tỉ kà sỉ òfo nitori Kristi. 

8 Nitõto laise ani~ani mo sỉ kà ohun gbogbo 
sỉ ðfo nitori itayo ìmọ Kristi Jesu Oluwa mi: 
nitori eniti mo ti sòfo ohun gbogbo, mo sỉ kà 
wọn sĩ igbé, ki emi ki o le jère Kristi, 

9Ki a sỉ le bá mi ninu rè, li aini ododo tỉ 
emi tikarami, tỉ o tỉ inu oñn wá, sugbọn eyi tỉ 
o tỉ Inu igbagbo wả ninu Kristi, ododo tỉ Olọ— 
Tun nipase igbagbỏ: 

10 Kì emi ki o le mò ọ, ati agbara ajinde rè, 
ati alabapin ninu ìya rè, nigbati mo ba faramo 
ikủ rè; 

11 Bi o le se ki emi ki o le de ibi ajinde awon 
okủ. 

12 Kì ise pe ọwo mi tỉ tẹ ẹ na, tabi mo tỉ đi 
pipé: sugbọn emi nlepa nạo, bi ọwó mi yio le 
tè ère na, nitori eyiti a tỉ đi mi mu pelu, lati 
odọ Kristi Jesu wä. 

13 Ará emi kò kà ara mi sỉ eniti oọwó rè tỉ tè 
ẹ na: sugbọn ohun kan yi li emi nẹe, emi 
ngbagbé awon nkan tỉ o wà lehin, mo sĩ nhà—~ 
gà wò awon nkan tỉ o Wà niwaju, 

14 Emi nlepa lati de opin ire-ije nì fun ère 
ìpe giga Olorun ninu Kristi Jesu. 

15 Nitorina, e jẹ ki iye awa tỉ ise ẹni pipé ni 
ero yi: bi enyin bá sỉ ni ero miran ninu ohun— 
kohun, eyi na pẹlu ni Olorun yio ñ hàn nyin. 

18 Kiki pe, ibiti a tỉ de na, ejẹ ki a mã rìn li 
oju ọna kanna, ki a ni ero kanna. 

17 Ará,  jumọ se afarawe mi, ẹ sỉ se akiyesi 
awon tỉ nần bệ, ani bi ẹ tỉ ni wa fun apere. 

18 (Nitori òpolopọ ni nrìn, nipase awon 
eniti mo tỉ nwi fun nyin nigbakugba, ani, tỉ 
mo sỉ nsokun bi mo tỉ nwi fun nyin nisisiyi, 
pe, otá agbelebu Kristi ni nwọn: 


FILIPPIL 3, 4 
19lgbehin eniti ise iparun, ikùn eniti iạe 
olorun wọn, ati ogøo eniti o wà ninu itiju wọn, 
awon eniti ntoju ohun aiye.) 

20 Nitori ilu—ibilẹ wa mbe li orun: lati ibiti 
awa pẹlu gbé nfojusona fun Olugbala, Jesu 
Kristi Oluwa: 

?! Eniti yio sọ ara irele wa đi òtun ki o le bả 
ara ogo rè mu, gege bi isẹ—-agbara nipase eyiti 
on le ñ tẹ ori ohun gbogbo ba fun ara rè. 


4 1NITORINA, enyin ará mi olufe, tỉ mo sỉ 
nẹaferi gidigidi, ayÒ ati ade mi, ẹ duro 
sinsin bệ ninu Oluwa, enyin olufe mi. 

2Emi mbè Euodia, mo si mbè Sintike, ki 
nwon ni inu kanna ninu Oluwa. 

3Mo sỉ bẹ ọ pẹlu, bi alajoru-ajaga mi tõtọ, 
ran awon obinrin wonni lọwoọ, nitori nwọn 
mba mi sisẹ pò ninu ihinrere, ati Klementi 
pẹlu, ati awon olubasise mi iyoku pẹlu, oruko 
awon tỉ mbẹ ninu iwe ìye. 

4E mã yò ninu Oluwa nigbagbogbo: mo sỉ 
tủn wi, E mã yò. 

5E je ki ipamora nyin di mimò fun gbogbo 
enia. Oluwa mbe nitosi. 

5E máse aniyàn ohunkohun; sugbọn ninu 
ohun gbogbo, nipa adura ati ebẹe pẹlu idupe, ẹ 
mã ñi ìbere nyin hàn fun Olọrun. 

7 Ati alafia Olorun, tỉ o jù ìmoran gbogbo lọ, 
yio sọ okàn ati ero nyin ninu Kristi Jesu. 

81i akotan, ará, ohunkohun tỉ ige ötọ, 
ohunkohun tỉ ise òèwo, ohunkohun tỉ ise titỏ, 
ohunkohun ti ise mimó, ohunkohun tỉ ise 
fife, ohunkohun tỉ o ni irohin rere; bị ìwa titó 
kan ba wà, bi iyìn kan ba sỉ wà, ẹ mã gbà 
nkan wonyi rò. 

9Nkan wonni, tỉ enyin tỉ kó, tỉ ẹnyin sỉ tỉ 
gbà, tỉ enyin sĩ tỉ gbó, tỉ enyin sỉ tỉ ri lọwo mi, ẹ 
mã se wọn: Olorun alafia yio si wà pẹlu nyìn. 

10 Sugbon emi yò gidigidi ninu Oluwa pe, 
asiwá-asibò ero nyin tun sọji fun mi, eyiti e tỉ 
nro nitoto, sugbọn enyin kò ni akokò tỉ o wò. 

11 Kì ise pe emi nsọ nitori aini: nitoripe ipòkipo 
tỉ mo ba wà, mo ti kó lati nỉ itelorùn ninu rè. 

12 Mo mò bi ã tỉ ise di rirè—sile, mo mọ bi ã tỉ 
ise đi pupo: li ohunkohun ati li ohun gbogbo 
mo tỉ kó asiri ati mã jẹ ajeyó ati lati wà li aije, 
lati mã ni anijù ati lati se alaini. 

18 Emi le se ohun gbogbo ninu Kristi eniti 
nñ agbara fun mi. 

14 Sugbọn enyin seun gidigidi niti pe enyin 
se alabapin ninu ipọnju mi. 

15 Enyin papa si mò pẹlu, enyin ara Filippi, pe 
li ibere ihinrere, nigbati mo kuro ni Makedonia, 


KOLOSSE 1 
kò sỉ ijo kan tỉ o ba mi se alabapin niti gbigbà 
ati ñfunni, bikose enyin nikansoso. 

18 Nitori ni Tessalonika gidi, ẹnyin ranse, ẹ 
Sỉ tun ranse fun aini mi. 

1? Kì ise nitoriti emi nfẹ èbun na: sugbọn 
emi nfẹ eso tỉ yio mã di pupọ nitori nyin. 

18 Sugbọn mo nỉ ohun gbogbo, mo sỉ tỉ đi 
pupọ: mo sỉ kủn nigbati mo tỉ gbà nkan wọn— 
ni tỉ a tỉ rán lati odọ nyin wá lọwo Epafroditu, 
orẹ olõrùn didùn, ebo itewogbà, tỉ ise inu 


19 Sugbọn Olorun mi yio pèse ni kikủn fun 


854 


gbogbo aini nyin, gẹgẹ bi orò rè ninu ogo 
ninu Kristi Jesu. 
29 Sugbọn ogo ni fun Olorun ati Baba wa lai 
ati lailai. Amin. 
Z1E ki olukuluku enia mimó ninu Kristi 
Jesu. Awon ara tỉ o wà pẹlu mi kí nyin. 
22 Gbogbo awon enia mimó kí nyin, papa 
awon tỉ ise tỉ agbo ile Kesari. 
23Ore-ofe Jesu Kristi Oluwa wa, ki o Wà 
pelu ẹmi nyin. Amin. 
A kọ ọ sỉ awọn ara Filippi lati Romu lọ lati 
oWó Epa/froditu. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


AWON ARA KOLOSSE 


1IPAULU, Aposteli Jesu Kristi nipa ife 
Olorun, ati Timoteu arakunrin wa, 

?Sỉ awon enia mimó ati awon ará wa olõto 
ninu Kristi tỉ o wà ni Kolosse: Ore-ofe fun 
nyin, ati alafia, lati odọ Olọorun Baba wa, ati 
Jesu Kristi Oluwa. 

3Awa ndupẹ lọwo Olorun ati Baba ]esu 
Kristi Oluwa wa, awa si ngbadura fun nyin 
nigbagbogbo, 

4Nigbati awa gburó igbagbó nyin ninu 
Kristi Jesu, ati ife tỉ ẹnyin ni sỉ gbogbo awon 
enia mimó, 

ŠNitori ireti tỉ a gbé kalẹ fun nyin li orun, 
nipa eyiti enyin tỉ gbó saju ninu òrọ otito tỉ 
ihinrere, 

8 Eyiti o de odọ nyin, ani bi o tỉ nso eso pẹlu 
ni gbogbo aiye tỉ o sỉ npọ sỉ ¡, bi o tỉ nạe ninu 
nyin pẹlu, lati ojo tỉ enyin tỉ gbỏ, tỉ enyin sỉ tỉ 
mò ore-ofe Olorun li otito: 

7 Ani bi enyin tỉ kỏ lọdọ Epafra iranse elẹgbe 
wa olufe, ẹniti ise olõto iranse Kristi nipo wa, 

8 Tỉ o sỉ ròhimn ifẹ nyin ninu Emi fun wa pelu. 

8Nitori eyi, lati ojọ tỉ awa tỉ gbọ, awa pẹlu 
kò simi lati mã gbadura ati lati mã bèbẹ fun 
nyin pe ki enyin ki o le kủn fun ìmọo ife rè 
ninu ogbón ati imoye gbogbo tỉ ise tỉ Emií; 

10 Kị ẹ le mã Tìn ni yiye niti Oluwa sĩ ìwu 
gbogbo, kỉ ẹ ma so eso ninu isẹ rere gbogbo, 
ki ẹ sỉ mã pọ sỉ ¡ ninu ìmọ Olorun; 

11Kị a f ipá gbogbo sọ nyin di alagbara, 
gege bi agbara ogo rè, sinu suru ati ipamora 
gbogbo pẹlu ayò; 


12Ki a mã dupe lọwo Baba, eniti o mu wa 
yẹ lati jẹ alabapin ninu ogủn awon enia mimó 
nỉnu imole: 

13 Eniti o tỉ gbà wa kuro lọwo agbara òkun— 
kun, tỉ o sỉ sỉ wa nipo sỉnu ijoba ayanfe omọ rè: 

18 Ninu eniti awa ni idande nipa èje rè, ani 
idaTiji ès: 

15 Eniti ise aworan Olorun tỉ a kò ri, akobi 
gbogbo ẹda: 

16Nitori ninu rè li a tỉ dá ohun gbogbo, 
ohun tỉ mbẹ li orun, ati ohun tỉ mbe li aiye, 
eyiti a ri, ati eyiti a kò ri, nwọn ¡ba se ité, tabi 
oye, tabi ijoba, tabi ola: nipase rè li a tỉ đá 
ohun gbogbo, ati fun u: 

17 On sỉ wà saju ohun gbogbo, ati ninu rè li 
ohun gbogbo duro sokan. 

18 On sĩ je ori fun ara, eyini ni ìjọ: ẹniti ise 
ipilese, akobi lati inu okủ wá; pe, ninu ohun 
gbogbo ki on ki o le ni ipò tỉ o ga julọ. 

18Nitori đidun inu Baba ni pe ki ẹkủn 
gbogbo le mã gbé inu rè; 

29 Ati nipase rè lati bá ohun gbogbo lajà, lẹ— 
hin tỉ o tỉ ñ ejẹ agbelebu rè pari ija; mo ni, ni— 
pase rè, nwọn iba se ohun tỉ mbe li aiye, tabi 
ohun tỉ mbe li orun. 

#! Ati enyin tỉ o tỉ jẹ alejò ati otá rí li okàn 
nyin ni isẹ bưburu nyin, enyin lỉ o sỉ tỉ bá laja 
nỉsisiyl, 

22Ninu ara rè nipa ikủ, lat mu nyin wá 
iwaju rè ni mimó ati ailabawon ati ainibawi; 

23 Bi enyin ba duro ninu igbagbó, tỉ ẹ fese— 
mưle tỉ ẹ sỉ đuro sinsin, tỉ ẹ kò sỉ yesẹ kuro 


nỉnu ireti ihinrere tỉ enyin tỉ gbó, eyiti a sỉ tỉ 
Wwasu Tỳ ninu gbogbo eẹda tỉ mbeẹ labe orun, 
eyiti a ñ emi Paulu se iranse fun. 

24 Nisisiyi emi nyò ninu ìya mi nitori nyin, 
emi sỉ nmu iponju Kristi tỉ o kù lẹehin kún li 
ara mi, nitori ara rè, tỉ ise ìjọ: 

25 Eyiti a fñ emi se iranse fun, gege bỉ is 
iriju Olorun tỉ a ñfun mi fun nyin lati mu òrọ 
Olorun se; 

28 Ani ohun ijinle tỉ o tỉ farasin lati aiyerai— 
ye ati lati irandiran, sugbọn tỉ a tỉ ñhàn nisisi— 
yỉ fun awon enia mimó rè: 

2?Awon eniti Olorun fẹ lati ñ orò ohun 
ijinlẹ yi larin awon Keferi hàn fun, tỉ ise Kristi 
nỉnu nyin, ireti ogo: 

28 Eniti awa nwasu rè tỉ a nkìlọ fun oluku— 
luku enia, tỉ a sỉ nkó olukuluku enia ninu 
ogbón gbogbo; ki a le mu olukuiuku enia wá 
nỉ ìwa pipé ninu Kristi Jesu: 

29 Eyiti emi nse lãlã tỉ mo sỉ njijakadi fun 
pelu, gege bi isẹ agbara rè, tỉ ni agbara sise 
gidigidi ninu mi. 


2 1NITORI emi níẹ ki ẹnyin ki o mò bỉ 
iwaya-lja tỉ mo ni fun nyin tỉ pò to, ati 
fun awon ará Laodikea, ati fun iye awon tỉ kò 
tỉ iri oju mi nipa tỉ ara; 

?Ki a le tu ọkàn wọn nỉnu, bỉ a tỉ so wọn 
pò ninu ifẹ ati sỉ gbogbo orò èkún oye tỉ o 
daju, sỉ imò ohun ïjinle Olorun ani Kristi; 

3Inu eniti a tỉ ñ gbogbo isura ogbón ati tỉ 
ìmọ pamó sỉ. 

4 Eyi ni mo sỉ nwi, ki ẹnikeni ki o má bã ñi 
òrọ ẹtàn mu nyin sina. 

5Nitoripe bỉ emi kò tile sỉ lọdọ nyin li ara, 
sugbọn emi mbe lọdọ nyin li ẹmí, mo nyò, 
mo sỉ nkiyesi eto nyin, ati idurosinsin igbagbó 
nyin ninu Kristi. 

8Nitorina bi enyin tỉ gbà Kristi Jesu Oluwa, 
bệni ki ẹ mã rìn ninu rè: 

7?Ki ẹ ñ gbongbo mưle, kỉ a sỉ gbe nyin ro 
nỉnu rè, kỉ ẹ sỉ ñ ẹsẹ mulẹ ninu igbagbo nyin, 
geøe bỉ a tỉ kó nyin, ki ẹ sỉ mã pò ninu rè pẹlu 
idupe. 

8 E mã kiyesara ki enikeni kỉ o máse ñ ìmọ ati 
ètan asan đì nyin ni igbekun, gege bi itan enia, 
gege bỉ ipilese ko aiye, tỉ ki se bi tỉ Kristi. 

9Nitoripe ninu rè ni gbogbo èkún Iwa— 
Olorun ngbé li ara—-iyara. 

18 A sỉ tỉ se nyin ni kikún nỉnu rè, eniti ise 
ori fun gbogbo ijoba ati agbara: 

11 Ninu eniti a tỉ ñ ikola tỉ a kò ñ ọwo kọ kọ 
nyin ni ila, ni bibo ara èsẹ silẹ, ninu ikola Kristi: 


KOLOSSE 1—3 
12 Bi a sỉ tỉ sin nyin pò pẹlu rè ninu baptis— 
mu, ninu eyiti a sỉ tỉ jí nyin dide pẹlu rè nipa 
igbagbó ninu isẹ Olorun, eniti o jí ¡ dide kuro 
nỉnu okú. 

13 Ati enyin, eniti o tỉ kú nitori èsẹ nyin ati 
aikola ara nyin, mo nỉ, enyin li o sỉ tỉ sọdi ấãye 
pò pẹlu rè, o sỉ tỉ dari gbogbo èse nyin jì nyin; 

14 sỉ tỉ pa iwe majemu ñì ré, tỉ o lođi sỉ 
wa, tỉ a kọ ninu oñn, eyiti o lodi sỉ wa: on lỉ o 
sỉ tỉ mu kuro loju òna, o sỉ kàn a mọ agbelebu; 

15 O sỉ tỉ já awon ijoba ati agbara kuro li ara 
rè, o sỉ tỉ dojuti wọn ni gbangba, o nyò ayò 
isegun lori wọn nỉnu rè. 

16 Nitorina ẹ máse je ki enikeni mã se idajo 
nyin niti jijẹ, tabi niti mimu, tabi niti ojo ase, 
tabi osù titun, tabi ojo isimi: 

1? Awon tỉ ise ojiji ohun tỉ mbò; sugbọn tỉ 
Kristi li ara. 

18 E máse je ki ẹnikeni ñ adabowo irele ati 
bibo awon angeli ló ere nyin gbà lọwọ nyin, 
eẹniti nduro lori nkan wonni tỉ o tỉ ri, tỉ o nu 
ipa ero rè niti ara seféfe asan, 

198 Tỉ kò sỉ di Ori nì mu sinsin, lati odọ eniti 
a ntỉ ipa orike ati isan pese fun gbogbo ara, tỉ 
a si nso o sokan pọ, tỉ o sỉ ndagba nipa ibisi 
Olorun. 

20 Bi enyin ba tỉ kú pẹlu Kristi kuro ninu 
ipilese aiye, ẽhatise tỉ enyin nteriba fun ofin 
bỉ enipe enyin wà ninu aiye, 

?1 Mase fowokàn, mase tówò, mase fowobà, 

22 (Gbogbo eyiti yio tỉ ipa lilo run), gẹge bỉ 
ofñn ati eẹkó enia? 

23 Awon nkan tỉ o ni afarawe ogbón nitõto, 
ni adabowo ìsin, ati irele, ati ìpọn-ara-loju, 
sugbọon tỉ kò nỉ ere kan nỉinu fun ifekufe ara. 


1NƑE bỉ a ba tỉ ji nyin dide pẹlu Kristi, ẹ 
mã saferi awon nkan tỉ mbe loke, nibiti 
Kristi gbé wà tỉ o joko li owó ọtun Olorun. 
?E mã ronu awon nkan tỉ mbeẹ loke kì ise 
awon nkan tỉ mbe li aiye. 
3Nitori enyin tỉ kú, a sỉ ñ ìye nyin pamó 
pẹlu Kristi ninu Olorun. 
4Nigbati Kristi, ẹniti ise ìye wa yio farahàn, 
nigbana li enyin pẹlu o farahàn pẹlu rè ninu 
ogo. 
5Nitorina ẹ mã pa èya-ara nyin tỉ mbe li 
aiye run: àgbere, iwa-ẽri, ifekufe, ifẹ buburu, 
ati ojukòkoro, tỉ ise iborisa: 
§ Nitori ohun tí ibinu Olorun ñ mbòwa sori 
awon omo alaigboran. 
?Ninu eyiti enyin pẹlu tỉ nrìn nigbakan rí, 
nigbati enyin tỉ wà ninu nkan wọnyi. 


KOLOSSE 3, 4 


8Sugbọn nỉsisiyi, ẹ ñ gbogbo wonyi sile 
pelu; ibinu, irunu, arankàn, orọ-odi, ati orọ 
itiju kuro lỉ ẹnu nyin. 

3E má sỉ se puró fun enikeji nyin, enyin sa 
tỉ bó ogbologbo okunrin nì sile pẹlu ise rè; 

19 E sỉ tỉ gbé okunrin tỉtun nì wò, eyiti a sọ 
đi titun sỉ ìmọ gẹegẹ bỉ aworan eniti o da a: 

1INibiti kò le sỉ Hellene ati Ju, ikola ati 
aikola, alaigbede, ara Skitia, erú ati omnira: 
sugbọn Kristi li ohun gbogbo, ninu ohun 
gbogbo. 

12 Nitorina, bi ayanfe Olorun, eni mimó ati 
olufe, ẹ gbé okàn lyónu wò, iseun, irele, inu 
tutù, iparnora; 

13 E mã farada a fun ara nyin, ẹ sỉ mã dariji 
ara nyin bi ẹnikẹni bá nỉ èsun sỉ ẹnikan: bi 
Kristi tỉ darijì nyin, gege bếni ki enyin ki o mã 
se pẹlu. 

14 Ati bori gbogbo nkan wonyi, ẹ gbé ife 
WÒ, tỉ ise àmure ìwa pipé. 

15 E sỉ je ki alala Olorun ki o mã se akoso 
okàn nyin, sinu eyiti a pè nyin pẹlu ninu ara 
kan; kỉ ẹ sỉ ma dupe. 

18 E je ki òrọ Kristi mã gbé inu nyin li òpọ— 
lọpọ ninu ogbón gbogbo; kỉ ẹ mã kó, ki ẹ sỉ 
mã gbà ara nyin niyanju ninu psalmu, ati orin 
iyìn, ati orin ẹmí, ẹ mã fñi ore-ofe kọorin li 
okàn nyin si Oluwa. 

1? Ohunkohun tỉ enyin ba sỉ nẹe li òrọ tabi 
nỉ ise, ẹ mã se gbogbo wọn li oruko Jesu 
Oluwa, ẹ mã ñi opé fun Olorun Baba nipase 
tè. 

18 Enyin aya, ẹ mã tẹriba fun awon okọ 
nyin, gege bỉ o tỉ yẹ ninu Oluwa. 

19 Enyin okọ, ẹ mã feran awon aya nyin, 
má sỉ se korò sỉ wọn. 

2 Enyin omọ, ẹ mã gbọ tỉ awon õbi nyin li 
ohun gbogbo: nitori eyi dara gidigidi ninu 
Oluwa. 

?! Enyin baba, ẹ máse mu awon omọ nyin 
binu, kỉ nwon má bã rẹwesi. 

22 Enyin omọ-odo, ẹ gbọ tỉ awon oluwa 
nyin nipa tỉ ara li ohun gbogbo; kì ise ni aro— 
juse, bi awon alasewù enia; sugbọn ni otito 
inu, ni ibèru Olorun: 

23 Ohunkohun tỉ ẹnyin ba nse, ẹ mã ñ tọ— 
kàntokàn se e, geøe bi fun Oluwa, kì sỉ ise fun 
enia; 

24 Ki ẹ mò pe lọwo Oluwa li enyin ó gbà ère 
ogun: niỉtori enyin nsìn Oluwa Kristi. 

25 Sugbọn eẹnikeni tỉ o ba se aisododo, yio 
gbà pada nỉtori aisododo na tỉ o tỉ se: kò sỉ sỉ 
ojusãju enia. 


1 ENYIN oluwa, ẹ ma fï eyiti o tó tỉ o sỉ 
dọgba fun awon omo-odoọ nyin; kỉ ẹ sỉ 
mò pe enyin pẹlu ni Oluwa kan li orun. 

2E mã dưro sinsin ninu adura igbà, kỉ ẹ sỉ 
mã sora nỉnu rè pẹlu idupe; 

3Ju gbogbo rè, ẹ mã gbadura fun wa pelu, 
ki Olorun le sí ilẹkun fun wa fun orọ na, lati 
mã sọ ohun ïjinle Kristi, nitori eyiti mo se wà 
nỉnu ìde pẹlu: 

4 Ki emi ki o le ñihan, gegẹ bỉ o tỉ tó fun mi 
lati mã sọ. 

5E mã rìn nipa ogbón sỉ awon tỉ mbe lode, 
ki ẹ sỉ mã se ìrapada ìgba. 

5E je kỉ òrọ nyin ki o dàpọ mó ore-ofe 
nigbagbogbo, eyiti a fi iyò dùn, ki enyin kỉ o le 
mò bỉ enyin ó tỉ mã đá olukuluku enia lohùn. 

? Gbogbo bi nkan tỉ ri fun mi nỉ Tikiku vỉo 
jé ki ẹ mò, arakunrin olufẹ ati olõtọ iranse, ati 
ẹlẹgbẹ ninu Oluwa: 

8 Eniti mo tỉ rán sỉ nyin nitori eyi kanna, kỉ 
enyin le mò bi a tỉ wà, ki on ki o le tù ọkàn 
nyin ninu; 

9 Pelu Onesimu, arakunrin olõto ati olufe, 
eniti ise òkan ninu nyin. Awon nỉ yio sọ ohun 
gbogbo tỉ a nge nihinyi fun nyin. 

10 Aristarku, elegbẹ mi nỉnu tubu kỉ nyin, 
ati Marku, ọmọ arabinrin Barnaba (nipase 
eniti enyin tỉ gbà ase: bi o ba sỉ wá sọdọ nyin, 
ẹ ghà a), 

11 Ati Jesu, ẹniti a npè ni Justu, ẹniti ise tỉ 
awon onila. Awon wonyỉ nikan nỉ olubasise 
mỉ fun ijoba Olorun, awon eniti o tỉ jasi itunu 
fun mi. 

12 Epafra, ẹniti ise okan ninu nyin, iranse 
Kristi, kí nyin, on nãñ iwaya-ija gbadura ni— 
gbagbogbo fun nyin, kỉ ẹnyin ki o le duro nỉ 
Pipé ati ni kíkun nỉnu gbogbo ifẹ Olorun. 

13 Nitori mo jeri rệ pe, o nỉ itara pupọ fun 
nyin, ati fun awon tỉ o wà ni Laodikea, ati 
awon tỉ o wà ni Hierapoli. 

14 Luku, onisegun olufe, ati Dema kỉ nyin. 

15E kí awon ará tỉ o wà nỉ Laodikea, ati 
Nimfa, ati ïjo tỉ o wà nỉ ile rệ. 

16 Nigbati a ba sỉ kà iwe yỉ larin nyin tan, kỉ 
ẹ mu kỉ a kà a pẹlu ninu ìjo Laodikea; ki enyin 
pelu sỉ kà eyi tỉ o tỉ Laodikea wá. 

17Ki ẹ sỉ wi fun Arkippu pe, Kiyesi isẹ— 
iranse tỉ iwo tỉ gbà ninu Oluwa, kì o sỉ se e nỉ 
kikún. 

18 [kíni nipa oọwó emi Paulu. E mã ranti ìde 
mi. Ki ore-ofe ki o wà pẹlu nyin. Amin. 

A kọ ọ lati Rornu lọ sỉ awon ara Kolosse 
tati oWó Tikiku ati Onesinu. 


EPISTELI EKINI T¡ PAULU APOSTELI 


AWON ARA TESSALONIKA 


Í 1PAULU, ati Silanu, ati Timoteu, sỉ ijo 

awon ara Tessalonika, ninu Olorun Baba, 
ati ninu Jesu Kristi Oluwa: Ore-ofe si nyin, ati 
alafia, lati ođọ Olorun Baba wa, ati Jesu Kristi 
Oluwa. 

2Awa ndupẹ lọwo Olorun nigbagbogbo 
fun gbogbo nyin, awa nạe iranti nyin ninu 
adura wa; 

3 Li aisimi li awa nranti isẹ igbagbó nyin ati 
lãla ife ati sũru ireti nyin ninu Oluwa wa Jesu 
Kristi, niwaju Olorun ati Baba wa; 

4Nitoripe awa mọ yiyan nyin, ara olufe tỉ 
Olorun, 

5 Bi ihinrere wa kò tỉ wá sọdọ nyin li òrọ 
nikan, sugbọn li agbara pẹlu, ati ninu Emí 
Mimó, ati ni òpolọpo igbekele; bi ẹnyin tỉ mò 
irú enia tỉ awa jé larin nyin nitori nyin. 

8 Enyin sỉ đi alafarawe wa, ati tỉ Oluwa, lẹ— 
hin tỉ enyin tỉ gbà òrọ na ninu ipọnju òpolọ— 
pọ, pelu ayò Emí Mimó: 

7T¡ enyin sỉ je apere fun gbogbo awon tỉ o 
gbagbó ni Makedonia ati Akaia. 

8 Nitori lati ođọ nyin lọ li òrọ Oluwa tỉ dún 
jade, kì ise ni kìki Makedonia ati Akaia 
nikan, sugbọn ni ibi gbogbo ni ìhin igbagbó 
nyin si Olorun tàn kale; tobệ tỉ awa kò ni 
isòro ohunkohun. 

8Nitoripe awon tikarawon ròhin nipa wa, 
irú iwole tỉ awa tỉ ni sọdọ nyin, bi enyin sỉ tỉ 
yipada si Olorun kuro nỉinu ère lati mã sìn 
Olorun alãye ati otito; 

10 Ati lati duro dè Qmọo rè lati ọrun wá, 
eniti o sỉ j¡ dide kuro ninu okú, ani Jjesu na, 


eniti ngbà wa kuro ninu ibinu tỉ mbò. 
2 1NITORI ẹnyin tikaranyin mò, ará, irú 
iwole wa sỉ nyin pe kì ise lasan: 

2 Sugbon lẹhin tỉ awa tỉ jìya saju, tỉ a sĩ tỉ lo 
wa nỉ ilo itiju ni Filippi gẹge bi enyin tỉ mò, 
awa ni igboiya ninu Olorun wa lati sòrọ 
thinrere Olorun fun nyin pẹlu òpolọpọ ìwàyá 
ljà. 

3Nitori òrọ iyanju wa kì ise tỉ ètan, tabi tỉ 
ìwa aimó, tabi ninu arekereke: 

4 Sugbon bi a tỉ kà wa yẹ lati odọ Olorun wá 
bi ẹniti a fi ihinrere le lọwo, bệ li awa nsọ; kì 
ise bi ẹniti nwù enia bikose Olorun, tỉ ndan 
okàn wa wÒ. 


SNitori awa kò lo orọ ipọonni nigbakan rí 
geøe bi enyin tỉ mò, tabi iboju ojukòkoro; 
Olorun l¡ eleri: 

8 Beni awa kò wá ogo lọdọ enia, tabi lọdọ 
nyin, tabi lọdọ awon elomiran, nigbati awa 
iba fẹ ola lori nyin bi awon aposteli Kristi. 

7§ugbọn awa nạe pẹlẹ lọdo nyin, gẹge bi 
abiyamo tỉ ntoju awon ọmọ on tikarare: 

8B gẹgẹ bi awa tỉ ni ifẹ inu rere sỉ nyin, 
inu wa dun jojo lati fun nyin kì ise ihinrere 
Olorun nikan, sugbọn emí awa tikarawa pẹlu, 
nitoriti enyin jẹ ẹni òwón fun wa. 

8Nitori ẹnyin ranti, ará, ìsé ati lãlã wa: ni— 
tori awa nse lãlã li osán ati li oru, ki awa ko 
má bã đi erù ru ẹnikeni ninu nyin, awa wasu 
ihinrere Olorun fun nyin. 

19 Enyin sỉ li eleri, ati Olọrun pẹlu, bi awa tỉ 
wà lãrin enyin tỉ o gbagbó ni mimó iwà ati li 
ododo, ati li ailegan: 

11 Gege bi enyin si tỉ mò bi awa tỉ mba olu— 
kuluku nyin lo gẹgẹ bỉ baba sỉ awon ọmọ rè, a 
ngba nyin niyanju, a ntu nyin ninu, a sỉ kó, 

12Ki enyin ki o le mã rìn ni yiye Olorun, 
eniti o npè nyin sinu ijoba ati ogo On tikarare. 

13Nitori eyi li awa se ndupẹ lọwo Olorun 
pelu li aisimi, pe nigbati ẹnyin gba òrọ tỉ ẹn— 
yin gbọ lọdọ wa, ani òrọ Olorun, ẹnyin kò gbà 
a bi enipe òrọ enia, sugbọn gẹgẹ bỉ o tỉ jẹ ni— 
tõto, bi òrọ Olorun, eyiti o sise gidigidi ninu 
enyin tỉ o gbagbó pẹlu. 

14 Nitori, ará, ẹnyin di alafarawe awọon ijo 
Olorun tỉ mbeẹ ni Judea, ninu Kristi Jesu: ni— 
toripe ẹnyin pelu jya iru ohun kanna lọwo 
awon ara ilu nyin, gege bi awon pelu tỉ jya 
lọwo awon Ju: 

15 Awon eniti o pa ]esu Oluwa, ati awon 
woli, nwọn sỉ tì wa jade; nwọn kò sỉ se eyiti o 
wu Olorun, nwọn si wà lodi si gbogbo enia: 

16 Nwọn kò fun wa lati sòro fun awon Ke— 
feri ki nwon ki o le là, lati mã sọ èsẹ wọn di 
kikun nigbagbogbo: sugbọn ibinu de bá wọn 
ti de opin. 

1? Sugbọon, ará, awa ti a gbà kuro lọdọ nyin 
fun sã kan lỉ ara, kí ise li okàn, pẹlu itara opọ— 
lọpo li awa se aniyan ti a si fẹ gidigidi lati ri 
oju nyin. 

18 Nitori awa fẹ lati tò nyin wá, ani emi Pa— 
ulu lệkini ati lệkeji; Satani sỉ dè wa li òna. 


!I.TESSALONIKA 2—5 

18 Nitori kini ireti wa, tabi ayò wa, tabi ade 
isogo wa? kì ha ise enyin ni niwaju Jesu Olu— 
wa wa nỉ àbọ rè? 


29 Nitori enyin ni ogo ati ayò wa. 

3 1TNITORINA nigbati ara wa kò gba a mó, 
awa Tò pe o dara ki a ñ awa nikan sehin 
ni Ateni; 

2Awa sỉ rán Timoteu, arakunrin wa, ati 
iranse Olọorun ninu ihinrere Kristi, lati ñ ẹsẹ 
nyin mule, ati lati tù nyin ninu nỉiti igbagbó 
nyin: 

3Ki a mảse mu enikeni yese nipa wahalà 
Wonyï: nitori enyin tikaranyin mò pe a tỉ yàn 
Wa sỉnu rè. 

4Nitori nitõto nigbati awa wà lọdọ nyin, a 
tỉ nsọ fun nyin telẹ pe, awa ó ri wahalà; gẹge 
bỉ o sỉ tỉ sẹ, tỉ enyin sỉ mò. 

5 Nitori eyi, nigbati ara mi kò gba a mó, mo 
Sỉ ranse ki emi ki o le mọ igbagbó nyin ki olu— 
danwò nì mả bã tỉ dan nyin wo lọnakona, kí 
lãlã wa sỉ jẹ asan. 

8 Sugbọn nisisiyi tỉ Timoteu tỉ tỉ odọ nyin 
Wá Sọođọ wa, tỉ o sỉ tỉ mu ihinrere tỉ igbapbó 
ati ife nyin wá fun wa, ati pe enyin nse iranti 
wa nỉ rere nigbagbogbo, enyin sỉ nfẹ gidigidi 
lati rỉ wa, bỉ awa pẹlu sỉ tỉ nfẹ lati ri nyin: 

?Nitori eyi, ará, awa nỉ itunu lori nyin ninu 
gbogbo wahalà ati iponju wa nitori igbagbó 
nyin: 

8Nitori awa yè nisisiyi, bi enyin ba duro 
sinsin ninu Oluwa. 

#Nitori opẻ ki awa le tủn ma đả lọwo 
Olorun nitori nyin, fun gbogbo ayò tỉ awa nyò 
nitori nyin niwaju Olorun wa; 

10 L] osán ati li oru li awa ngbadura gidigidi 
pe, ki awa kỉ o le ri oju nyin, ki a sỉ se asepé 
eyiti o kù ninu igbagbó nyin? 

TNje ki Olorun ati Baba wa tikarare, ati Jesu 
Kristi Oluwa wa, se amòna wa sọdọ nyin. 

12 Ki Oluwa sỉ mã mu nyin bisi i, ki ẹ sỉ mã 
Pò nỉnu ifẹ sỉ omọnikeji nyin, ati sỉ gbogbo 
cnia, gẹge bi awa tỉ nse sỉ nyin: 

13 Ki o ba le ñ okàn nyin bale li ailabukù 
ninu ìwa mimó niwaju Olorun ati Baba wa, 
nigba atiwá Jesu Kristi Oluwa wa pẹlu gbogbo 


awon enia mimó rè. 

4 1NJE li akotan, ará, awa mbè nyin, awa 
sỉ ngà nyin niyanju ninu Jesu Oluwa, pe 

bi enyin tỉ gbà lọwo wa bi enyin iba tỉ mã rìn, 

tỉ enyin iba si mã wù Olọorun, ani gege bi ẹn— 

yin tỉ nrìn, ki enyin le mã pò siwaju sỉ i. 


# Nitori enyin mò irủ ase tỉ a tỉ pa fun nyin 
lati odọ Jesu Oluwa. 

3#Nitori eyi ni ife Olọorun, ani wiwà ni 
mimỏ nyin, pe ki enyin ki o takéte sỉ àgbere: 

4 Ki olukuluku nyin le mò bi on iba tỉ mã ko 
ohun èlo rè ni ijanu nỉ ìwa-mimó ati ni olá; 

5 Kì ise ni sise ifekufe, gege bi awon Keferi 
tỉ kò mò Olorun: 

5Ki enikeni máse rekoja, ki o má sỉ se sẹ 
arakunrin rè ninu nkan na: nitori Oluwa ni 
olugbesan ninu gbogbo nkan wonyi, gẹgẹ bi 
awa tỉ kilo fun nyin tẹlẹ, tỉ a sỉ jeri pẹlu. 

7? Nitori Olorun kò pè wa fun ìwa ẽri, sugbọn 
ni ìwamimó. 

8Nitorina enikeni tỉ o bá kò, ko kò enia, 
bikose Olorun, eniti o fun nyin ni Emí Mimó 
rè pẹlu. 

® Sugbọn niti ife awon arả, ẹ kò tun fẹ ki eni— 
kẹni kowe sĩ nyin: nitori a tỉ kó enyin tikaran— 
yin lati odo Olorun wá lati mã fẹ ara nyin. 

10 Nitõto ẹnyin sỉ nse e sỉ gbogbo awon ará 
tỉ o wà ni gbogbo Makedonia: sugbọn awa 
mbè nyin, arả, pe ki enyin ki o mã pò siwaju 
SỈ Ï; 

11 Ati pe ki enyin ki o mã dù u gidigidi lati 
gbé je, lati mã gbọ tỉ ara nyin, ki ẹ mã ñ ọwó 
nyin sise, gege bỉ awa tỉ pase fun nyin; 

12 Ki enyin ki o le mã rìn ìrin ètó sỉ awon tỉ 
mbe lode, ki ẹ le má se alaini ohunkohun. 

13 Sugbọn awa kò fẹ ki ẹnyin ki o je òpe, 
ará, niti awon tỉ o sùn, pe ki ẹ má binuje gẹgẹ 
bỉ awon iyoku tỉ kò ni ireti. 

14 Nitori bi awa ba gbagbó pe Jesu tỉ kủ, o sỉ 
tỉ jinde, gẹgẹ bệni Olorun yio mu awon tỉ o 
sùn pẹlu ninu jesu wá pẹlu ara rè. 

15 Nitori eyiyi li awa nwi fun nyin nipa òrọ 
Oluwa, pe awa tỉ o wà lãye, tỉ a sỉ kù lehin de 
atiwá Oluwa, bỉ o tỉ wu ki o ri kì yio saju 
awon tỉ o sùn. 

16 Nitori Oluwa tikararè yio sokale lati orun 
wá tỉ on tỉ ariwo, pelu ohùn olori awvon ange— 
1, ati pelu ipè Olorun; awon okủ ninu Kristi 
ni yio sỉ kó jinde: 

17 Nigbana li a ó sỉ gbà awa tỉ o wà lãye tỉ o 
sỉ kù lehin soke pẹlu wọn sinu awosanma, lati 
pade Oluwa li oju orun: bệli awa ó sỉ ma wà 
titi lai lọdọ Oluwa. 

18 Nitorina, ẹ mã ñi òro wonyï tu ara nyin 
ninu. 


1SUGBỌN niti akokò ati ìgba wonni, 
ará, enyin kò tun fẹ ki a kọ ohunkohun sỉ 
nyin, 


859 


2 Nitoripe enyin tikaranyin mò dajudaju pe, 
ojo Oluwa mbòwá gege bi olè li oru. 

3Nigbati nwọon ba nwipe, alaña ati ailleWu; 
nigbana ni iparun ojïj]ì yio de sori wọn gẹøe bi 
irobi lori obinrin tỉ o lóyun; nwọn kì yio sĩ le sálà. 

4 Sugbon enyin, ará, kò sỉ ninu òkunkun, tỉ 
ojo na yio ñ de bá nyin bi olè. 

5 Nitori gbogbo nyin ni omo imole, ati omo 
osán: awa kì ise tỉ oru, tabi tỉ ðkunkun. 

8 Nitorina ẹ máse je ki a sùn, bi awon iyoku 
tỉ nse; sugbọn e je ki a mã sọna ki a sỉ mã wa 
ni airekoja. 

?Nitori awon tỉ nsùn, ama sùn li oru; ati 
awon tỉ nmutipara, ama mutipara li oru. 

8 Sugbọon e je ki awa, bi a tỉ je tỉ osán, mã 
wà li airekoja, ki a mã gbé igbaiya igbagbó ati 
ife wò; ati ireti igbala fun asibori. 

® Nitori Olorun yàn wa ki ise sĩ ibinu, sugbọn 
sỉ ati ni igbala nipase Jesu Kristi Oluwa wa, 

18 Eniti o kủ fun wa, pe bi a ba jí, tabi bỉ a 
ba sùn, ki a le jùmọo wà lấye pẹlu rè. 

11 Nitorina ẹ mã gbà ara nyin niyanju, kì ẹ sỉ 
mã ñ ẹsẹ ara nyin mule, ani gegẹ bỉ enyin tỉ 
nạe. 

12Sugbọn awa mbè nyin, ará, lai mã mọ 
awon tỉ nse lãla larin nyin, tỉ nwọn sỉ nạe olori 
nyin ninu Oluwa, tỉ nwọn sỉ nkilo fun nyin; 

13 Ki ẹ si mã bu ola fun wọn gidigidi ninu 
ife nitori isẹ wọn. E sĩ mã wà l¡ alafia lãrin ara 
nyin. 


II. TESSALONIKA 1 
14 Sugbon awa mbè nyin, ará, ki ẹ mã kilo 
fun awon tỉ ise alaigboran, ẹ mã tù awon alai— 
lọkàn ninu, ẹ mã ràn awon alailera lọwo, e 
mã mu sũru fun gbogbo enia. 

15 E kiyesi ¡, ki enikẹni ki o máse ñ buburu 
san buburu fun enikeni; sugbọn ẹ mã lepa eyi 
tỉ ise rere nigbagbogbo, lãrin ara nyin, ati la— 
rin gbogbo enia. 

18 E mã yò nigbagbogbo. 

17 E mã gbadura li aisimi. 

18 E mã dupe ninu ohun gbogbo: nitori eyi 
ni ife Olorun ninu Kristi Jesu fun nyin. 

19 E máse pa iná Emi. 

20 E máse kẹgan isotele. 

?! E mã wadi ohun gbogbo daju; ẹ đì eyiti o 
dara mu sinsin. 

22 E mã takéte si ohun gbogbo tỉ o jo ibi. 

23Ki Olorun alafia tikararè ki o sọ nyin đi 
mnimó patapata; ki a sỉ pa emí ati okàn ati ara 
nyin mó patapata li ailabukù ni ìgba wíwa 
Oluwa wa Jesu Kristi. 

24 Olododo li ẹniti o pè nyin, tỉ yio sỉ se e. 

25 Ará, ẹ mã gbadura fun wa. 

2§ E ñ ifenukonu mimó kí gbogbo awọon ará. 

??Mo fñ Oluwa mu nyin bura pe, ki a ka 
iwe yi fun gbogbo awọon ará. 

?8 Ki ore-ofe Oluwa wa Jesu Kristi ki o wà 
pelu nyin. Amin. 

A kọ Episteli ikini sỉ awon 
ara Tessalonika lati Ateni lọ. 


EPISTELI EKEJI TI PAULU APOSTELI 


AWON ARA TESSALONIKA 


1PAULU, ati Sifanu, ati Tinoteu, sỉ ijo 
Tessalonika, ninu Olorun Baba wa ati 
]esu Kristi Oluwa: 

2Ore-ofe sỉ nyin, ati alaña, lati do Olorun 
Baba, ati Jesu Kristi Oluwa. 

3lsẹ wa ni lati mã dupẹ lọwo Olorun 
nigbagbogbo nitori nyin, ará, ani gege bi o tỉ yẹ, 
nitoripe igbagbó nyin ndàgba gidigidi, ati Iẹ 
olukuluku nyin gbogbo sỉ ara nyin ndi pupọ; 

4 Tobẽ tỉ awa tikarawa ni nyin sogo ninu ijo 
Olorun, nitori sũru ati igbagbó nyin ninu 
gbogbo inunibini ati wahalà nyin tỉ enyin nfa— 
Tada, 


5 Eyiti ise àmi idajo ododo Olorun tỉ o daju, 
ki a le kà nyin yẹ fun ijoba Olorun, nitori eyiti 
enyin pẹlu se njìya: 

5 Bi o tỉ jẹ pe ohun ododo ni fun Olorun lati 
ñi iponju gbẹsan lara awon ti npón nyin loju, 

7? Ati fun enyin, tỉ a npón loju, isimi pẹlu 
wa, nigba ifarahàn ]esu Oluwa lati ọrun wä 
ninu ọwó ina pẹlu awon angeli alagbara rè, 

8 Eniti yio san esan fun awon tỉ kò mọ Olọ— 
run, tỉ nwọn kò si gbà ihinrere Jesu Oluwa 
wa gbó: 

9 Awon eniti yio jiya iparun ainipekun lati 
iwaju Oluwa wá, ati lati inu ogo agbara rè, 


H.TESSALONIKA 1—3 

19 Nigbati o ba de lati jẹ ẹni ãyìn logo ninu 
awon enia mimó rè, ati eni iyanu ninu gbogbo 
awon tí o gbagbó (nitori a tỉ gbà erí tỉ a jẹe fun 
nyin gb) lỉ gjọ na. 

11 Nitori eyitÍ awa pẹlu ngbadura fun nyin 
nigbagbogbo, pe kỉ Olọrun wa kỉ o le kà nyin 
yẹ fun ìpe nyin, kỉ o le mu gbogbo ifẹ ohun 
Tere ati isẹ igbagbó sẹ nỉ agbara: 

12Ki a le yìn oruko Jesu Oluwa wa logo 
nỉnu nyin, ati enyin ninu rè, gẹgẹ bỉ ore—ofe 
Olorun wa ati tỉ Jesu Kristi Oluwa. 


1SUGBỌN awa mbè nyin, ará, nitori tỉ 
wiwa Jesu Krisi Oluwa wa, ati tỉ ipejo 
Wwa sodọ rè, 

?Ki gkàn nyin ki o máse tete mì, tabi ki ẹ 
másc jaiya, yala nipa emí, tabi nipa òrọ, tabi nipa 
iwe bỉ lati odọ wa wá, bi enipe gjo Olưwa de. 

3E máe je ki enikẹni tàn nyin j lọnakọna; 
nitoripe ojo na ki yio de, bikosepe ìyapa nì ba 
kó de, kỉ a sỉ fi eni èsẹ nì hàn, tỉ ise mo ègbé; 

# Eniti ngòd, tí o sỉ ngbé ara rè ga sỉ gbogbo 
ohun tí a npè li Olorun, tabi tỉ a nsin; tobe tỉ o 
joko nỉ tempili Olorun, tỉ o nñ ara rè hàn pe 
Olorun li on. 

5Enyin kò ranti pe, nigbati mo wà lọdọ 
nyin, mo nsộ nkan wonyï fun nyin? 

8 Ati nisisiyi enyin mọ ohun tỉ o nse idena, 
ki a le ba f ¡ hàn li akokò rè. 

?Nitoripe ohun ijinle èsẹ tỉ ngisẹ ná: kìki 
pe enikan wà ti nge idena nisisiyi, tỉH a ó fñ 
mu u tỉ òna kuro. 

8 Nigbana li a ó sỉ ñ èsẹ nì hàn, eniti Oluwa 
yio fÏ emi enu rè pa, tỉ yio sỉ fi ifihan wiwa rè 
Sọ đi asan: 

3 Ani on, eniti wíwa rè yio rỉ gege bi isẹ Sa— 
tani pẹlu agbara gbogbo, ati àmi ati isẹ—iyanu 
eke, 

10AIi pẹlu itanje aisododo gbogbo fun 
awon tỉ ngegbé; nitoriti nwọn kò gbà ife otito 
tỉ a ba fi gbà wọn là. 

1! Ati nitori eyi, Olorun rán ohun tỉ ngisẹ 
igina sỉ wọn, ki nwọn kỉ o le gbà eke gbó: 

12Ki a le se idajo gbogbo awon tỉ kò gbà 
otito gbó, sugbọn tỉ nwọn nỉ inu didùn ninu 
aisododo. 

13 Sugbọn isẹ wa ni lati mã dupe lọwo Qlọ— 
run nigbagbogbo nitori nyin, ará, olufe nipa tỉ 
Oluwa, nitori lati àtetekose li Olorun tí yàn 
nyin sỉ igbala ninu isọdimimó Emií ati igbagbó 
otito: 

14 Eyiti o tỉ pè nyin sỉ nipa ihinrere wa, kỉ 
enyin kỉ o le gbà ogo Jesu Kristi Oluwa wa. 


15 Nitorina, ará,  duro sỉnsin, kỉ sỉ đì ekó 
Wwomni mu tỉ a tỉ ñ kó nyin, yala nipa òrọ, tabi 
nipa iwe wa. 

16 Njẹ ki Jesu Kristi Oluwa wa tikararè, ati 
Olorun Baba wa, eniti o tỉ fe wa, tỉ o sỉ tỉ ñ 
itunu ainipekun ati ireti rere nipa ore-ofe 
fun wa, 

17 Ki o tù okan nyin nỉnu, kỉ o sỉ ñ ẹsẹ nyin 
mule nỉnu isẹ ati orọ rere gbogbo. 


1LAKOTAN, ará, ẹ mã gbadura fun wa, 
ki òro Oluwa le mã sáre, kỉ o sỉ jẹe äyìn 
logo, ani gẹgẹ bỉ o tỉ ri lọdọ nyin: 

?Ati ki a le gbà wa lọwo awon agodi ati 
awon enia buburu: nitoripe kỉ ise gbogbo enia 
li o gbagbó. 

3S§ugbọn olododo li Oluwa, eniti yio f ẹsẹ 
nyin mưle, tỉ yio sỉ pa nyin mó kuro ninu ibi. 

4 Awa sỉ nỉ igbekele ninu Oluwa niti nyin, 
pe nkan wonmni tỉ a palase fun nyin li ẹnyin 
nse tỉ ẹ o sỉ mã se. 

5Ki Oluwa kỉ o sỉ mã tó okan nyin sỉnu ife 
Olorun, ati sinu sũru Kristi. 

® Awa sỉ pase fun nyin, ará, li oruko Jesu 
Kristi Oluwa wa, ki enyin ki o yẹra kuro lọđọ 
olukuluku arakunrin, tỉ nrin ségesège, tỉ kì ise 
gege bỉ ìlana tỉ nwọn tỉ gbà lọwo wa. 

7Nitori ẹnyin tikaranyin mò bỉ o tỉ yẹ kỉ 
enyin na farawe wa: nitori awa kò rin ségesège 
larin nyin; 

8 Bẹli awa kò sỉ je onje enikeni lọfe; sugbọn 
niỉnu ãpọn ati lãlã li a ngisé lọsan ati loru, ki 
awa kỉ o ma bã dẹruba enikeni ninu nyìn: 

9 Kì ise pe awa kò lỉ agbara, sugbọn awa nñi 
ara wa se apere fun nyin ki enyin kì o le mã 
farawe wa. 

10 Nitori nigbati awa tilẹ wà pẹlu nyin, eyi 
li awa palase fun nyin, pe bi ẹnikẹni kò bá fẹ 
$ỉse, ki o mase jeun. 

1INitori awa gburo awon kan tỉ nrin sé~ 
gesège larin nyìn tỉ nwọn kò ngỉẹẹ rara, 
sugbọn nwọn je àtojú—ile—kiri. 

12 Nịe irú awon eni bệ li awa npase fun, tỉ a 
sỉ nrộ ninu Oluwa Jesu Kristi, pe kỉ nwon kỉ o 
mã ñi ìwa pẹle sisẹ, ki nwọn kỉ o sỉ mã jẹ onje 
awon tikarawon. 

13 Sugbọn enyin, arả, ẹ máse sãrè ni rere is. 

14Bi enikeni kò ba sỉ gbà òrọ wa gbó nipa 
iwe yỉ, ẹ sami sỉ oluware, kỉ ẹ má sỉ se ba a 
kẹgbe, ki oju ki o le tì i. 

15 Sibe ẹ máse kà a sỉ tá, sugbọn ẹ mã gbà 
a niyanju bỉ arakunrin. 

18 Njẹ ki Oluwa alafñia tỉkararè mã fun nyin 


861 


ni alaia nigbagbogbo lọna gbogbo. Ki Oluwa 
kỉ o pẹlu gbogbo nyin. 

1? Ikíni emi Paulu lati ọwó ara mi, eyiti ise 
àmi ninu gbogbo iwe; bệni mo nkọwe. 


I.TIMOTEU 1, 2 


18 Ore-ofe Oluwa wa Jesu Kristi ki o wà 
pelu gbogbo nyin. Amin. 

A kọ Episteli keji sỉ awvon 

ara Tessalonika lati Ateni lọ. 


EPISTELI EKINI TI PAULU APOSTELI 


TIMOTEU 


1PAULU, Aposteli Kristi Jesu, gẹgẹ bỉ ase 

Olorun Olugbala wa, ati Kristi Jesu ireti Wa; 

2S¡ Timoteu, ọmo mi tõto nỉnu igbagbó: 

Ore—ofe, ãnu, alafia lati odọ Olorun Baba wá, 
ati Kristi Jesu Oluwa wa. 

3Bi mo tỉ gba ọ niyanju lati joko ni Efesu, 
nigbati mo nlọ sỉ Makedonia, kỉ iwo kỉ o le 
pase fun awon kan, kỉ nwọn kỉ o máse kóni li 
ẹkó miran, 

4Ki nwon má sỉ se ñyesi awon itan lasan, 
ati tỉ ìran tỉ kò li opin, eyiti imã mủ ijiyan wa 
dipo isẹ irju Olorun tỉ mbẹ ninu igbagbó; 
bẹni mo se nỉsisiyi. 

5 Sugbọn opin ase na nỉ ife lati okàn mimó 
ati eri—okan rere ati igbagbó aisetan wa. 

5 Lati inu eyiti awon elomiran tỉ yapa kuro 
tỉ nwon sỉ ya sapakan sỉ orọ asan; 

7Nwọon n£ẹ se oluko oñn; òye ohun tỉ nwọn 
nwi kò yẻ Wọn, tabi tỉ ohun tỉ nwọn ntẹnumó. 

8 Sugbọn awa mộ pe ofñn dara, bỉ enia ba lò 
o bi ã tỉ ilo oñn; 

9 Bi a tỉ mộ eyi pe, a kò se oñn fun olododo, 
bikose fun awon alailoin ati awon alaigboran, 
fun awon alaiwa-bi-Olorun ati awon clese, 
fun awon alaimó ati awon clegan, fun awon 
apa-baba ati awon apa-iya, fun awon apania, 

10 Fụn awon àgbere, fun awon tỉ nñ okun— 
Tin ba ara wọn jé, fun awon aji-enia tà, fun 
awon eke, fun awon abura eke, ati bỉ ohun 
miran ba sỉ wà tỉ o lodi sỉ ekó tỉ o yè koro, 

11 Gege bi ihinrere tỉ ogo Olorun olubukủn, 
tỉ a B sỉ itoju mi. 

12Mo dupe lọwo Eniti o fun mi li agbara, 
ani Kristi Jesu Oluwa wa, nitoriti o kà mi sỉ 
olõto nỉ yiyan mi sỉ isẹ rè; 

13Bi mo tilẹ je asọ òrọ-odì lẹkan ri, ati 
oninunibini, ati elewu enia: sugbọn mo rỉ ãnu 
gbà, nitoriti mo se e lï aimò ninu aigbagbọ. 

12Ore-ofe Oluwa wa sỉ pò rekoja pẹlu 
igbagbỏ ati ifẹ, tỉ mbẹ ninu Kristi Jesu. 


15 Otito li orọ na, o sỉ yẹ fun itewogbà, pe 
Kristi Jesu wá sỉ aiye lati gbà clesẹ là; ninu 
awon eniti emi je pàtaki. 

16 Sugbon nitori eyi ni mo se rỉ ãnu gbà, pe 
lara mi, bỉ olori, ni ki Jesu Kristi ñ gbogbo 
ipamora rè hàn bỉ apere fun awon tỉ yio gbà a 
8hó sỉ ìye ainipekun nigba ikehin. 

1? Njẹ fun Oba aiyeraiye, aidibaje, airi, Olọ— 
Tun kansoso, nỉ olá ati ogo wà fun lai ati laïlai. 
Amin. 
18 Ase yỉ ni mo pa fun ọ, Timoteu ọmo mi, 
øepe bỉ isotelẹ womni tỉ o tỉ saju lori rẹ, pe 
nipa wọn kỉ iwo kỉ o le mã jà ogun rere; 

19Mã nỉ igbagbó ati ẹri-okàn rere; eyiti 
awon elomiran tanu kuro lọdọ wọn tỉ nwọn sỉ 
rì okò igbagbó wọn: 

280Ninu awon eẹniti Himeneu ati Aleksan— 
deru wà; awon tỉ mo tỉ ñ le Satani lọwo, kỉ a 


le kó wọn ki nwọn ki o mả sọoro-odi mộ. 

2 1NITORINA mo gbhà nyin niyanju $aju 
ohun gbogbo, pe ki a mã bèbẹ, kỉ a mã 

gbadura, ki a mã sìpẹ, ati kỉ a mã dupe nỉtori 

gbogbo enia; 

2 Fun awon oba, ati gbogbo awon tỉ o wà nỉ 
ipo giga; ki a le mã lo aiye wa nỉ idakeje atl 
pelẹ ninu gbogbo ìwa-bi-Olorun ati ìwa 
agbà. 

3Nitori eyi dara o sỉ se itewogbà niwaju 
Olorun Olugbala wa; 

4Eniti o níẹ kỉ gbogbo enia ni igbala ki 
nwọon sỉ wá sinu ìmọ otito. 

SNitori Olorun kan nỉ mbẹ, Onilaja kan pẹlu 
larin Olorun ati enia, on papa enia, ani Kristi 
Jesu; 

5Eniti o ñ ara rè se irapada fun gbogbo 
enia, erí li akokò rè; 

?Nitori eyiti a yàn mi se oniwasu, ati apos— 
teli, (otitọo li emi nsọ, emi kò seke;) oluko 
awon Keferi ni igbagbó ati otito. 


I.TIMOTEU 2 —4 

8 Nitorina mo fẹ ki awon okunrin mã gba— 
dura nibi gbogbo, ki nwon mã gbé ọwó mimó 
soke, li aibinu ati li aijiyan. 

3Bệ gẹge ki awon obinrin ki o ñ aso 
iwontunwonsin se ara wọn li osó, pẹlu itiju 
ati wa airekoja; kì ise pẹlu irun điđì ati wura, 
tabi pearli, tabi asọ olowo iyebiye, 

19 Bikose pẹlu isẻ rere (eyi tỉ o yẹ fun awon 
obinrin tỉ o jeẹwo 1wa-bi-Olorun). 

11 ]e ki obinrin ki o mã fï idakeje ati iteriba 
gbogbo kó ekó. 

12 Sugbọn emi kò ñi ase fun obinrin lati mã 
kóni, tabi lati pasẹ lori okunrin, bikosepe ki o 
dakeije. 

13 Nitori Adamu li a kó đả, lẹhin na, Efa. 

14 A kò sỉ tàn Adamu jẹ, sugbọn obinrin na, 
nigbati a tàn a, o subu sinu èsẹ. 

15 Sugbọn a o gbả a là nipa ìbimọ rè, bỉ 
nwọn ba duro nỉnu igbagbỏ ati ifẹ, ati ìwa 
mimó pẹlu 1wa airekoja. 


TOTITO nỉ òrọ na, bi enikan ba fẹ oyè 
bisopu, isẹ rere li o nfẹ. 

?Nje bisopu jẹ alailegan, okọ aya kan, 
olusora, alairekoja, oniwa yiyẹ, olufe alejb 
sỉse, eniti o le se olukọo. 

3 Ki o má je omuti, tabi onijà, tabi olojuko— 
koro, bikose onisũru, ki o mả jẹ onija, tabi 
olufe owo; 

4Eniti o kawo ile ara rè girigiri, tỉ o mu 
awon omọ rè teriba pẹlu ìwa ägba gbogbo; 

%(Sugbọn bi enia kò ba mò bi ã ti se ikawo 
ile ara rè, on o ha tỉ se le toju ijọ Olorun?) 

8 Ki o má jẹ ẹni titun, kí o má bã gbẻraga, ki 
o sỉ subu sinu ebi Èsu. 

TO sĩ yẹ kỉ o ni eri rere pẹlu lọdọ awon tỉ 
mbẹ lode: kỉ o má ba bọ sỉinu ègan ati sinu 
idekun Èsu. 

8 Bệ gẹgẹ li o yẹ fun awon diakoni lati ni 
ìwa àgba, kỉ nwọon mả jẹ elẹnu meji, kì nwọn 
má ñ ara wọn fun waini pupộ, ki nwọn má je 
olojukokoro. 

3 Ki nwon mã di ohun ijinlẹ igbagbó mu li 
okàn funfun. 

19 Ki a sỉ kó wá idi awon wonyi đaju pẹlu; 
nigbana nỉ ki a jẹ ki nwọn jẹ oyè diakoni, bi 
nwon ba je alailegan. 

11 Bệ gegẹ li o yẹ fun awon obinrin lati ni 
iwa àgba, kì nwon má je asoro-eni-lehin 
bikose alairekoja, olõto l1 ohun gbogbo. 

12Ki awon diakoni je oko obinrin kan, ki 
nwọn kỉ o káwo awon ọmo wọn ati ile ara 
Won đaradara. 


862 


13 Nitori awon tỉ o lò oyè điakoni daradara 
Tà ipo rere fun ara wọn, ati igboiya pupọ ni 
igbagbo tỉ mbẹ ninu Kristi Jesu. 

14]we nkan wonyi ni mo kọ sỉ ọ, mo sỉ 
nreti ati tò ọ wä nỉ lộlõ. 

15 Sugbọn bi mo ba pẹ, ki iwo ki o le mộ bi o 
tỉ yẹ in awon enia lati mã huwa ninu ile Olọ— 
Tun, tỉ ise ijo Qlorun alãye, owòn ati ipile otito. 

18 Laisiyemeji, titobi ni ohun ijinle ìwa-bi— 
Olorun, eniti a ñhan ninu ara, tỉ a dalare ninu 
mí, tỉ awon angeli ri, tỉ a wasu rè lãrin awon 
orile-ede, tỉ a gbagbo nỉnu aiye, ti a gba soke 
sỉnu ogo. 


1SUGBON Emí ntenumo ọ pe, ni igba 

ikehin awon miran yio kuro ninu igbagbó, 
nwọn o mã ñyesỉi awon emí tỉ ntan-ni—je, ati 
eẹkó awon emi èsu; 

2Nipa agabagebe awon tỉ nseke, awon tỉ 
okàn awon tikarawon dabi eyiti a fi irin 
gbigbona jó. 

3Awon tỉ nda-ni-lekun ati gbeyawo, tỉ 
nwon sỉ npase lati ka ẽwo onje tỉ Olorun tỉ da 
fun itewogba pẹlu opẹ awon onigbagbo ati 
awon tỉ o mọ otito. 

4 Nitori gbogbo ohun tỉ Olorun đá li o đara, 
kò sỉ okan tỉ o yẹ ki a kò, bi a ba ñ opẻ gbà a. 

5Nitori a ñ orọ Olorun ati adura yà a sỉ 
mimó. 

5 Bi iwo ba nrản awon ará leti nkan wonyi, 
iWo o je iranse rere tỉ Kristi Jesu, tỉ a nñ orọ 
igbagbỏ ati èkọ rere bó, eyiti iwo tỉ ntele. 

?Sugbọn kò orọo asan ati itan awon agba 
obinrin, si mã tó ara rẹ sỉ ìwa—bi-Olọorun. 

8 Nitori sise erẻ ìdaraya ní èrẻ diẹ, sugbọn 
ìwa~bi-Olorun li ère fun ohun gbogbo, o ni 
ileri tỉ aiye isisiyi ati tỉ eyi tỉ mbộ. 

9Otito ni orọ na, o sỉ yẹ fun itewogbà 
gbogbo. 

18 Nitori fun eyi li awa nse lãlã tỉ a sỉ njija— 
kadi, nitori awa ni ireti ninu Olorun alãye, 
ẹniti ise Olugbala gbogbo enia, pẹlupelu tỉ 
awon tỉ o gbagbỏ. 

11 Nkan wonyï nỉ ki o mã palase ki o sỉ mã 
kóni. 

12 Máse je ki enikeni ki o gàn ewe rẹ; sugbọn 
ki iwo ki o jẹ apere fun awon tỉ o gbagbó, ninu 
òrọ, nỉnu ìwa hihu, nỉinu ifẹ, ninu ẹmi, ninu 
igbagbỏ, ninu ìwa mimó. 

13Titi emi o ñ de, mã toju iwe kikà ati igba— 
niyanju ati ikỏni. 

14 Mảse ainani èbun tỉ mbe lara rẹ, eyiti a fi 
fun ọ nipa isotele pẹlu ifowole awon àgba. 


863 


15 Mã fñiyesi nkan wonyi; ñ ara rẹ fun wọn 
patapata; ki ïlosiwaju rẹ ki o le hàn gbangba 
fun gbogbo enia. 

16 Mã se itoju ara rẹ ati ekó rẹ; mã duro lai— 
yese ninu nkan wonyï: nitori ni sise eyi, iWo 
ó gbà ara rẹ ati awon ti ngbó òrọ rẹ là. 

5 1 MÁSE ba alàgba wi, sugbọn ki o mã gba 
a niyanju bỉ baba; awon oọdomokurrin bi 
arakunrin; 

2 Awon àgba obinrin bỉ iya; awon odomo— 
binrin bi arabinrin ninu ìwa mimó. 

3 Bòwo fun awon opó tỉ ise opó nitõtọ. 

4 Sugbọn bỉ opó kan ba li omo tabi omọ— 
omọ, jẹ ki nwọn tète kó ati se itoju ile awon 
tikarawon, ki nwọn ki o sỉ san õre awon obi 
Won pada: nitoripe eyi li o se itewogbà niwaju 
Olorun. 

5Njẹ eniti ise opó nitõto, tỉ o se on nikan, a 
mã gbekele Olorun, a sỉ mã duro ninu èbẹ ati 
ninu adura lọsán ati loru. 

5 Sugbọn eniti o ba ñ ara rè fun aiye jijẹ, o 
kú nigbati o wà lãye. 

7? Nkan wonyi ni ki iwo kỉ o sĩ mã palase, ki 
nwon ki o le wà lailegan. 

8 Sugbọn bi ẹnikeni kò bá pèse fun awon 
tire, papa fun awon ará ile rè, o tỉ sé igbagbó, 
o buru ju alaigbagbó lọ. 

9Máse kọ oruko eniti o ba din ni ogọta 
odún silẹ bi opó, tỉ o tỉ jẹ obinrin oko kan, 

19 Eniti a jeri rè fun isẹ rere; bi o ba tỉ ntó 
omo ri, bi o ba tỉ ngba alejò, bỉ o bá tỉ nwẹ eẹsẹ 
awon enia mimó, bi o ba tỉ nràn awon olupọn— 
ju lọwọ, bi o ba tỉ nlepa isẹ rere gbogbo. 

11 Sugbon kò awon opo tỉ kò đagba: nitori— 
pe nigbati nwọn ba tỉ se ifekufe lodi sỉ Kristi, 
nwọn a fẹe gbeyawo; 

12 Nwọn a đi elebi, nitoriti nwọn tỉ kò igbagbó 
'wọn isaju sile. 

13 Ati pẹlu nwon nkó lati se olẹ, lati mã 
kiri lati ile de ile; ki ise olẹ nikan, sugbọn 
onisokuso ati olofòfo pẹlu, nwọn a ma sọ 
ohun tỉ kò yẹ. 

14 Nitorina mo fẹ ki awon opo tỉ kò dagba 
mã gbeyawo, ki nwon mã bímọ, ki nwọn kỉ o 
mã se alabojuto ile, ki nwon ki o máse ñ àye 
silẹ rara fun otá na lati sòrọ ègan. 

15 Nitori awon miran tỉ yipada kuro sỉ chin 
Satani. 

16Bi obinrin kan tỉ o gbagbó ba ni awon 
opó, ki o mã ràn woọn lowo, ki a má sỉ di erù le 
ïjo, ki nwon ki o le mã ràn awon tỉ ise opó 
nitõtọ lọwo. 


I.TIMOTEU 4 —6 


17 Awon alàgba tỉ o se akoso daradara nỉ ki a 
kà yẹ sỉ olá ilọpo meji, pẹlupelu awọon tỉ o se 
1ãlã ni òro ati ni kikoni. 

18 Nitoriti iwe-mimó wipe, Iwo kò gbọdọ 
dì malu ti ntè ọkà li ẹnu. Ati pe, òya alagbase 
tọ sĩ 1. 

198 Máse gbà èsun sĩ alàpba kan, bikose lati 
enu eleri meji tabi mẹta. 

29 Ba awon tỉ o sè wi niwaju gbogbo enia, ki 
awon iyokù pẹlu ki o le bèru. 

2! Mo pase fun ọ niwaju Olorun, ati Kristi 
]esu, ati awon angeli ayanfe, ki iwo ki o mã 
sakiyesi nkan wonyi, laise ojusãju, lai fi ègbè 
se ohunkohun. 

22 Máse fi ikanju gbe ọwó le enikeni, bệni 
ki o má sỉ se je alabapin ninu èsè awon elo— 
miran: pa ara rẹ mó ni ìwa funfun. 

?3Máse mã mu omi nikan, sugbọn mã lo 
'waini diẹ nitori inu rẹ, ati nitori ailera rẹ igba— 
kugba. 

24 Èse awon elomiran a mã han gbangba, a 
mã lọ $säju sĩ idajo; tỉ awon elomiran pẹlu a sỉ 
mã tẹle wọn. 

25 B gegẹ pẹlu ni isẹ rere wà tỉ nwon hàn 
gbangba; awon iru miran kò sỉ le farasin. 


1KI gbogbo awọon tỉ ise erú labe ìrú mã 

ka awon oluwa tỉ o ni wọn yẹ sỉ ola 
gbogbo, ki a má bã sọro-odi sỉ oruko Olorun 
ati eẹkó rè. 

2 Awon tỉ o sỉ ni oluwa onigbagbó, ki nwọn 
máse gàn wọn nitori arakunrin ni nwọn; 
sugbọn ki nwọn tubọ mã sìn wọn, nitori awon 
tỉ ise alabapin isẹ rere wọn je onigbagbó ati 
olufe. Nkan wonyï ni kỉ o mã kóni kỉ o sĩ mã 
fi gba-ni—niyanju. 

3Bi enikeni ba nkóni li ẹkọ miran, tỉ kò sỉ 
gba òrọ tỉ o ye kõro, ani òrọ Jesu Kristi Oluwa 
wa, ati ekó gege bi ìwa-bi-Olorun. 

4O gberaga, kò mọ nkan kan, bikose ife 
iyan-jija ati ìja-òro ninu eyiti ilara, ìya, orọ 
buburu ati iro buburu tỉ iwá, 

5Òïrò ayipo awon enia olokan ẽri tỉ kò sỉ 
otito ninu wọn, tỉ nwọn sebi ọna sỉ ere ni 
ìwa-bi-Olorun: yera lọdọ irú awon wonni. 

5 Sugbọn iwa-bi-Olorun pẹlu itelorùn ère 
nla ni. 

? Nitori a kò mu ohun kan wá sỉ aiye, bẹni a 
kò si le mu ohunkohun jade lọ. 

8 Bi a ba sỉ li onje ati asọ ìwonyi yio té wa 
lorùn. 

9 Sugbọn awon tỉ nfẹ đi olọorò a mã bó sinu 
idanwò ati idekun, ati sinu wère ifekufe pipo 


II. TIWOTEU 1 
tỉ ipa—ni-lara, iru eyiti imã rì enia sinu iparun 
ati ègbẻ. 

19 Nitori ifẹ owo ni gbòngbo ohun buburu 
gbogbo: eyiti awon miran nlepa tỉ a sỉ mu 
Wọn sako kuro nỉnu igbagbó, nwọn sỉ ñ ibi— 
nuje pupò gủn ara wọn li òk. 

11§ugbọn iwo enia Olorun, sá fun nkan 
Wonyï; ki o sỉ mã lepa ododo, ìwa-bi-Olorun, 
igbagbó, ifẹ, sũru, ìwa tutù. 

12 Mã jà ìja rere tỉ igbagbó, di ìye ainipekun 
mu nỉnu eyiti a gbé pè ọ sỉ, tỉ iWo sỉ se ijewo 
rere niwaju elẹri pupò. 

13Mo pase fun ọ niwaju Olorun, tỉ nsọ 
ohun gbogbo di ãye, ati niwaju Jesu Kristi, eni, 
niwaju Pontiu Pilatu, tỉ o jeri ijewo rere, 

14Ki iwo ki o pa oñn mó l¡ ailabawon, l¡ 
ailegan, titi đi ifarahàn Oluwa wa Jesu Kristi: 

15 Eyiti yio ñhàn ni igba tirè, Eniti ise Olu— 
bukủn ati Alagbara na kansoso, Qba awon 
ọba, ati Oluwa awon oluwa; 


s64 


16 Enikansoso tỉ o ni aikủ, tỉ ngbe inu imole 
tỉ a kò le sunmọ, eniti enia kan kò ri rí tỉ kò sỉ 
le ri: eniti ola ati agbara titi lai ise tirẹ. Amin. 

17 Kìlo fun awon tỉ o lọrò li aiye isisiyl, ki 
nwon máse gberaga, bẹni ki nwọn máse gbẹ— 
kẹle orò aidaniloju, bikose le Olorun alãye, tỉ 
nñ ohun gbogbo fun wa lọpolopo lati lo; 

18 Ki nwon kỉ o mã sõre, ki nwọn ki o mã 
bò ni isẹ rere, ki nwon mura lati pin funni, kỉ 
nwon ki o ni emi ibakedun; 

18 Ki nwon ki o mã tò isura ipilẹ rere jọ fun 
ara wọn dè igba tỉ mbò, ki nwọn ki o le đi ìye 
tõto mu. 

29 Timoteu, sọ ohun ni tỉ a ñ sĩ itoju rẹ, yà 
kuro ninu òrọ asan ati ijiyan ohun tỉ a nñ eke 
pè ni imọ; 

?! Eyiti awon elomiran jẹewo rè tỉ nwọn sỉ 
sina igbagbỏ. Ki ore—ofe ki o wà pẹlu rẹ. Amin. 

Episteli ekini yỉ sỉ Từnoteu lỉ a kọ Iati 
Laodikea wä, tỉ ise olủ ilu tỉ Frigia Pakatiara. 


EPISTELI EKEJI TI PAULU APOSTELI 


TIMOTEU 


1PAULU, Aposteli Kristi Jesu nipa ifẹ 
Olorun, gẹgẹ bi ileri ìye tỉ mbẹ ninu 
Kristi Jesu, 

# S¡ Timoteu, omo mi olufe owon: Ore—ofe, 
anu, ati alafia, lati odọ Olorun Baba wäả, ati 
Kristi Jesu Oluwa wa. 

3 Mo dupe lọwo Olorun, tỉ emi nsìn lati odọ 
awon baba mi wá ninu eri~okan funfun, pe li 
aisimi li emi nse iranti rẹ ninu adura mi, 

#T”osan toru li emi njaìyà ati ri ọ, tỉ mo 
nranti omije rẹ, ki a le ñ ayò kủn mi li ọkàn; 

Š Nigbati mo ba ranti igbagbó ailetan ti mbẹ 
nỉnu rẹ, eyiti o kó wà ninu Loide iya-nla rẹ, 
ati ninu Eunike iya rẹ; mo sỉ gbagbo pe, o 
mnbẹ ninu rẹ pẹlu. 

SNitori idi eyi ni mo se nran ọ leti pe ki 
iwo kỉ o mã rủ èbun Olorun soke eyiti mbẹ 
nỉnu rẹ nipa gbigbe ọwo mi le ọ. 

TNitoripe Olorun kò fun wa ni emí iberu; 
bikose tỉ agbara, ati tỉ ife, ati tỉ okàn tỉ o yè kõro. 

8 Nitorina máse tiju eri Oluwa wa, tabi emi 
ondè rè: sugbọn ki iwo ki o se alabapin ninu 
iponju ihinrere gẹgẹ bi agbara Olorun; 

3Eniti o gbà wa là, tỉ o sỉ ñ ìpe mimó pè 


wa, kì ise gẹpe bi ise wa, sugbọn gẹpe bỉ 
ipinnu ati ore-ofe tirè, tỉ a ñfun wa ninu 
Kristi Jesu lati aiyeraiye, 

19 Sugbọn ti a ñhàn nisisiyi nipa ifarahàn 
Jesu Kristi Olugbala wa, eẹniti o pa ikủ ré, tỉ o 
sỉ mu ìye ati aidibajẹ wá sỉ imolẹe nipase 
Ihinrere, 

11 Fun eyiti a yàn mỉ se oniWasu, ati apos— 
teli, ati olukọ. 

12 Nitori idi eyiti emi se nya wonyi pẹlu: 
sugbọn oju kò tì mi: nitori emi mò eniti emi 
gbagbó, o sỉ da mi loju pe, on le pa ohun tỉ mo 
fi le e lọwo mó titi đi ojo nì. 

13 Dì apere awon òrọ tỉ o yè koro tỉ iwo tỉ 
gbó lọdọ mi mu, ninu igbagbỏ ati ife tỉ mbẹ 
ninu Kristi Jesu. 

14 Ohun rere nì tỉ a ti ñ le ọ lọwo, pa a mó 
nipa Emi Mimỏ ti ngbe inu wa. 

15 Eyi ni iwo mò, pe gbogbo awon ti o wà nỉ 
Asia yipada kuro lẹhin mi; ninu awon eniti 
Figellu ati Hermogene gbé wà. 

16 Kị Oluwa ki o ñ ãnu fun ile Onesiforu; 
nitoriti ima tù mi lara nigba pupò, èwọn mi 
kò sĩ tì ¡ loju: 


1? Sugbon nigbati o wà ni Romu, o ñ esò wá 
mị, o sỉ ri mi. 

18 Ki Oluwa ki o ñfun u ki o le ri ãnu lọdọ 
Oluwa l¡ ojo nì: iwo tikarare sá mò dajudaju 
iye ohun tỉ o se fun mi ni Efesu. 


2 1NITORINA, iwo omo mi, jẹ alagbara 
ninu ore-ofe tỉ mbe ninu Kristi Jesu. 

2 Ati ohun womni tỉ iwọ tỉ gbó lọdọ mi lati 
owo òpolopọ eleri, awon na ni ki iwo ñ le 
awon olõto enia lọwo, awon tỉ yio le mã kó 
awon elomiran peẹlu. 

3$e alabapin pẹlu mi ninu iponju, bi 
omo-ogun rere jesu Kristi. 

4 Kò sỉ eniti njàgun tỉ iñ ohun aiye yi đí ara 
rè lọwọo, ki o le mu inu eẹniti o yàn a li 
omọo—ogun dùn. 

5 Bi enikeni ba sỉ njà, a kì đé e li ade, bikosepe 
o ba jà l¡ aise erú. 

8 Àpbẹ tỉ o nạe lãlã li o ni lati kó mu ninu 
eso wọnni. 

7? Gbà ohun ti emi nsọ rò; nitori Oluwa yio 
fun ọ li òye ninu ohun gbogbo. 

8 Ranti Jesu Kristi, tỉ o jïnde kuro ninu okú, 
lati inu irú-omo Dafdi, gẹgẹ bi ihinrere mi, 

8 Ninu eyiti emi nri iponju titi đé inu ìde bỉ 
arufn; sugbọn a kò đè òro Olorun. 

108 Nitorina mo nfarada ohun gbogbo nitori 
tỉ awon ayanfe, ki awon na pẹlu le ni igbala tỉ 
mbe ninu Kristi Jesu pẹlu ogo ainipekun. 

11! Otito li orọ na: Nitoripe bi awa ba bá a 
kú, aWwa ó sĩ bá a yè: 

12Bi awa ba farada, awa ó sỉ ba a joba: bi 
awa ba sề ẹ, on na yÏo sỉ sé wa. 

13 Bi awa kò ba gbagbó, on duro li olõto: 
nitori on kò le sé ara rè. 

148Nkan wonyi ni ki o mã rán wọn leti, mã 
Kilo fun wọn niwaju Oluwa pe, ki nwọn ki o 
máse jijà òrọ tỉ kò lere, fun iparun awon tỉ nghọ. 

15 Sãpon lati ñ ara rẹ hàn niwaju Olorun l¡ 
cniti o yege, asisé tỉ kò ni lati tiju, tỉ o npín 
òrọ otito bỉ o tỉ yẹ. 

16 Sugbọn yà kuro ninu òrọ asan, nitoriti 
nwọn ó mã lọ siwaju ninu aiwa-bi-Olorun, 

1? Oro wọn yio sỉ mã je bi egbò kikè; ninu 
awon eniti Himeneu ati Filetu wà; 

18 Awon eniti o tỉ sìna niti otito, tỉ nwipe 
ajinde tỉ koja na; tỉ nwon sỉ mbì igbagbó awon 
miran subu. 

19Sugbọn ipilẹ Olorun tỉ o daju duro 
sinsin, o ni èdidi y¡ wipe, Oluwa mò awon tỉ 
ise tirè. Ati pẹlu, kỉ olukuluku ẹniti npè oru— 
kọ Oluwa ki o kuro ninu aisododo. 


II. TIMOTEU 1—3 
29 Sugbọn ninu ile nla, Kì ise kìki ohun elo 
wura ati ti fadaka nikan ni mbe nibè, sugbọn 
tỉ igi ati tỉ amò pẹlu; ati omiran si olá, ati 
omiran sỉ ailolá. 
?!Bi enikeni ba wè ara rè mó kuro ninu 
Wwonyl, on ó jẹe ohun èlo sĩ olá, tỉ a yà sỉ òtọ, tỉ o 
Si yẹ fun ìlo bãle, tỉ a sỉ tỉ pèse sile sỉ isẹ rere 


22 Mã sá fun ifekufe ewe: si mã lepa ododo, 
igbagbó, ifẹ, alafia, pẹlu awon tỉ nkepè Oluwa 
lati inu okàn funfun wá. 

23 Sugbọn ibẽre wère ati alaini ekó ninu ni 
ki o kò, bi o tỉ mò pe nwọon ama đá lja silẹ. 

24 Iranse Oluwa kò sỉ gbodọ jà; bikose kỉ o 
jẹ ẹni pẹlẹ sỉ enia gbogbo, eniti o le kóni, 
onisũru, 

?5Eniti yio mã kó awon asodi pẹlu iwa 
tutu; boya Olorun le fun wọn nỉ ironupiwada 
Sỉ imọo otito; 

28 Nwọn o sỉ le sọji kuro ninu idekun Èsu, 
awon tỉ a tỉ đì ni igbekun lati ọwó rè Wá sỉ 


ifẹ rè. 
3 1SUGBỌN eyi ni ki o mò, pe ni ikehin 
ojo ìgbà ewu yio de. 

2Nitori awon enia yio je olufe tỉ ara wọn, 
olufe owo, afunnú, agberaga, asòrobuburu, 
asaigboran si obi, alailope, alaimó, 

3Alainife, alaile darijini, abanijé, alaile— 
kó-ra-wonnijanu, onroro, alainife-ohun— 
Tere, 

4Onikupani, alagidi, olokàn giga, olufe fãji 
jù olufe Olorun lọ; 

5 Awon tỉ nwọn nỉ afarawe iwa-bi-Olọo- 
run, sugbọn tỉ nwọn sé agbara rè: yera kuro 
lọdọ awon wonyi pẹlu. 

S§Nitori ninu irú eyi li awon tỉ nrakò wò 
inu ile, tỉ nwọn sỉ nđì awon obinrin 
alailogbon ti a dì èsẹ rù ni igbekùn, tỉ a sỉ nñ 
onirũru ifekufe fà kiri, 

?Nwoọn ni igbagbogbo kéko, nwọn kò sỉ le 
de oju ìmọ otitọ. 

8 Njẹ gẹgẹ bi Janesi ati Jamberi tỉ kọ oju ija 
sỉ Mose, bệli awon wonyïi kọ oju ïja sỉ otito: 
awon enia ti inu wọn đibaje, awon eni ìfanù 
niti oran igbagbó. 

®Sugbọn nwọn kì yio lọ siwaju jù bệlọ: ni— 
tori wère wọn yio farahan fun gbogbo enia 
gege bi tiwon tỉ yori sỉ. 

18 Sugbon iwo ti mò ekó mi, igbesi aiye mi, 
ipinnu, igbagbó, ipamora, ifệni, sữiru, 

11Inunibini, iyà; awon ohun tỉ o dé bá mi 
ni Antioku, ni lIkonioni ati ni Listra; awon 


TITU 1 


inunibini tỉ mo faradà: Oluwa sỉ gbà mi kuro 
ninu gbogbo wọn. 

12Nitõto, gbogbo awon tỉ o fẹ mã gbẻ igbé 
ìwa-bi-Olorun ninu Kristi Jesu, yio farada 

13 Sugbọn awon enia buburu, ati awon elẹ— 
tàn yio mã gbilẹ siwaju sỉ i, nwon o mã 
tàn-ni-je, a o sỉ mã tàn wọn je. 

14 Sugbọn iwo duro ninu nkan wonni tỉ iwo 
tỉ kó, tỉ a sỉ tỉ je ki oju rẹ đá sảsa sỉ, kỉ iwo kỉ o 
sỉ mộ odọ eniti iwo gbé kó wọn; 

15 Ati pe lati igba omode nỉ iwo tỉ mò iwe— 
mimó, tỉ o le sọ ọ di ológbọn sỉ igbala nipase 
igbagbó ninu Kristi Jesu. 

16 Gbogbo iwe-mimó tỉ o ni imísi Olorun li 
o sỉ nỉ ère fun ekó, fun ibani—wi, fun itộni, 
fun ikónỉ tỉ o wà ninu ododo: 

17 Ki enia Olorun kỉ o le pẻ, tỉ a tỉ mura sile 


patapata fun isẹ rere gbogbo. 
A4 1 NITORINA mo pase fun ọ niwaju Olọ— 
run, ati Kristi Jesu, eniti yio se idajo alãye 
ati ok, ati nitori ifarahàn rè ati ijoba rè, 
2Wasu òrọ na; se aisimi li akokò tỉ o wò, ati 
akokò tỉ kò wò; baniwi, se itỏni, gbà-ni—ni— 
yanju pẹlu ipamora ati èkó gbogbo. 

3 Nitoripe ìgba yio đe, tỉ nwon kì yio le gba 
kỏ tỉ o yè kõro; sugbọn bỉ nwọn tỉ je eniti eti 
nrìn nwọn ó lọ kó olukọ jo fun ara wọn nỉnu 
ifekufe ara wọn. 

4 Nwọn ỏ sỉ yÏ etí wọn pađa kuro nỉnu oti— 
tọ, nwọn ó sỉ yipada sỉ ìtan asan. 

5 Sugbọn mã se pẹlẹ ninu ohun gbogbo, mã 
farada iponju, se isẹ efangelisti, se isẹ lranse rẹ 
lasepe. 

8 Nitori a nĩ mi rubọ nisisiyi, atilo mỉ sỉ sun— 
mọ etile. 

7Emi tỉ jà ìja rere, emi tỉ pari ire—ije mi, 
emi tỉ pa igbagbỏ mỏ: 

8 Lati isisiyi lọ a ñ ade ododo Iele fun mi, tỉ 


866 


Oluwa, onidajo ododo, yio ñfun mi li ojo na, 
kì sỉ ise kìki emi nikan, sugbọn pẹlu fun 
gbogbo awon tỉ o tỉ fe ifarahàn rệ. 

9 Sa ipa rẹ lati tete tò mỉ wá. 

10 Nitori Dema tỉ kò mi sile, nitori o níẹ 
aiye isisiyi, o sỉ lọ sỉ Tessalonika; Kreskeni sỉ 
Galatia, Titu sỉ Dalmatia. 

11Luku nikan li o wà pẹlu mi. Mu Marku 
wá pẹlu rẹ: nỉitori o wulo fun mi fun isẹ 
iranse. 

12 Mo rán Tikiku ni ise lọ sỉ Efesu. 

13 Aso otutu tỉ mo ñ sile ni Troa lọdọ Karpu, 
nigbati iwọo ba mbò mu u wả, ati iwe wonni, 
pelupelu iwe-awo wonni. 

14 Aleksanderu alagbede bàba se mỉ nỉ ibi 
pupò: Oluwa yio san a fun u gẹgẹ bỉ isẹ rệ: 

15 Lodo eniti kỉ iwo kỉ o mã sora pẹlu; nito— 
riti o kọ oju ija sỉ iwasu wa pupò. 

18 Lỉ àteteko je ejo mi, kò sỉ eniti o bá mi 
gba ejo ro, sugbọn gbogbo enia li o kò mỉ 
Sile: adura mi ni kỉ a mảse kà a sỉ wọn lỉ 
orùn. 

17 Sugbọn Oluwa gbà ejo mi ro, o sỉ fun mi 
lagbara; pe nipase mi kỉ a le wãsu na nỉ awà— 
jálè, ati pe ki gbogbo awon Keferi kỉ o le gbó: 
a sỉ gbà mi kuro li ẹnu kiniun nì. 

18 Oluwa yỉo yọ mi kuro ninu isẹ buburu 
gbogbo, yio sỉ gbé mi de inu ïjoba rè orun: 
eẹniti ogo wà fun lai ati laïlai. Amin. 

198 Ki Priskilla ati Akuila, ati ile Onesiforu. 

20 Erastu wà nỉ Korinti: sugbọn mo ñi Trofñi— 
mu sile ni Miletu ninu aisan. 

#1 Sa ipa rẹ lati tete wá saju ìgba otutù. Eu— 
bulu kí ọ, ati Pudeni, ati Linu, ati Klaudia, ati 
gbogbo awọon arakunrin. 

22Ki Oluwa ki o wà pẹlu ẹmí rẹ. Kì ore—ofe 
kỉ o wà pẹlu nyin. Amin. 

Epbteli ekeji yì sỉ Từnoteu, tỉ àteteko ƒfï j€ 

bisopu ÿọ Eƒ/esu, lỉ a kọ lati Romu wá, 
nigbati a mu Paulu wá siwaju Nero lệkeji. 


EPISTELI TÍ PAULU APOSTELI 


TITU 


1PAULU, iranse Olợrun, ati Aposteli ]Jesu 
Kristl, gege bi igbagbó awon ayanfe Olorun, 
ati imo otito tỉ mbẹ gegẹ bỉ ìwa-bi-Olorun, 
#Ni ireti ìye ainipekun, tỉ Olorun, Eniti kò 
le sèkẻ, tỉ se ileri saju ipilẹse aïye; 


3 Sugbọn nỉ akokò tirè o fi òrọ rệ hàn ninu 
iwasu, tỉ a ñ le mỉ lọwo gẹgẹ bỉ ase Olorun 
Olugbala wa; 

4 S¡ Titu, omọ mi nitõto nipa igbagbó tỉ ise 
tỉ gbogbo enia: Ore-ofe, ãnu, ati alafia, lati 


867 


gdọ Olorun Baba wá ati Kristi Jesu Olugbala 
Wwa. 

5 Nitori iđi eyi ni mo se ñ ọ silẹ ni Krete, kỉ 
iwo kỉ o le se eto ohun tỉ o kù, kỉ o sỉ yan 
awon alagba nỉ olukuluku ilu, bỉ mo tỉ pasẹ 
fun ọ. 

5 Bi enikan ba se alailegan, ọko aya kan, tỉ o 
nỉ ọmo tỉ o gbagbó, tỉ a kò fñi sùn fun wobia, tỉ 
nwon kò sỉ jẹ alagidi. 

TNitori o yẹ kỉ bisopu jẹ alailegàn, bi iriju 
Olorun; kỉ o má jẹ ase—tinu~eni, oninu-fùfu, 
omuti, aluni, olojukokoro; 

-#Bikose olufe alejò sise, olufe awọon enia 
rere, alairekoja, olõtọ, ẹni mimó, eẹni iwon— 
tunwonsi; 

%Ti o ndì òrọ otito mu sinsin eyiti ise geø€ 
bỉ èkó, kỉ on kỉ o le mã gbani-niyanju ninu 
èkó tỉ o yè kõro, kỉ o sỉ le mã da awon asọ— 
Tọ—odi lẹbi. 

10Nitoripe opolopọ awon alagídi, awon 
asòrQ asan, ati awon clẹtàn ni mbẹ, papa 
awon tỉ ikola: 

11 Awon eniti a kò le saipa li eẹnu mọ, nito— 
riti wọn nda odidi agbo ilé rú, tỉ nwon nkọni 
nỉ ohun tỉ kò yẹ nitori ere aitó. 

12 Okan ninu wọn, ani woli awon tikarawon, 
wipe, Eke ni awon ará Krete nigbagbogbo, 
eranko buburu, olẹ alajeki. 

13 Otito li erí yỉ. Nitorina bá wọn wi gidigi— 
đi, ki nwon kiole yè kõro nỉ igbagbó; 

14Ki nwon máse ñyesi ìtan lasan tỉ awon 
]u, ati oñn awon enia tỉ nwọn yipada kuro 
nỉinu otito. 

15Ohun gbogbo nỉ o mó fun awon eniti o 
mó, sugbọn fun awon tỉ a sọ di clegbin ati 
awon alaigbagbó kò sỉ ohun tỉ o mó; sugbọn 
ati inu ati èri-okan wọn lỉ a sọ đi egbin. 

16 Nwon jewo pe nwọn mò Olorun; sugbọn 
nipa isẹ nwon nsé ẹ, nwọn je eni irira, ati 
alaigboran, ati niti isẹ rere gbogbo alainilari. 


1SUGBON iwo mã sọ ohun tỉ o yẹ sỉ ẹkó 
tỉ o yề kõro: 

?Ki awon àgba okunrin jẹe ẹni iwontun— 
wonsin, eni~-òwo, alairekoja, eniti o yè kõro 
nỉ igbagbó, nỉ ife, ni sũru. 

3B gege ni ki awon agba obinrin jẹ 
cni-òwo nỉ iwa, ki nwon má jẹ asọ- 
rọ-eni-lehin, tabi ọmuti, bikose olukọoni nỉ 
ohun rere; 

4 Ki nwọn kỉ o le tó awon odomobinrin lati 
feran awon oko wọn, lati Íeran awon omọo 
Won, 


TITU 1—3 
5Lati jẹ alairekoja, mimó, ògisé nile, ẹni 
Tere, awon tỉ nteriba fun awon oko wọn, kỉ 
orọ Olorun kỉ o máge đi isòro—òdi sỉ. 

5 Bệ gẹgẹ ni ki o gbà awon odomokunrin 
niyanju lati jẹ alairekoja. 

?TNinu ohun gbogbo mã fï ara rẹ hàn li 
apere isẹ rere: ninu ẹkó mã ñi aisebaje hàn, 
ìwa àgba, 

8 Òro tỉ o yè kõro, tỉ a kò le đa lebi; ki oju ki 
o tì eniti o ngòdi, lỉ aini ohun buburu kan lati 
Wi SỈ Wa. 

9 Gbà awon oọmo-odo nỉyanju lati mã tẹriba 
fun awon oluwa wọn, ki nwọon kỉ o mã se 
ohun tỉ o wu wọn ninu ohun gbogbo; kỉ 
nwọn ki o má gbó wọn lohùn; 

10 Kỉ nwon kỉ o máse ireje, sugbọn kỉ nwon 
kỉ o mã ñ iwa otito rere gbogbo han; kỉ nwon 
ki o le mã se ekó Olorun Olugbala wa li osó 
ninu ohun gbogbo. 

11Nitori ore-ofe Olorun tỉ nmu igbala fun 
gbogbo enia wá tỉ farahan, 

12 O nkó wa pe, kỉ a sé aiwa-bi-Olorun ati 
if€kufe aiye, ki a sỉ mã wà li airekoja, li ododo, 
ati ni ìwa—bi-Olorun nỉ aiye isisiyi; 

13Ki a mã wo ona fun ireti tỉ o ni ibukún ati 
ifarahan ogo Olorun wa tỉ o tobi, ati tỉ Olugbala 
wa Jesu Kristi; 

14 Eniti o ñ ara rè fun wa, kỉ on kỉ o le rà wa 
pada kuro ninu èse gbogbo, kỉ o sỉ le wẹ awon 
enia kan mó fun ara rè fun ini on tíkarare 
awon onitara isẹ rere. 

15 Nkan wonyi nỉ ki iwo kỉ o mã sọ, kỉ o sỉ 
ma gbà-ni—niyanju, kỉ o sỉ mã fi asẹ gbogbo 


ba-ni—-wi. Máse je ki enikẹni kỉ o gàn ọ. 

3 1 MÃ rán wọn leti lati mã tẹriba fun awon 
ijoye, ati fun awon alase, lati mã gbó tỉ 

Won, ati lati mã mưra sỉ ise rere gbogbo, 

?Ki nwọon má sọrọ enikeni nỉ ibi, ki nwọn 
má jẹ onija, bikose eni. pẹlẹ, kỉ nwon mã fï 
ìwa tutù gbogbo han sỉ gbogbo enia. 

3 Nitori awa pẹlu tỉ jẹ were nigbakan rí, 
alaigboran asako, eniti.nsỉin onirũru ife— 
kufẹ ati adùn aiye, a wà nỉnu arankàn ati 
ilara, aje eni irira, a sỉ nkorira awon omọ— 
nikeji wa. 

4 Sugbọn nigbati ìseun Olorun Olugbala wa 
ati ifẹ rè sỉ enia farahan, 

5 Kì ise nipa ise tỉ awa se ninu ododo sugbọn 
gege bỉ ãnu rè li o gbà wa là, nipa ìwenu atúnbi 
ati isodi titun Emí Mimó, 

8Ti o dà sỉ wa lori lọpolopo nipase Jesu 
Kristi Olugbala wa; 


FILEMONI 


TKi a le dá wa lare nipa ore-ofe rè, ki a sỉ 
le sọ wa đi ajogún gege bỉ ireti ìye ainipekun. 

8 Otito l òro na, emi sỉ níẹ kỉ iwo kỉ o tẹ— 
numọo nkan wonyi gidigidi, ki awon tỉ o gbà 
Olorun gbó le mã toju ati se isẹ rere. Nkan 
Wonyỉ dara, nwọn sỉ se anfani fun enia. 

9Sugbọn yà kuro nỉ lbẽre wère, ati ìtan 
iran, ati ijiyan, ati ija nipa tỉ oñn; nitoripe ala— 
ilere ati asan ni nwon. 

10 Eniti o ba se aladamò lẹhin ìkilo ikini ati 
ekeji, kò ọ; 

11 Ki o mò pe irú eni bệ tỉ yapa, o sỉ sè, o đá 
ara rè lẹbi. 


12 Nigbati mo ba rán Artema sỉ ọ, tabi Tiki— 
ku, yara tò mi wá ni Nikopoli: nitori ibẹ ni mo 
tỉ pinnu lati lo akoko otutu. 

13 Pese daradara fun Sena amoñn ati Apollo li 
òna àjo wọn, kỉ ohunkohun mase kù wọn kù. 

14 Ki awon enia wa pẹlu sỉ kó lati mã se isẹ 
Tere fun ohun tỉ a kò le se alaini, ki nwon kỉ o 
má ba je alaileso. 

15 Gbogbo awon tỉ mbẹ lọdọ mỉ kỉ ọ. Kí 
awon tỉ o fe wa nỉnu igbagbó. Ki ore-ofe kỉ o 
Wà pelu gbogbo nyin. Amin. 

A kọ ọ sỉ Titu tỉ a kókó fi je bisopu ÿọ nỉ 
Krete, lati Nikopoii tỉ Makedonia wá. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


FILEMONI 


1PAULU, onde Kristi Jesu, ati Timoteu ara— 
kunrin wa, sỉ Filemoni olufẹ ati alabasisẹ wa 
owọn, 

2Ati sỉ Affla arabinrin wa, ati sỉ Arkippu 
omo-ogun egbẹ wa, ati sỉ jo inu ile rẹ: 

3 Ore-ofe, ati alafia sí nyin, lati odọ Qlorun 
Baba wa, ati Jesu Kristi Oluwa. 

* Emi ndupẹ lọwo Olorun mi nigbagbogbo, 
emi nẹe iranti re ninu adura mi, 

5 Bỉ mo tỉ ngbó tỉ ife rẹ ati igbagbó tỉ iwo ni 
Sỉ Jesu Olưwa, ati sỉ gbogbo awon enia mimó; 

8Ki idapo igbagbó rẹ le lagbara, ni imọ 
ohun rere gbogbo tỉ mbe ninu nyin sỉ Kristi. 

7 Emi sá nỉ ayò pupọ ati itunu nitori ife rẹ, 
nitoriti a tù ọkàn awon enia mimó lara lati 
QWÓ rẹ Wwá, arakunrin. 

8 Nitorina, bỉ mo tilẹ ni igboiya pupò ninu 
Kristi lati pase ohun tỉ o yẹ fun ọ, 

3 Sugbọn nitori ife emi kuku bèbẹ, iru ni 
bỉ emi Paulu arugbo, ati nisisiyi ondè Kristi 
Jesu pẹlu. 

10 Emi bè ọ fun mo mi, tỉ mo bí ninu ìde 
mi, Onesimu: 

TINigbakan rí eniti o jẹ alailere fun ọ, sugbọn 
nỉsisiyi o lere fun ọ ati fun mì: 

12 Eniti mo rán pada, ani on tikalarè, eyini 
nỉ olufe mi: 

13 Eniti emi iba fẹ daduro pẹlu mi, kỉ o le 
mã se iranse fun mi nipo rẹ nỉnu ìde ihinrere: 


14 Sugbon li aimò inu rẹ emi kò fẹ se ohun 
kan; kỉ ore rẹ kỉ o má ba dabi afiyanjuse, 
bikose tifetife. 

15 Nitori boya idi rè li eyi tỉ o fi kuro lọđọ rẹ 
fun igba diẹ, ki iwo kỉ o ba le nỉ ¡ titi lai; 

18 Kì ise bỉ erủ mọ, sugbọon o jù erủ lọ, ara— 
kunrin olufe, papa fun mi, melomelo jubệlo 
fun ọ, nipa tỉ ara ati nipa tỉ Oluwa. 

17 Nitorina bỉ iwo ba kà mi sỉ elẹgbẹ rẹ, pbà 
a bỉ emi tikarami. 

18 Sugbọn bỉ o ba tỉ sè ọ rara, tabi tỉ o jẹ ọ 
nigbese kan, kà a sỉ mỉ lọrùn. 

13 Emi Paulu li o fi ọwó ara mi kọ ọ, emi ó 
san a pada: kỉ emi má sọ fun ọ, bỉ o tỉ jẹ mi 
nigbese ara rẹ pẹlu. 

29 Nitốto, arakunrin, jẹ ki emi kỉ o nỉ ayò rẹ 
ninu Oluwa: tù okan mỉ lara ninu Kristi. 

#1 Bi mo tỉ nỉ igbekele ni igboràn rẹ ni mo fï 
kọwe sỉ ọ: nitori mo mò pe, iwo ỏ tile se jù bi 
mo tỉ wÏ lọ. 

22 Ati pẹlu, pese ìbuwò silẹ đè mi; nỉitori 
mo gbeẹkele pe nipa adura nyin, a ó ñ mi fun 
nyin. 

23 Epafra, ondè elegbe mí ninu Kristi Jesu 
kí; 

24 Marku, Aristarku, Dema, Luku, awon 
olubasise mi kí ọ pẹlu. 

25 Ore-ofe Jesu Kristi Oluwa wa kỉ o wà 
pelu ẹmí nyin. Amin. 


EPISTELHI 


AWON HEBERU 


TOLORUN, eni, nỉ igba pupò ati li oni— 
Tũru ọna, tỉ o tỉ ipa awon woli ba awon 
baba sòrọ nigbãni. 

2Ni ikehin ojo wonyi o tỉ ipase Omo rè ba 
Wa Sòrọ, eniti o ñ se ajogun ohun gbogbo, niỉ— 
pase eniti o đá awon aiye pẹlu; 

3 Eniti ise itansan ogo rè, ati aworan on tỉ— 
karare, tỉ o sỉ nñ òrọ agbara rè mu ohun 
gbogbo duro, lẹhin tỉ o tỉ se wẹenu èsẹ, o joko 
li ewó otún Olánla li oke; 

4O sỉ tỉ ñ bệ đi eniti o sàn ju awon angeli 
lọ, bi o tỉ jogun oruko tỉ o ta tiwon yọ. 

SNitori ewo ninu awon angeli li o wi fun rí 
De, Iwo li Qmọo mị, loni ni mo bí ọ? Ati pẹlu, 
Emi yỉo jẹ Baba fun u, on yỉo sỉ jẹ Qmọo fun mi? 

5 Ati pẹlu, nigbati o mu akobi ni wá sỉ aiye, 
o wipe, Ki gbogbo awon angeli Olorun ki o 
foribale fun u. 

7? Ati ni awon angeli, o wipe, Eniti o dá 
awon angeli rệ li ẹmí, ati awon iranse rè li 
ọwó iná. 

8 Sugbọn nỉti Qmọ li o wipe, Ité rẹ, Olorun, 
lai ati lailai nỉ; ọpá alade ododo li opá alade 
ijoba rẹ. 

8 Iwo fe ododo, iwo sỉ korira èsẹ; nitorina li 
Olorun, ani Olorun rẹ, se ñ oróro ayò yan ọ jù 
awon epbẹ rẹ lọ. 

18 Ati Iwo, Oluwa, li atetekose li o tỉ fi ipilẹ 
aiye solẹ; awon orun sỉ nỉ is ọwó re: 

1INwon ó segbe; sugbọn iwo ó wà sibe, 
gbogbo wọn nỉ yio sỉ gbó bỉ ẹwu; 

12 Ati bỉ asọ nỉ iwo o sỉ ká wọn, a o sỉ pàro 
wọon: sugbọn bakanna nỉ iwo, odún rẹ kì yio 
sỉ pin. 

13Sugbọn ewo ninu awon angeli li o sọ 
nipa rệ rỉ pe, Joko lỉ owó otún mi, tỉti emi o ñ 
sọ awon otá rẹ di apoti itise rẹ? 

14 Emí tỉ njisẹ kỉ gbogbo wọn ise, tỉ a nran 
lọ lati mã josin nitori awon tỉ yỉo jogun igbala? 


1NITORINA o yẹ tỉ awa iba mã fï iyè gi— 
digidi sỉ ohun womni tỉ awa tỉ gbó, kỉ a 
má bã gbá wa lọ kuro ninu wọn nigbakan. 
2Nitori bỉ òrọ tỉ a tỉ enu awon angeli sọ ba 
duro singin, ati tỉ olukuluku irekoja ati aigbọ— 
Tan sỉ gbà esan tỉ o tó; 
3 Awa o tỉ se là a, bi awa kò ba nani irú 
igbala nla bỉ eyi; tỉ àteteko bère sĩ isọ lati odọ 


Oluwa, tỉ a sỉ ñ mulẹ fun wa lati odọ awon 
cniti o gbộ; 

4 Olorun sỉ nñ ise àmi ati isẹ iyanu, ati oni— 
rũru isẹ agbara, ati èbun Emí Mimó bá wọn 
jeri gẹge bí ife rè? 

SNitoripe ki ise abe awon angeli li o ñ aiye 
tỉ mbò tỉ awa nsorọ rè sỉ. 

8 Sugbọn enikan sọ nibikan wipe, Kili enia 
tỉ o ñ nge iranti rè, tabi mo enia, tỉ o mbè ẹ 
wò? 

?Iwo dá a rẹlè die jù awon angeli lọ; iwo ñ 
ogo ati olá dé e li ade, iwo sỉ ñ i jẹ olori isẹ 
QWÓ rẹ: 

8Iwo ñ ohun gbogbo sabe ese rè. Nitori niti 
Pe o ñ ohun gbogbo sabe rè kò kủ ohun kan tỉ 
kò ñ sabe rè. Sugbọn nỉsisiyi awa kò iti rỉ pe a 
fñi ohun gbogbo sabe rè. 

9 Awa rỉ eniti a dá rẹlè diẹ jù awon angeli 
lọ, ani Jesu, eniti a ñ ogo ati olá dé li ade nitori 
ijiya ikú; kỉ o le tó iku wò fun olukuluku enia 
nipa õðre-ofe Olorun. 

1ữNitoripe o yẹ fun u, nỉtori ẹnii ohun 
gbogbo se wà, ati nipase ẹniti ohun gbogbo 
Wà, nỉ mỉmu awọon ọmọ pupò wá sỉnu ogo, 
lati se balogun igbala wọn li asepé nipa ljiya. 

11 Nitori ati eniti nsọni đi mimó ati awon tỉ 
a nsọ di mimó, lati odọ ẹnikansoso ni gbogbo 
WQI: nitori eyiti ko se tỉju lati pè wọn nỉ ara— 
kunrin, 

12Wipe, Emi ó sòro oruko rẹ fun awon ará 
mi, li ãrin ijo li emi o kọorin iyìn rẹ. 

13 Ati pẹlu, Emi o gbẹkè mi le e. Ati pẹlu, 
Klyesi ¡, emi ati avon omọ tỉ Olorun ñfun mi. 

14Njẹ niwon bỉ awon ọmo tỉ se alabapin 
ara on èje, bệ gẹge li on pẹlu sỉ se alabapin 
ninu okanna; kí o le tỉ ipa ikú pa cniti o nỉ 
agbara ikú run, eyini ni Esu; 

15 Ki o sỉ le gbà gbogbo awon tỉ o tỉ itori 
iberu iku wà labe ìde lọjo aiye wọn gbogbo. 

16 Nitoripe, nitõto ki ise awon angeli li o se 
iranlowo fun, sugbọn irú-omo Abrahamu lỉ o 
se iranlowo fun. 

1? Nitorina o yẹ pe ninu ohun gbogbo kỉ o 
dabi awon ará rè, ki o le jẹe alãnu ati olõto 
Olori Alufa ninu ohun tỉ ise tỉ Olorun, kỉ o le 
$e etutu fun èsẹ awon enia. 

18 Nitori niwonbi on tikararè tỉ jiya nipa 
idanwo, o le ràn awon tỉ a ndan wo lọwo. 


HEBERU 3 —5 
TNITORINA enyin ará mimó, alabapín 
Ìpe òrun, ẹ gbà tỉ Aposteli ati Olori Alufa 
ijewo wa ro, ani Jesu; 

?Eniti o se olõto sỉ eẹniti o yàn a, bi Mose 
pelu tỉ se ninu gbogbo ile rè. 

3Nitori a kà okunrin yỉ ni yiye sỉ ogo jù 
Mose lọ niwon bi eniti o kó ile tỉ li ola jù ile lọ. 

41ati owó enia kan li a sá tỉ kó olukuluku 
ile; sugbọn eniti o kó ohun gbogbo ni Olorun. 

5 Mose nitõto sỉ se olõto ninu gbogbo ile rè, 
bỉ iranse, fun ẹri ohun tỉ a o sòro wọn nigba 
ikehin; 

5Sugbọn Kristi bỉ omọ lori ile rè; ile eniti 
awa ise, bỉ awa ba dì igbekele ati isogo ireti 
wa mu singin ti de opin. 

TNitorina gegebi Emí Mimó tỉ wi, Loni bi 
enyin bá gbó ohùn rè, 

8E máse sé okàn nyin le, bi igba imunibi— 
nu, bỉ li ojo idanwò Ii aginjù: 

3Nibiti awon baba nyin dán mi wò, nipa 
Wiwadi mi, tỉ nwọn sỉ rỉ isẹ mi li ogoji odủn. 

1ữNitorina inu mỉ bajẹ sỉ iran na, mo sỉ 
Wipe, Nigbagbogbo ni nwọn ngìna li ọkàn 
Won; nwọn kò sỉ mò òna mi. 

11Bi mo tỉ bura nỉ ibinu mi, nwọn kỉ yio 
Wò inu isimi mi. 

12 E kiyesara, ará, kỉ okàn buburu tỉ aigbagbó 
kỉ o máse wà ninu enikẹeni nyin, ni lilọ kuro 
lọdọo Olorun alaye. 

13 Sugbọon ẹ mã gbà ara nyin niyanju li ojo— 
jumó, niwọn igbati a ba npè e ni Oni, ki a má 
bã sé okàn ẹnikeni ninu nyin le nipa ètan èse. 

14 Nitori awa đi alabapín pẹlu Kristi, bi awa 
ba đì ipilese igbekele wa mu sinsin tỉti de opin; 

15 Nigbati a nwipe, Loni bỉ ẹnyin bá gbó 
ohùn rè, ẹ máse sẻ okàn nyin le, bỉ igba imuni— 
binu. 

18 Nitori awon tani bi nyin niỉnu nigbati 
nwọn gbó? Ki ha ise gbogbo awon tỉ o tỉ ipase 
Mose jade lati Egipti wá? 

1? Awon tali o sỉ binu sỉ fun ogoji odúủn? Ki 
ha ise sỉ awon tỉ o dẹsẹ, okủ awon tỉ o sun li 
aginjù? 

18 Awon tali o sỉ bura fun pe nwon kì yio wÒ 
inu isimi on, bikose fun awon tỉ kò gbọran? 

13 Awa sỉ rỉ pe nwọn kò le wò inu rè nitori 


aigbagbó. 
4 1NITORINA, e je kỉ a bèru, bỉ a tỉ ñ ileri 
ati wò inu isimi rè silẹ fun wa, kỉ enikeni 
nỉnu nyin ki o má bã dabi ẹnipe o tỉ kùna rè. 
2® Nitoripe a tỉ wasu lhinrere fun wa gẹge bỉ 
fun awon na, sugbọn òrọ tỉ nwọn gbó kò se 


870 


Won nỉ ire, nitoriti kò đàpọ mó igbagbó ninu 
awon tỉ o gbó ọ. 

3 Nitoripe awa tỉ o tỉ gbagbó wò inu isimi 
øege bỉ o tỉ wi, Bi mo tỉ bura ninu ibinu mi, 
nwon ki yio Wò inu isimi mi: bỉ o tilẹ tỉ se pe 
a tỉ pari isẹ wonni lati ipile aiye. 

4Nitori o tỉ sọ nibikan niti ojo keje bayi pe, 
Olorun sỉ simi ni ijọ keje kuro ninu isẹ rè 
gbogbo. 

5 Ati nihinyi èwẹ pe, Nwọn kỉ yio wò inu 
isimi mi. 

SNitorina bi o tỉ je pe, o kù ki awon kan 
Wò ỉnu rè, ati awon tỉ a tỉ wasu ihinrere nã 
fun nỉsãju kò wọ inu rè nỉtori aigboran: 

7 Èwe, o yan ojo kan, o wi ninu Iwe Dafidi 
pe, Loni, lẹhin igba pipe bệ; bỉ a tỉ wi nisãju, 
Loni bỉ enyin ba gbó ohùn rè, ẹ máse sẻ okàn 
nyin le. 

8 Nitori ibasepe Josua tỉ fun wọn nỉ isimi, 
on kì ba tỉ sọro nỉipa ojo miran lehinna. 

® Nitorina isimi kan kù fun awon enia Olọ— 
run. 
18Nitoripe ẹniti o ba bó sinu isimi rè, on 
pelu simi kuro nỉnu ise tirè, gegẹ bi Olorun tỉ 
simi kuro nỉ tirè. 

1INitorina ẹ je ki a mura giri lati wò inu 
isimi na, ki enikeni ki o mả ba subu nipa apẹ— 
rẹ aigbagbó kanna. 

12 Nitori òrọ Olorun yè, o sỉ li agbara, o sỉ 
mủ jù idakida oloju meji lọ, o sỉ ngủnni ani 
tìt de pipin okàn ati mi niya, ati orike ati orả 
inu egungun, on sỉ nỉ olumò ero inu ati ète 
gkàn. 

13 Kò sỉ sỉ eda kan ti kò farahan niwaju rè, 
sugbọn ohun gbogbo nỉ o wà nỉihoho tỉ a sỉ 
sipaya fun oju rè eniti awa nỉ iba lo. 

14 Njẹ bỉ a tỉ ni Olori Alufa nla kan, tỉ o tỉ la 
awon òrun koja lọ, Jesu Qmo Olorun, e je kỉ a 
đi ijẹwo wa mu sinsin. 

15 Nitori a kò nỉ olori alufa tỉ kò le sai ba ni 
kẹdun nỉnu ailera wa, eniti a tỉ danwo li ọna 
gbogbo geẹgẹ bỉ awa, sugbọn lailèse. 

16 Nitorina ẹ jẹ kỉ a wá sỉ ibi itẹ ore-ofe 
pẹlu igboiya, kỉ a le ri ấnu gbà, kỉ a sỉ ri 
ore-ofe lati mã rànnilowo nỉ akoko tỉ o wò. 


TNITORI olukuluku olori alufa tỉ a yàn 
nỉnu awon enia, li a ñ je fun awon enia 
niti ohun tỉ ise tỉ Olorun, kỉ o le mã mu èbun 
wá ati lati se bo nitori èsẹ: 
? Eniti o le bá awon alaimoye ati awon tỉ o 
tỉ yapa kẹdun, nitori a ñ ailera yỉ on na ká 
peiu. 


871 


3Nitori idi eyi li o sỉ se yẹ, bi o tỉ nạe ẹbọ 
nitori ệsẹ fun awon enia, bệ pẹlu ni kỉ o se 
fun ara Tệ. 

4 Kỏ sỉ sỉ eniti o gbả giá yi fun ara rè, bikose 
eniti a pè lati odọ Olorun wá, gẹgẹ bỉ a tỉ pè 
Aaroni. 

5 Bếni Kristi pẹlu kò sỉ se ara rè logo lati jé 
Olori Alufa; bikose eniti o wi fun u pe, Iwo li 
Omo mị, loni ni mo bí ọ. 

5 Bi o tỉ wi pẹlu nibormiran pe, Iwo nỉ alufa 
ti lai nipa ẹsẹ Melkisedeki. 

7? Eni nigba ojo rè ninu ara, tỉ o ñ eẹkún rara 
ati omije gbadura, tỉ o sỉ bèbẹ lọdọ ẹniti o le 
gbả a silẹ lọwo ikú, a sỉ gbohun rè nitori emi 
òwo tệ, 

8Bi o tỉ jẹ Qmọ nị, sibe o kó igboran nipa 
ohun tỉ o jìya; 

% Bi a sỉ tỉ sọ ọ đi pipé, o wá đi orisun igbala 
ainipekun fun gbogbo awon tỉ o nghó tirè: 

10 Tỉ a vàn li Olori Alufa lati dọ Olorun wá 
nipa ese Melkisede ki. 

11 Niti eniti awa nỉ ohun pupò lati sọ, tỉ o sỉ 
soro lati tumọ, nitoripe ẹ yigbì ni gbigbó. 

12 Nitori nigbati akokò tó tỉ o yẹ kỉ ẹ je olu— 
kọ, ẹ tun wà nỉ ẹniti enikan yio mã kó nỉ ibẹ— 
rẹ ipilẹ awon òrọ Olorun; ẹ sỉ di irú awon tỉ 
kò le se aini wàra, tỉ nwọn kò sỉ fe onje Iile. 

13 Nitori olukuluku ẹniti nmu wära jé alai— 
loye ro ododo: nitori omọ-owo nỉ. 

14 Sugbọn onje lile nỉ fun awon tỉ o dagba, 
awon eni nipa ìriri, tỉ nwọn niò ogbón wọn 
lati fñ iyato sarin rere ati buburu. 


1NITORINA kỉ a ñ ipilese ẹkó Kristi sile, 

kỉ a lọ sỉ pipé; li aitún ñ ipile ironupiwa— 
da kuro ninu okú isẹ lelẹ, ati tỉ igbagbó sipa tỉ 
Olorun, 

2? Ati tỉ ekó tỉ iwenu, ati tỉ igbowole-ni, ati 
tỉ ajinde okú, ati tỉ idajo ainipekun. 

3 Eyi li awa ó sỉ se, bi Olorun fẹ. 

4Nitori awon tỉ a tỉ là loju lệkan, tỉ nwọn sỉ 
tỉ tó ệbủn òrun wỏ, tỉ nwọn sỉ tỉ đi alabapin 
Emí Mimó, 

5Ti nwọn sỉ tỉ tó Òrọ rere Olọorun wò, ati 
agbara aiye tỈ mbò, 

5 Tỉ nwon sỉ tỉ subu kuro, ko le se ise lati sọ 
wọon đi otun sỉ ironupiwada, nitori nwọn tún 
kàn Ọmo Olorun mọ agbelebu sỉ ara wọn lỉ 
otun, nwọn sỉ đojuti ¡ ni gbangba. 

TNitori ilẹ tỉ o fỉ omi ojò tỉ nrộ sori rệ 
nigbagbogbo mu, tỉ o sỉ nhủ ewebe tỉ o dara 
fun awon tỉ a nữỉ itori wọn ro o pẹlu, ngbà 
ibukún lọwo Olorun. 


HEBERU 5—7 
8 Sugbọn eyiti o nhù egún ati osusu, a kộ ọ, 
kò sỉ na sỉ egún; opin eyiti yio je fun ijona. 

9 Sugbọn, olufe, awa ni igbagbo ohun tỉ o 
dara jù bệ lọ niti nyin, ati ohun tỉ o faramo 
igbala, bi awa tilẹ nsọ bayi. 

10 Nitori Olorun kì ise alaisododo tỉ yio ñ 
gbagbé isẹ nyin ati ife tỉ enyin ñhàn sỉ oruko 
rè, nipa isẹ iranse tỉ ẹ tỉ se fun awon enia 
mimó, tỉ ẹ sỉ nạe. 

11 Awa sỉ fẹ kỉ olukuluku nyin ki o mã ñ irú 
aisimi kanna hàn, fun èkún ireti titi de opin: 

12Ki ẹ máse di onilora, supbọn alafarawe 
awon tỉ nwọn tỉ ipa igbagbó ati sũru jogún 
awon ileri. 

18Nitori nigbati Olorun se ileri fun Abra— 
hamu, bỉ kò tỉ rỉ ẹniti o pợju on lati ñ bura, o 
fi ara rè bura, wipe, 

14 Nitõto ni bibukún emi o bukún fun ọ, ati 
ni bibisi emi o mu ọ bisỉ ỉ. 

15 Bena sỉ ni, lehin igbati o fñ sũru duro, o ri 
ileri na ghà. 

16 Nitori enia a mã fi eniti o pọojù wọn bura: 
ibura na a sỉ ñ opin sỉ gbogbo ïjiyan wọn fun 
ifese mulẹ Òrọ. 

1?Ninu eyiti bi Olorun tỉ nfẹ gidigidi lati ñ 
aileyipada ìmọ rè han fun awon ajogún ileri, o 
fi ibura sãrin wọn. 

18 Pe, nipa ohun aileyipada meji, ninu eyiti 
ko le se ise fun Olorun lati seke, kỉ awa tỉ o tỉ 
sá sabe ãbo le nỉ ìsfrí tỉ o daju lati dì ireti tỉ a 
gbé kale niwaju wa mu: 

19 Eyiti awa ni bi idakòro okàn, ireti tỉ o 
daju tỉ o sỉ duro sỉnsin, tỉ o sỉ wò inu ile lọ lẹ— 
hin aso ikele; 

29 Nibiti asaju wa tỉ wộ lọ fun wa, ani Jesu, tỉ 
añjẹ Olori Alufa titi lai nipa ẹsẹ Melkisedeki. 


1NITORI Melkisedeki yi, ọba Salemu, 

alufa Olorun Qgá-ogo, cnii o pade 
Abrahamu bỉ o tỉ npada lati ibi pipa awon 
oba bò, tỉ o sỉ sure fun u; 

?Eniti Abrahamu sỉ pin idamewa ohun 
gbogbo fun; li ọna ekini ni itumo rè ọba odo~ 
do, ati lẹhinna pẹlu ba Salemu, tỉ ise ọba 
alafia; 

3 Laini baba, laini iyá, laini ìtan iran, bệni 
kò nỉ ibere ojo tabi opin ojo aiye; sugbọn a se 
e bi Omo Olorun; o wà lỉ alufa tỉti. 

4Njẹ ẹ gbà a rò bi okunrin yỉ tỉ pò to, ẹniti 
Abrahamu baba nia ñ idamewa ninu awon 
asayan ikogun fun. 

5Ati nitõto awon tỉ ise ọmo Leñ, tỉ o gbà 
oyè alufa, nwọn nỉ ase lati mã gbà idamewa 


HEBERU 7, 8 
lọwo awon enia gẹgẹ bỉ oñn, eyini ni, lọwo 
awon arakunrin wọn, bi o tile tỉ je pe, nwọn tỉ 
inu Abrahamu jade. 

8 Sugbọn on eniti a kò tile pitan iran rè lati 
odọ wọn wá, tỉ gbà idamewa lọwo Abrahamu, 
o Sỉ tỉ sure fun eniti o gbà ileri. 

7 At li aisijiyan rara eniti kò to eni li ã sure 
fun lati odọ eniti o jù ni. 

8 Ati nihin, awon eni kikủ gbà idamewa; 
sugbọn nibè, ẹniti a jẹri rè pe o mbẹ lãye. 

3 Ati bi a tỉ le wi, Lefi papa ti ngbà idame— 
Wwa, tỉ san idamewa nipase Abrahamu. 

18 Nitori o sả sỉ mbe nỉ inu baba rè, nigbati 
Melkisedeki pade rè. 

1 Njẹ ibagepe pipé mbẹ nipa oyè alufa 
Lefi, (nitoripe labe rè li awon enia gbà oñn), 
kili o sỉ tủún kủ mó tỉ alufa miran iba fi dide 
nipa esẹ Melkisedeki, tỉ a kö sỉ wipe nipa esẹ 
Aaroni? 

12 Nitoripe bi a tỉ pàro oyè alufa, a kö sĩ le 
sai pàro ofn. 

13 Nitori eniti a nsòrọ nkan wonyï nipa rè je 
èya miran, lati inu eyiti ẹnikeni koi josin ri 
nibi pẹpẹ. 

14 Nitori o han gbangba pe lati inu èya Juda 
ni Oluwa wa tỉ dide; nipa èya tỉ Mose kò sọ 
ohunkohun niti awon alufa. 

15 O sỉ tủn han gbangba jù bệ lọ bi o tỉ jẹ pe 
alufa miran dide gegẹ bi Melkisedeki, 

18 Eyiti a kò fi jẹ gege bi oñn ilana nipa tỉ 
ara, bikose nipa agbara tỉ ìye ailopin. 

1? Nitori a jeri pe, Iwo nỉ alufa titi lai nipa 
ẹsẹ Melkisedeki. 

18 Nitori a mu ofñn isaju kuro, nitori ailera 
ati allere rè. 

19 (Nitori oñn kö mu ohunkohun pẻ), a sỉ 
mu ireti tỉ o dara jù wá nipa eyiti awa nsunmo 
Olorun. 

29 Niwon bỉ o sỉ tỉ se pe ki ise li aibura ni. 

#1 (Nitori a tỉ ñ wọn jẹ alufa laisi ibura, nipa 
eniti o wi fun u pe, Oluwa bura, kì yio sỉ ro— 
nupiwada, Iwo ni alufa kan titi lai nipa ẹsẹ 
Melkisedeki:) 

22 Niwon bệ ni Jesu tỉ di onigbòwó majemu 
tỉ o dara jủ. 

?3 Ati nitõto awon pupò li a tỉ fñi jẹ alufa, ni— 
tori nwon kò le wà titi nitori ikủ: 

24 Sugbon on, nitoriti o wà titi lai, o ni oyè 
alufa tỉ a kò le rộ nipò. 

25 Nitorina o sỉ le gba wọn là pẹlu ti de 
opin, eniti o ba tò Olorun wä nipase rè, nitoriti 
o mbe lãye titi lai lai mã bẹbẹ fun wọn. 

28 Nitoripe irủ Olori Alufa bệ li o yẹ wa, 


s72 


mimỏ, ailegan, ailẽri, ti a yà sỉ òtọ kuro ninu 
elese, tỉ a si gbéga jù awon orun lọ; 

27 Eniti kò ni lati mã kó rubọ lojojumo, bỉ 
awon olori alufa wonni, fun èsẹ tỉ ara rè na, 
ati lehinna fun tỉ awon enia: nitori eyi lI o tỉ 
se lệkansoso, nigbati o fñi ara rệ rubọ. 

28 Nitoripe ofn a mã ñi awon enia tỉ o ni 
ailera jẹ olori alufa; sugbọn òrọ ti ibura, tỉ a 
se lehin ofñn, o ñ mo je, eniti a sọ di pipé 
titi lai. 


TNJẸ pataki ninu ohun tỉ a nsọ li eyi: 
Awa ni irủ Olori Alufa bệ, tỉ o joko li owó 
otủn itẻ ola nla ninu awon orun: 

2 Iranse ibi mimó, ati tỉ agó tõto, tỉ Oluwa 
pa, ki ise enia. 

3#Nitori a fi olukuluku olori alufa je lati mã 
mu èbun wá ati lati mã rubọ: nitorina olori 
alufa yỉ pẹlu kò le se aini ohun tỉ yio fi rubọ. 

4 Nisisiyi ibasepe o mbe li aiye, on kì bá tile 
je alufa, nitori awon tỉ nñ ebun rubọ gege bi 
ofñn mbe: 

5 Awon eniti njosìn fun apere ati ojiji awon 
ohun orun, bi a tỉ kó Mose lati odọ QOlorun 
wả nigbati o fẹ pa agó: nitori o wipe, kiyesi ki 
o se ohun gbogbo gẹgẹ bi apere tỉ a fñihàn ọ 
lori öke. 

® Sugbọn nỉsisiyi o tỉ gbà isẹ iranse tỉ o ni 
giả jù, niwọn bỉ o tỉ jẹ pe alarina majemu tỉ o 
dara jù nỉ ise, eyiti a ñ se oñn lori ileri tỉ o sàn 
jù bệ lọ. 

TNitori ibasepe majemu isaju nì kò li àbu— 
ku, nje a kì ba tỉ wá aye fun ekeji. 

8Nitoriti o ri äbuku lara wọn, o wipe, Ki— 
yeSi ï, ojo mbộ, l¡ Oluwa wi, tỉ emi o bá ile 
lsraeli ati ile J]uda dá majemu titun. 

9 Ki ise gegẹ bi majemu tỉ mo tỉ bá awon 
baba wọn đả, li ojo na tỉ mo fà wọn lọwo lati 
mu wọn jade kuro nỉ ilẹ Egipti; nitoriti nwọn 
kò duro ninu majemu mi, emi kò sỉ kà wọn sĩ, 
ni Oluwa wi. 

19 Nitori eyi ni majemu tỉ emi ó ba ile Isra— 
eli da lehin ojo womni, li Oluwa wi; Emi ó fi 
ofin mi sỉ inu wọn, emi o sỉ kọ wọn sỉ okàn 
Won: emi o sỉ mã jé Olorun fun wọn, nwọon o 
sỉ mã jé enia fun mi: 

11 Olukuluku ki yio sỉ mã kó ara ilu rè ati 
olukuluku arakunrin rè wipe, Mộ Oluwa: ni— 
toripe gbogbo wọn ni yio mộ mi, lati kekere 
de àgba. 

12 Nitoripe emi o sãnu fun aisododo wọn, 
ati èsẹ wọn ati aisedede wọn li emi ki yio sỉ 
Tanti mó. 


873 


13Li eyi tỉ o wipe, Majemu titun, o tỉ sọ tỉ 
isaju di tỉ lailai. Sugbọn eyi tỉ o ndi tỉ lailai tí o 
sỉ ngbó, o mura ati đi asan. 


TN]Ẹ majemu isaju papa pẹlu ní ìlana 
ìsin, ati ibi mimó tỉ aiye yi. 

®Nitoripe a pa agó kan; eyi tỉ isaju ninu eyỉ 
tỉ opá fitila, ati tabili, ati akara iñihàn gbé wà, 
eyiti a npè ni ibi mimó. 

3 Ati lehin asọo ikele keji, on ni agó tỉ a npè 
ni ibi mimọ julọ; 

4Ti o ni awo turari Wura, ati apoti majemu 
tỉ afi wura bò yiká, ninu eyi tỉ ikoko wura tỉ o 
ni manna gbé wà, ati opá Aaroni tỉ o rudi, ati 
awon walã majemu; 

5 Ati lori rè ni awon kerubu ogo tỉ o sijibo 
ìté ãnu; eyiti a kò le soro rè nisisiyi lọkộkan. 

8Njẹ nigbati a tỉ se ètò nkan wonyi bayi, 
awon alufa a mã lọ nigbakugba sinu agó ekini, 
nwon a mã se ise ìsin. 

7?Sugbon sinu ekeji ni olori alufa nikan 
imã lọ lệkansoso li odún, kì ise li aisi èje, tỉ 
on fñi rubọ fun ara rè na, ati fun ìsina awon 
enia: 

8Emí Mimó ntoka eyi pé a kò tỉ isi òna ibi 
mimó sile niwon igbati agó ekini ba duro. 

9 Eyiti ise apere fun igba isisiyi gẹge bi eyiti 
a nmu èbun ati ebọ wá, tỉ kò le mu olusin đi 
pipé niti ohun tỉ eri—okàn, 

10 Eyiti o wà ninu ohun jijẹ ati ohun mimu 
ati onirũru ìwe, tỉ ise llana tỉ ara nikan tỉ a ñi 
lele titi ñ di igba atunse. 

1! Sugbọn nigbati Krisi de bi Olori Alufa 
awon ohun rere tỉ mbò, nipase agó tỉ o tobi tỉ 
o sỉ pé ju tỉ isaju, eyiti a kò f ọwó pa, eyini ni, 
tỉ Kì ise tỉ èda yi. 

12Bệni kì ise nipasẹ èjẹ ewure ati ọrmmọ 
malu, sugbọn nipa èjẹ on tikararè o wo ibi 
mimó lệkansoso, lehin tỉ o ti ri idande aini~ 
pẹkun gbà fun wa. 

18 Nitori bi èjẹ ako malu ati ewure tỉ a ñ 
nwón awon tỉ a tỉ sọ di alaimó ba nsọ—-ni-di— 
mimó fun iwenumo ara, 

14 Melomelo li èjẹ Kristi, ẹni nipa Emí ai— 
yeraiye tỉ a ñ ara rè rubọ sỉ Olorun li aini àba— 
Won, yio wè erí-okàn nyin mó kuro ninu okú 
ẹsẹ lati sìn Olorun alãye? 

15 Ati nitori eyi li o se jẹ alarina majemu tỉ— 
tun pe bỉ ikú tỉ mbẹ fun idande awon irekoja 
tỉ o tỉ wà labe majemu isaju, ki awon tỉ a tỉ pè 
le ri ileri ogún ainipekun gbà. 

16 Nitori nibiti iwe-ogún ba gbé wà, ikú 
eniti o se e kò le se aisi pẹlu. 


HEBERU 8 — 10 
1? Nitori iwe—ogún li agbara lehin igbati enia 
ba kú: nitori kò li agbara rara nigbati eniti o se 
e ba mbe lãye. 

18 Nitorina li a kò se yà majemu isaju papa 
sĩ mimó laisi èjẹ. 

18 Nitori nigbati Mose tỉ sọ gbogbo ase fun 
gbogbo awon enia gege bi ofn, o mu èje oọmo 
malu ati tỉ ewure, pẹlu omi, ati owu odođó, 
ati ewe hissopu, o si ñ wón ati iwe pãpã ati 
gbogbo enia, 

20 Wipe, Eyi l¡ èjẹ majemu ti Olorun palase 
fun nyin. 

?1 Bẹ gẹgẹ li o sỉ fñ èje wón agó, ati gbogbo 
ohun èlo ìsin. 

22O sĩ fere jé ohun gbogbo li a ñ èjẹ wènu 
gege bi ofin; ati laisi itajesilẹ kò si idariji. 

23 Nitorina a kò le sai fñ iwonyi wè awon 
apere ohun ti mbẹ lọrun mó; sugbọn o yẹ kỉ a 
fi ẹbọ tỉ o san ju iwonyi lọ wè awon ohun 
orun pãpã mó. 

24 Nitori Kristi kò wò ibi mimó tỉ a ñ owó 
se lọ tỉ ise apere ti otito; sugbọn o lọ sỉ òrun 
pãpã, nisisiyl lati farahan ni iwaju Qlorun 
fun wa: 

25 Kì sỉ ise pe ki o le mã fi ara rè rubọ nigba— 
kugba, bi olori alufa tỉ ima wò inu ibi mimó lọ 
1i odðdún tỉ on tỉ èjẹ tỉ ki se tirệ; 

28 Bi bệko on kì bá sai mã jìya nigbakugba 
lati ipilẹ aiye: sugbọn nisisiyi li o f ara hàn 
lệkansoso li opin aiye lati mu èsẹ kuro nipa 
ẹbo ara rè. 

27Niwon bỉ a sỉ ti ñ lele fun gbogbo enia 
lati kú lệkansoso, sugbọn lehin eyi idajo: 

?8Beni Kristi pẹlu lẹhin tỉ a tỉ ñ rubọ 
lệkansoso lati ru èsẹ òpolopọo, yio farahan 
nigbakeji laisi èsẹ fun awon tỉ nwo ona rè 


fun igbala. 

Í 0 1NITORI oñn bi o ti ni ojji awon 
ohun rere tỉ mbò laijẹ aworan pãpã 

awon nkan na, nwọn kò le ñ ẹbọ kanna tỉ 

nwon nru nigbagbogbo li odgdún mu awon tỉ 

nwWá sibè đi pipé. 

?2Bikose bệ, a kì bá ha tỉ dẹkun ati mã rú 
Won, nif†ori awon ti nsìn kì bá tí ni ìmọ èse, 
nigbati a ba tỉ wẹ wọn mọ lệkansoso. 

3 Sugbon ninu ebọ wonni nỉ a nạe iranti èsẹ 
1i ododún. 

4Nitori ko se ise fun èje ako malu ati tỉ 
ewure lati mu èsẹ kuro. 

5Nitorina nigbati o wá sỉ aiye, o wipe, Iwo 
kò fẹ ẹbo ati orẹ, sugbọn ara ni iwo tỉ pèse 
fun mi: 


HEBERU 10, 11 

8 Ebọ sisun ati ebọ fun èse ni ïwo kò nỉ inu 
đidùn sĩ. 

TNigbana ni mo wipe, Kiyesi ¡ (ninu iwe— 
kiká nì li a gbé kọ ọ nipa tỉ emi) Mo đé lati se 
lfe rẹ, Olorun. 

8Nigbati o wi ni isaju pe, lwo kò fẹ bọ ati 
orẹ, ati ebo sisun, ati ebọ fun èse, bệni ïWO kò ni 
inu didunsi wọn (awon eyiti a nrú gẹegẹ bi ofn). 

3Nigbana ni o wipe, Kiyesi ¡, Mo đé lati se 
ife rẹ, Olorun. O mu tỉ isaju kuro, ki o le fi iđi 
ekeji mule. 

10 Nipa ife na li a tỉ sọ wa di mimó nipa ebọ 
tỉ Jesu Kristi ñ ara rè rú lệkansoso. 

11 Ati olukuluku alufa sỉ nđuro l¡ ojojumó o 
nse ìsin, o sỉ nse ẹbọ kanna nigbakugba, ti kò 
le mu èse kuro lai: 

12 Sugbọn on, lẹhin igbati o tỉ ru ẹbọ kan 
fun èse titi lai, o joko li owó ọtún Olorun; 

13 Lati igbà na lọ, ó nreti titi a o fi ñ awon 
tá rè se apoti itise rè. 

14 Nitori nipa ẹbọ kan o tỉ mu awon tỉ a sọ 
đi mimó pé titi lai. 

15 Emí Mimó si njẹri fun wa pẹlu: nitori lẹ— 
hin tỉ o tỉ wipe, 

18 Eyi ni majemu tỉ emi ó ba wọn dá lẹhin 
ojo wonni, lï Oluwa wï, emi o fi oñn mi si wọn 
li okàn, inu wọn peẹlu li emi o sỉ kọ Won sỉ; 

17 Èse wọn ati aisedede wọn li emi kì yio sỉ 
Tanti mó. 

18 Sugbọn nibiti imukuro iwonyi ba gbé wà, 
irubo fun èsẹ kò sỉ mó. 

19 Ará, nje bi a tỉ ni igboiya lati wò inu ïbi 
mimó nipase èje Jesu, 

29 Nipa òna titun ati äye, tỉ o yà sĩ mimó fun 
wa, ati lati koja asọ ikele nì, eyini ni, ara rè; 

?! Ati bi a ti ni alufa giga lori ile Olorun; 

2 Eje ki a ñi otitọ okàn sunmọ tosi ni èkún 
igbagbó, ki a si wè okàn wa mó kuro ninu 
eri-okàn buburu, ki a sỉ fñ omi mimó wè ara 
wa nù. 

?3E je ki a đì ijewo ireti wa mu sinsin li 
aisiyemeji; (nitoripe olõtọ li eniti o se ileri;) 

24 Eje ki a yẹ ara wa wo lati rú ara wa sỉ ife 
atÏ sĩ isẹ rere: 

25 Ki a má mã kọ ipejopò ara wa sile, gẹge 
bi àsa awon elomiran; sugbọn ki a mã gbà ara 
eni niyanju: pẹlupelu bi ẹnyin tỉ ri pe jo nì 
nsunmo etile. 

2§ Nitori bi awa ba mộmò dẹse lẹhin igbati 
awa ba tỉ gbà ìmọ otito kò tun sỉ ẹbo fun èsẹ 
mó, 

#7 Bikose ireti idajo tỉ o ba ni lẹrù, ati tỉ ibi— 
nu tỉ o muná, tỉ yio pa awon otá run. 


874 


?8 Enikeni tỉ o ba gàn ofin Mose, o kú li aisi 
ãnu nipa eri eni meji tabi mẹta: 

?8 Melomelo ni ẹ ro pe a o je olưwa rè ni ìlya 
kikan, eniti o tỉ tệ mo Olorun mọle tỉ o sỉ tỉ 
kà èjè majemu tỉ a fñi sọ ọ đi mimó si ohun 
aimó, tỉ o si tỉ kẹgan Emí ore—ofe. 

3ð Nitori awa mò eniti o wipe, Esan ni tỉ 
emi, Oluwa wipe, Emi o gbesan. Ati pẹlu, 
Oluwa yio se idajo awon enia rè. 

31 Ohun èru ni lati subu sỉ owó Olorun alãye. 

32 Sugbon e ranti ojo isaju, ninu eyiti, nigbati 
a tỉ sí nyin loju, ẹ ñi ara da wahala ïjiya nla; 

33 Lapakan, nigbati a sọ nyin đi iran wiwo 
nipa ègan ati iponju; ati lapakan, nigbati ẹn— 
yin di egbe awon tỉ a se bệ sỉ. 

34Nitori enyin bá awon tỉ o wà ninu ìde 
kẹdun, e si ñ ayò gbà ìkolo ẹrù nyin, nitori 
ẹnyin mò ninu ara nyin pe, ẹ ni orò tỉ o wà 
tit, tỉ o sỉ đara ju bệ lọ li òrun. 

35Nitorina ẹ máse gbe igboiya nyin sọnu, 
eyiti o ni ère nla. 

3® Nitori ẹnyin kò le se alaini sũru, nitori 
igbati enyin ba ti se ife Olorun tan, ki enyin ki 
o le gbà ileri na. 

37 Nitori niwọn igba die sỉ ¡, Eni nã tỉ mbò 
yio de, kì yio sĩ jafara. 

38 Sugbọn olododo nỉ yỉo yè nipa igbagbó: 
sugbọn bi o ba fà sehin, okàn mi kò ni inu 
didùn sĩ ¡. 

39 Sugbọn awa kò sỉ ninu awon tỉ nfà sehin 
sinu egbé; bikose ninu awon tỉ o gbagbó sỉ 


igbala okàn. 
1 1 1NIJẸ igbagbó ni idaniloju ohun tỉ a 
nreti, ïjeri ohun tỉ a kò ri. 

2Nitori ninu rè l¡ awon alàgba tỉ ni eri rere. 

3Nipa igbagbó li a mò pe a tỉ da aiye nipa 
òrọ Olorun; nitorina ki ise ohun tỉ o hàn li a ñi 
dá ohun tỉ a nri. 

4 Nipa igbagbó ni Abeli ru ẹbo sỉ Olorun tỉ 
o san ju tỉ Kaini lọ, nipa eyiti a jeri rè pe olo— 
dodo nỉ, Olorun sỉ njẹri èbun rè: ati nipa rè 
na, bi o tỉ kú ni, o nfohùn sibè. 

5Nipa igbagbó li a sí Enoku nipò pada ki o 
máse ri ikú; a kò sỉ ri ¡, nitoriti Olorun sí ¡ 
nipò pada: nitori saju isipopada rè, a jerí yỉ sỉ ¡ 
pe o wù Olorun. 

8 Sugbọn li aisi igbagbó ko se ise lati wù u; 
nitori enii o ba niò Olorun wá kò le sai 
gbagbó pe o mbe, ati pe on ni olusesan fun 
awon tỉ o ñ ara balẹ wá a. 

TNipa igbagbó ni Noa, nigbati Olorun kilo 
ohun tỉ koi tỉ iri fun u, o beru Olorun, o sỉ kàn 


875 


gkò fun igbala ile rè, nipa eyiti o dá aiye lẹbi, 
ö sỉ di a]ogún ododo tỉ ise nipa igbagbó. 

8 Nipa igbagbó nỉ Abrahamu, nigbati a tỉ pè 
e lati jade lọ sỉ ibi tỉ on yio gbà fun ilẹ-ini, o 
ghó, o sỉ jade lọ, lai mò ibiti on nrè. 

3Nipa igbagbó lỉ o se atipo ni ilẹ ileri, bỉ 
cnipe nỉ ilẹ àjeji, o ngbé inu agó, pẹlu Isaaki 
ati Jakobu, awon ajogún ileri kanna peẹlu rè: 

19 Nitoriti o nreti ilu tỉ o nỉ ipilệ; eyiti Qlọ— 
Tun tèdo tỉ o sỉ kó. 

11 Nipa igbagbó ni Sara tikararè pẹlu ñ ni 
agbara lati lóyun, nigbati o koja ìgba rè, nito— 
ri o kà eniti o se ileri sỉ olõto. 

12 Nitorina li òpolọpo se tỉ ara ẹnikan jade, 
ani ara eniti o dabi okủ, òpọ bi irawo oju orun 
li òpolopọ, ati bi iyanrin eti okun li ainiye. 

13 Gbogbo awon wonyi li o kủ ni igbagbó, 
lai rỉ ileri wonni gbà, sugbọn tỉ nwọn ri wọn li 
òkere rere, tỉ nwọn sỉ gbá wọon mủ, tỉ nwon sỉ 
jewo pe alejò ati atipò li awon lori ilẹ aiye. 

18 Nitoripe awon tỉ o nsọ irú ohun bệ, ñhan 
gbangba pe, nwọn nẹe aferi ilu kan tỉ ise tiwon. 

15 Ati nitốto, ibasepe nwọn fï iu tí nwon tỉ 
jade wa sỉ okàn, nwọn iba tỉ ri aye lati pada. 

18 Sugbọn nỉsisiyi nwọn nfe ¡lu kan tỉ o dara 
jù bệ lọ, eyini ni tỉ òrun: nitorina oju wọn kò 
tỉ Olorun, pe ki a mã pe On ni Olorun wọn; 
nitoriti o tỉ pẽse ilu kan silẹ fun wọn. 

1? Nipa igbagbó ni Abrahamu, nigbati a dán 
a wò, ñi Isaaki rubọ: ẹniti o sỉ tỉ ñi ayò gbà ileri 
wonni ñ omo-bíbi rè kansoso rubọ. 

18 Ni eniti a wipe, Ninu Isaaki li a o tỉ pè 
irủ-omọ re: 

13Q sỉ pari rè sỉ pe Olorun tilẹ le gbe e 
dide, ani kuro nỉnu oku, ati ïbiti o tỉ gbà a 
pada pẹlu ni apere. 

2 Nipa igbagbó nỉ Isaaki sure fun Jakobu ati 
Esau niti ohun tỉ mbò. 

#1 Nipa igbagbó nỉ Jakobu, nigbati o nkủ lọ, 
o sủre fun awon omo Josefu ni òkðkan; o sỉ 
tẹriba, o simi le ori opá rè. 

22 Nipa igbagbó ni Josefu, nigbati o nkủ lọ, 
o ranti ìjadelọ awon omọ Israeli; o sỉ pase niti 
awon cegungun rệ. 

#3 Nipa igbagbó nỉ awon obi Mose pa a mó 
fun osu mẹta nigbati a bí i, nitoriti nwon rỉ ¡ 
nỉ arewa omo; nwọn kò sỉ bèru ase ba. 

24 Nipa igbagbó ni Mose, nigbati o dàgba, o 
kộ ki a mã pè on lỉ mo omobinrin Farao; 

2 O kuku yàn ati mã bá awon enia Olorun 
jiya, jù ati jẹ fãji èsẹ fun igba die; 

2O kà ègan Kristi sỉ orò tỉ o poju awon 
igura Egipti lọ: nitorii o nwo ère na. 


HEBERU 11, 12 
2? Nipa igbagbó li o kò Egipti sile li aibèru 
ibinu ba: nitoriti o duro singin bi ẹniti o nrỉ 
eẹni airi. 

28 Nipa igbagbó li o dá ase irekoja silẹ, ati 
ibuwón èje, kỉ eniti npa awon akobi omo ki o 
má bã ñ owó kàn wọn. 

29 Nipa igbagbó ni nwọn là okun pupa koja 
bỉ enipe nỉ iyangbe ilẹ: tỉ awon ara Egipti 
danwò, tỉ nwon sỉ ri. 

30Nipa igbagbó li awon odi Jeriko wó lule, 
lẹhin igbati a yi wọn ká nỉ ijo meje. 

3#INipa igbagbó ni Rahabu pansaga kò 
segbé pẹlu awon tỉ kò gbọran, nigbati o 
tẹwogbà awon amí li alafia. 

32Ewo lỉ emi o sỉ tun mã wÏ sỉ i? nitoripe 
ãyè kò ni tó fun mi lati sọ tỉ Gideoni, ati Bara~ 
ku, ati Samsoni, ati Jefta; tỉ Dafdi, ati Samue— 
1i, ati tỉ awon woli: 

33 Awon eni nipase igbagbó tỉ nwon segun 
ilẹ ọba, tỉ nwon sise odođo, tỉ nwon gbà ileri, 
tỉ nwon dí awon kiniun li enu, 

34Tỉ nwọon pa agbara iná, tỉ nwon bó lọwo 
oju-idà, tỉ a sọ di alagbara ninu ailera, tỉ nwọn 
đi akoni nỉ ìja, nwọn lé ogun awon àjeji sá. 

®% Awon obinrin ri okú wọn gbà nipa ajinde: 
a sỉ dá awon elomiran lóro, nwọn kò lati gbà 
ìdasile; kỉ nwọn kỉ o le rỉ ajinde tỉ o dara jù gbà: 

36 Awon elomiran sỉ rỉ iđanwò tỉ ẹsín, ati tỉ 
ìnà, ati ju bệ lọ tỉ ìde ati tỉ tubu: 

37? A sọ wọn lỉ okuta, a ñ ayùn rẻ wọn meji, 
a dán wọn wò, a ñi idà pa wọn: nwọn rin ká— 
kiri ninu awo agutan ati nỉinu aWQ eWUr©; 
nwọn đi alaini, oluponju, ẹniti a nda loro; 

38 Awon eniti aiye kỏ yẹ fun: nwọn nkiri 
nỉnu agálẹ, ati lori òke, ati ninu ihò ati ninu 
ihỏ abe ilẹ. 

39 Gbogbo awon wonyïi tỉ a jeri rere sí nipa 
igbagbó, nwon kò sỉ ri ileri na gbà: 

40 Nitori Olorun tỉ pèse ohun tỉ o dara jủ 
sile fun wa, pe lỉ aisi wa, kỉ a má se wọn pé. 

1 2 1NITORINA bỉ a tỉ ñ awosanmo tỉ o 

kủún to bayi fun awon eleri yí wa ká, 
ẹj ki a pa ohun idiwo gbogbo tì sỉ apakan, ati 
èsẹ tỉ o rọrun lati dì mọ wa, kỉ a si mã fï sũru 
sure ije tỉ a gbé ka iwaju wa, 

?Ki a mã wò Jesu olupilese ati alasepe 
igbagbó wa; cni, nitori ayò tỉ a gbé ká iwaju 
rè, tỉ o farada agbelebu, laika itiju sỉ, tỉ o sỉ 
joko li oọwó otún ité Olorun. 

3Sá ro tỉ eniti o farada irủ isọoro~odiì yi lati 
gdọ awon clese sỉ ara rè, ki ẹ má ba rewesi ni 
okân nyin, kỉ ãre sỉ mu nyin. 


HEBERU 12, 13 
4Enyin kò it kọ oju ija sỉ èsẹ titi de èje ni 
ijakadi nyin. 

5Enyin sỉ tỉ gbagbé òrọ iyanju tỉ mba nyin 
sọ bỉ omo pe, Omo mi, má se alainani ibawi 
Oluwa, ki o má sỉ se rewesi nigbati a ba nti 
QWó rè ba ọ wi: 

SNitoripe eniti Oluwa fẹ, on ni ibawi, a sỉ 
mã nà olukutuku omo tỉ o gbà. 

7E mã mu suru labe ibawi: Olorun mba 
nyin lo bỉ omọ nỉ; nitoripe omo wo ni mbe tỉ 
baba ki ibawi? 

8 Sugbọn bi ẹnyin ba wà li aisi ibawi, ninu 
eyiti gbogbo enia tỉ je alabapin, njẹ mo àle ni 
nyin, ẹ kì isi ise omọ. 

9 Pelupelu awa ni baba wa nipa tỉ ara tỉ o 
n†ó Wa, awa sỉ mbù olá fun wọn: awa kì yio 
kuku tẹriba fun Baba awon emí ki a sỉ yè? 

10 Nitori nwọn tó wa fun ojo diẹ bi o ba tỉ 
dara loju wọn; sugbọn on fun ère wa, ki awa 
ki o le se alabapin ìwa mimó rè. 

11 Gbogbo ibawi kò dabi ohun ayò nisisiyi, 
bikose ibanuje; sugbọn nikehin a so eso alafia 
fun awon tỉ a tỉ tó nipa rè, ani eso ododo. 

12 Nitorina ẹ na oọwó tỉ o rọ, ati ekun ailera; 

13 Ki ẹ sỉ se ipa-ona tỉ o tọ fun ese nyin, ki 
eyiti o rọ má bã kuro lori iké sugbọn ki a kuku 
WoO0 san. 

14 E mã lepa alaña pẹlu enia gbogbo, ati ìwa 
mimó, lỉ aisi eyini kò sỉ eniti yio ri Oluwa: 

15 E mã kiyesara ki enikeni ki o máse kùna 
ore-ofe Olorun; ki gbòngbo ikorò kan ki o má 
ba hù soke ki o sỉ yọ nyin lẹnu, òpolọpọ a sỉ tỉ 
ipa rè đi aimó; 

16Ki o má bã sỉ àgbere kan tabi alai— 
wa-bi-Olorun bỉ Esau, eniti o tỉ itori òkele 
onje kan tà ogủn ibi rè. 

1? Nitori enyiri mò pe lẹhinna ní ani nigbati 
o fe lati jogun ibukun na, a kò ọ (nitori kò ri 
aye ironupiwada) bi o tile tỉ ñ omije wá a gi— 
đigidi. 

18 Nitori enyin kò wá sỉ òke, tỉ a le ñ oọwo 
kàn, ati sỉ iná tỉ njó, ati sỉ isủdùdu ati òkun— 
kun, ati ïji, 

19 Ati iró ipè, ati ohủn òrọ, eyiti awon tỉ o 
gbó bèbẹ pe, ki a mảse sọ òrọ sỉ ¡ fun wọn mó: 

2®Nitoripe ara wọn kò le gbà ohun tỉ o 
palase, Bi o tile je eranko li o farakan òke na, a 
o Sọ Ọ lỉ okuta, tabi a o gủn u li òko pa. 

2! Tran na si lẹrù tob, tỉ Mose wipe, èru bà 
mỉ gidigidi mo sỉ warìri. 

22Sugbọn enyin wá sỉ öke Sioni, ati sỉ iu 
Olorun alãye, sỉ Jerusalemu tỉ òrun, ati sỉ 
cpbe awon angeli ainiye, 


876 


23Si ajo nla ati ljọ akobi tỉ a tỉ kọ oruko 
Won lỉ òrun, ati sọdọ Olorun onidajo gbogbo 
enia, ati sodọ awon emí olõto enia tỉ a se li 
asepé, 

24 Ati sọodọ Jesu alarina majemu titun, ati sỉ 
ibi èje ibuwón nì, tỉ nsòro ohun tỉ o đara jù tỉ 
Abeli lọ. 

?5Kiyesi ¡, ki ẹ máse kò eniti nkHọ. Nitori 
bị awon wonni kò ba bó nigbati nwọn kò 
eniti nkilo li aiye, melomelo li awa kì yio bó 
awa tỉ o pehinda sỉ eniti nkilo lati run wá: 

26 Ohùn eniti o mì aiye nigbana: sugbọn 
nỉsisiyi o ti se ileri, wipe, Lệkan sỉ ¡ emi kì vio 
mì kìki aiye nikan, sugbọn orun pẹlu. 

?? Ati òrọ yi, Lệkan sỉ ¡, itumo rè ni mimu 
awon ohun womni tỉ a nmì kuro, bỉ ohun tỉ a 
tỉ da, ki awon ohun womni tỉ a kò le mì le wà 
sibe. 

28 Nitorina bi awa tỉ ngbà ilẹ ọba tỉ a kò 
le mì, ẹ je ki a ni ore-ofe nipa eyiti awa le 
mã sin Olorun ni itewogbà pẹlu òwo ati 
iberu rè. 

28 Nitoripe Olorun wa, iná tỉ ijonirun ni. 

1 KI ifẹ ará ki o Wà titi. 


1 3 2E máse gbagbé lati mã se alejò; ni— 

toripe nipa bệ li awon elomiran se awon an— 
geli li alejò laimò. 

3E mã ranti awon onde bỉ ẹniti a đè pẹlu 
Won, ati awon tỉ a npọn loju bi enyin tikaran— 
yin pẹlu tỉ mbẹ ninu ara. 

4 Ki igbéyawo ki o li ola larin gbogbo enia, 
ki akete sỉ jẹ alailẽri: nitori awon àgbere ati 
awon pansaga lï Olorun vio dá lẹjo. 

5Ki okàn nyin ki o máse fa sỉ ifẹ owo, ki 
ohun tỉ ẹ ni ki o to nyin; nitori on tikalare tỉ 
Wipe, Emi kò je ñ ọ sile, bẹni emi kò je kọ ọ 
sile. 

§ Nitorina ni awa se nñ igboiya wipe, Olu— 
wa lỉ oluranlowo mi, emi kì yio bèru; kili enia 
le se sỉ mi? 

TE mã ranti awon ti nwọn je olori nyin, tỉ 
nwon tỉ sọ òro Olorun fun nyin; kỉ ẹ mã ro opin 
ìWa-aiye wọn, ki ẹ si mã se afarawe igbagbó 
wọn. 

8Jesu Kristi okanna ni li aná, ati li oni, ati 
titi lai. 

3E máse jẹ ki a ñ onirũru ati ẹkó àjeji gbá 
nyin kiri. Nitori o dara ki a mu nyin li okàn le 
nipa ore-ofe, kì ise nipa onje, ninu eyiti awvon 
tỉ o tỉ nìn ninu wọn kò li ère. 

19 Awa nỉ pẹpẹ kan, ninu eyi tỉ awon tỉ nsìn 
agó kò li agbara lati mã je. 


87? 


1INitoripe ara awon eran wonni, èje eyiti 
olori alufa mu wá sỉ ibi mimó nitorỉ èsẹ, a sun 
wọn lẹhin ibudo. 

12Nitorina Jesu pẹlu, kỉ o le ñ èjẹ ara rè sọ 
awon enia đi mimó, o jìya lẹhin bode. 

18Nitorina e je kỉ a jade tò ọ lọ lehin ibudo, 
kỉ a mã rủ ègan rè. 

14Nitoripe awa kò nỉ ilu tỉ o wà titi nihin, 
sugbọn awa nwá eyiti mbò. 

15 Njẹ nipase rệ, ẹ je kỉ a mã ru ẹbọ iyìn sỉ 
Olorun nigbagbogbo, eyini nỉ eso ète wa, tỉ 
njẹwo oruko rè. 

18 Sugbon ati mã sõre on ati mã pinfunni ẹ 
máse gbagbé: nitori irủú ẹbọ wọnni ni inu 
Olorun dủn sỉ jojọ. 

17 E mã gbọ tỉ awon tỉ nse olori nyin, kỉ ẹ sỉ 
mã teriba fun wọn: nitori nwọn ngọ esọ nỉtori 
gkàn nyin, bi awon tỉ yio se isíro, kỉ nwọn kỉ 
o le ñ ayò se eyi, li aisi ibinuje, nitori eyiyi yio 
je ailere fun nyin. 


JAKOBU 1 
18 E mã gbadura fun wa: nitori awa gbagbo 
pe awa nỉ cri—-okàn rere, a sỉ nfe lati mã wà 
lododo ninu ohun gbogbo. 
se eyi, kỉ a ba le tète ñ mi fun nyin pada. 
2#Njẹ Olorun alafia, ẹniti o tứn mu olusọo— 
agutan nla tỉ awon agutan, tỉ inu okủ wá, nipa 
èjẹ majemu aiyeraiye, ani Oluwa wa Jesu, 

21! Ki o mu nyïin pé ninu isẹ rere gbogbo lati 
se ife rè, kỉ o mã sisẹ ohun tỉ ise itewogba nỉ 
Wwaju rè ninu wa nipase Jesu Kristi; ẹniti ogo 
wà fun lai ati lailai. Amin. 

22 Emi sỉ mbẹ nyin, arả, ẹ gbà òrọ iyanju 
mỉ; nitori iwe kukuru nỉ mo kọ sỉ nyin. 

23E mò pé a dá Timoteu arakunrin wa silẹ; 
bỉ o ba tete de, emi pelu rè yio ri nyin. 

24E kí gbogbo awon tỉ nge olori nyin, ati 
gbogbo awon enia mimó. Awon tỉ o tỉ Itali wá 
kí nyin. 

?5Ki ore—-ofe kỉ o wà pẹlu gbogbo nyin. Amin. 


EPISTELI TI 


JAKOBU 


SI ENIA GBOGBO 


1JAKOBU, iranse Olorun ati tỉ Jesu Kristi 
Oluwa, si awon èya mejila tỉ o tủka kiri, 
alafia. 

2Enyin ará mi, nigbati ẹnyin ba bó sinu 
onirũru iđanwò, ẹ kà gbogbo rè sỉ ayQ; 

3Ki ẹ sỉ mò pe, idanwò igbagbó nyin ngisẹ 
Sũru. 

#Sugbọn ẹ je kì sũru ki o se isẹ asepé, ki 
enyin ki o le jẹ pipe ati ailabuku, kì o má kù 
ohun kan fun enikeni. 

5Bi o ba kù ogbọn fun enikeni, kỉ o bère 
lọwo Olorun, enit iñ fun gbogbo enia nị 
òpolopo, tỉ kì is ibaniwi; a o sỉ fñfun u. 

5Sugbọon ki o bère nỉ igbagbó, li aisiyemeji 
Tara. Nitori ẹnii o ngiyemeji dabi ìgbi omi 
okun, tỉ ntỉ owó afefe bì siwa bì sehin tỉ a sỉ 
nrủ soke. 

7Nitori kỉ iru enia bệ máse rò pe, on yio ri 
ohunkohun gbà lọwo Oluwa; 

8Enia oniyemeji jẹ alaiduro nỉ òna rè 


9Sugbọon jẹ ki arakunrin tỉ ise talaka mã 
§ogo nỉ ipo giga rè. 


19 Ati olorò, ni irèsilẹ rè, nitori bỉ itanná 
koriko ni yỉo koja lọ. 

11Nitori õrun là tỉ on tỉ öru mỉmu, o sỉ gbẹ 
koriko, itanná rè sỉ rè danu, ẹwà oju rè sỉ pa~ 
run: bệ pẹlu li olọrò yio segbe nỉ òna rè. 

12Jbukủn nỉ fun okunrin tỉ o ñ okàn rán 
idanwò: nitori nigbati o ba yege, yio gbà ade 
ìye, tỉ Oluwa tỉ se ileri fun awon tỉ o fẹ . 

13Ki enikeni tỉ a danwò máse wipe, Lati 
owó Olorun lỉ a tỉ dán mi wò: nỉtori a kò le fï 
buburu dán Olorun wỏ, on na kì isi iđán ẹni—~ 
kẹni wò: 

14 Sugbọn olukuluku nỉ a ndanwò, nigbati a 
ba tỉ oọwó ifekufe ara rè fà a lọ tỉ a sỉ tàn a jẹ. 

15 Njẹ, ifekufe na nigbati o ba lóyun, a bí èsẹ: 
ati èsẹ na nigbati o ba sỉ dagba tan, a bí ikủ. 

18 Ki a má se tan nyin je, enyin ará mi olufe. 

1? Gbogbo èbun rere ati gbogbo èbun pipé 
lati oke lỉ o tỉ wá, o sỉ nsokale lati odọ Baba 
imolẹ wá, lọdọ Eniti kò le sỉ iyipada tabi ojiji 
àyida. 

18 Nipa ife ara rè li o ñ òrọ otito bí wa, kỉ 
awa kỉ o le jẹ bi akoso awon da rè. 


JAKOBU 1—3 

18 Enyin mọ eyỉ, enyin ará mi olufe; sugbọn 
je ki olukuluku enia ki o mã yara lati gbó, ki o 
lọra lati fohùn, ki o lọra lati binu: 

#Nitori ibinu enia kì isisẹ ododo Olorun. 

#1! Nitorina e ñ gbogbo ẽri ati buburu asele— 
ke lelẹ li apakan, ki ẹ sỉ ñ okàn tutù gbà òrọ 
na tỉ agbin, tỉ o le gbà okàn nyin là. 

22 Sugbon kỉ e je oluse òrọ na, kỉ o má sỉ se 
olugbó nikan, kỉ ẹ mã tàn ara nyin je. 

23 Nitori bỉ enikan ba je olugbó òrọ na, tỉ kò 
Sỉ je oluse, on dabi okunrin tỉ o nsakiyesi oju 
ara rè ninu awojiji: 

24 Nitori o sakiyesi ara rè, o sỉ ba tirè lọ, lo— 
jukanna o sỉ gbagbé bỉ on tỉ ri. 

25 Sugbọn eniti o ba nwo inu oñn pipé, oñn 
omnira nì, tỉ o sỉ duro nỉinu rè, tỉ on kò jẹ 
olugbó tỉ ngbagbé, bikose oluse isẹ, oluwarè 
Yio jẹ alabukun nỉnu ise rè. 

2® Bi enikeni ba ro pe on nsìn Olorun nigbati 
kò kó ahon rè nỉ ijanu, sugbọn tỉ o ntàn okàn 
ara rè je, ìsin oluwarè asan nỉ. 

2?lsin mimó ati ailẽri niwaju Olorun ati 
Baba lỉ eyi, lati mã bojutó awon alainibaba ati 
awọn opó nỉnu iponju wọn, ati lati pa ara rè 
mó lailabawon kuro lỉ aiyé. 


2 1ENYTN ará mi, ẹ máse fi isãju enia dì 
igbagbó Oluwa wa Jesu Kristi Oluwa 
ogo mu. 

2Nitori bi oọkunrin kan ba wá sỉ ajo nyin, 
pẹlu oruka Wura, ati ago daradara, tỉ talakà 
kan sỉ wá pẹlu li asọ ẽri; 

3Ti enyin sỉ bu iyìn fun eniti o wò asọ da— 
radara, tỉ ẹ sỉ wipe, Iwo joko nihinyi nỉ ibi 
daradara; tỉ ẹ sỉ wi fun talakà na pe, Iwo duro 
nibè, tabi joko nihỉn labe apoti itise mi: 

# Enyin kò ha nda ara nyr sỉ meji ninu ara 
nyin, ẹ kò ha sĩ di onidajo tỉ o ni ero buburu? 

5E ñ etí sile, ẹnyin ará mi olufe, Olorun 
kò ha tỉ yàn awon talakà aiye yi se olorò ni 
igbagbó, ati ajogun ijoba na, tỉ o tỉ se ileri fun 
awon tỉ o fe ẹ? 

§ Sugbọn enyin tỉ bủ talakà kù. Awon olorò 
kò ha npón nyin loju, nwọn kò ha sỉ nwó nyin 
lọ sỉ ile ẹjo? 

?Nwọn kò ha nsọ orọo—-odi sỉ oruko rere nì 
tỉ a ñ npè nyin? 

8Sugbọn bỉ ẹnyin ba nmu olú oñn nì sẹ 
8ege bi iwe-mimó, eyini ni, Iwo fẹ enikeji rẹ 
bỉ ara rẹ, enyin nse daradara. 

9 Sugbọn bỉ enyin ba nạe ojus3aju enia, eẹn— 
yin ndèsẹ, a sỉ nda nyin lẹbi nipa on bỉ aru— 
fin. 


s78 


18 Nitori enikẹeni tỉ o ba pa gbogbo oñn mó, 
tỉ o sỉ rú òkan, o jẹebi gbogbo rè. 

11 Nitori eniti o wipe, Máse se pansaga, on 
li o sỉ wipe, Máse pania. Njẹ bi iwo kò se 
pansaga, sugbọn tỉ iwo pania, iwo đi aruữn. 

12E mã sọoro bệ, ẹ sỉ mã huwa bệ, bỉ awon 
tỉ ao ñ oñn omnira dá li ejọ. 

13 Nitori eniti kò sãnu, li a o se idajo fun la— 
isỉ ãnu; ãnu ngogo lori idajo. 

14 Ere kili o jẹ, ará mi, bi ẹnikan wipe on nỉ 
igbagbó, sugbọn tỉ kò nỉ isẹ? igbagbó nì le gbà 
a là bi? 

15 Bi arakunrin tabi arabinrin kan ba wà ni 
1hoho, tỉ o sỉ se aili onje õjọ, 

18 Tỉ enikan ninu nyin sỉ wi fun wọn pe, E 
mã lọ li alafia, ki ara nyin kỉ o mase tutu, kỉ ẹ 
sỉ yó; sugbọn ẹ kò ñ nkan wonmni tỉ ara nfẹ fun 
Won; ère kili o jẹ? 

1?Bệ sỉ ni igbagbó, bi kò ba nỉ isẹ, o kú 
nỉnu ara. 

18 Sugbon enikan le wipe, Iwo nỉ igbagbó, 
emi sỉ ni isẹ: ñ igbagbó rẹ hàn mi li aisi isẹ, 
emi o sỉ ñ igbagbó mi hàn ọ nipa isẹ mi. 

19Jwo gbagbó pe Olorun kan ni mbẹ; o 
dara: awon emí èsu pẹlu gbagbó, nwọn sỉ 
WaTìri. 

29 Sugbọn, iwo alaimoye enia, iwo ha fe mò 
Pe, igbagbó li aisi isẹ asan ni? 

21K ha ise nipa isẹ li a đá Abrabamu baba 
wa lare, nigbati o ñ Isaaki ọmọ rè rubọ lori 
Pepe? 

2?[wo ri pe igbagbó bá igẹ rè rìn, ati pe 
nipa ise li a sọ igbagbó di pipé. 

23 Iwe—mimó sỉ se tỉ o wipe, Abrabamu gbà 
Olorun gbó, a sỉ kà a sỉ ododo fun u: a sỉ pè e 
1i èré Olorun. 

24 Njẹ enyin ri pe nipa ise lỉ a nđá enia lare, 
kì ise nipa igbagbó nikan. 

25 Gege bệ pẹlu kí a ha dá Rababu pansaga 
lare nipa isẹ, nigbati o gbà awon onse, tỉ o sỉ 
rán wọn jade gba òna miran? 

2® Nitori bỉ ara li aisỉi emí tỉ jé okú, bệ gẹgẹ 
bpẹlu nỉ igbagbó li aisi isẹ jé okú. 


1ENYIN ará mi, ẹ máse jẹ olukoni pipọ, 
kỉ enyin ki o mò pe awa nỉ yỉo jebi ju. 
2#Nitori ninu ohun pipo ni gbogbo wa nạì ¡ 
se. Bi enikan kò ba gì ¡ se ninu òrọ, on na lỉ 
eẹni pipé, on li o sỉ le kó gbogbo ara nỉ ijanu. 
3 Bi a bá sỉ ñ ijanu bò ẹsin li enu, ki nwon ki 
o le gbó tỉ wa, gbogbo ara wọn lỉ awa sỉ nyi 
kiri pẹlu. 
4 Kiyesi awon okò pẹlu, bị nwọn tỉ tobi to 


s79 


nì, tỉ a sỉ nữ owo cfuữu lile gbá kiri, itokò ke— 


eniti ntó okò. 

5 Bệ pẹlu li ahon jẹ èya kekere, o sỉ niọnnu 
ohun nla. Wo igi nla tỉ iná kekere nsun jóna! 

§ Tná sỉ ni ahón, aiye èse sỉ nỉ: li arin awon 
èya ara wa, li ahon tỉ mba gbogbo ara jé tỉ o 
sỉ nưnabo ipa aiye wa; orun apädi sỉ ntinabo 
on na. 

7TNitori olukuluku ẹda eranko, ati tỉ eiye, 
ati tỉ ejò, ati tỉ ohun tỉ mbe li okun, lỉ a ntủ 
loju, tỉ a sỉ tỉ tù loju lati ọwo ẹda enia wá. 

8 Sugbọn ahọn li enikeni kò le tù loju; ohun 
buburu alaigboran nỉ, o kủún fun oró iku tỉ 
ipa-ni. 

9 On lỉ awa fi nyìn Oluwa ati Baba, on lỉ a sỉ 
fi mbủ enia, tỉ a đá li aworan Olorun. 

19 Lati enu kanna nỉ iyìn ati ẽbủ ti njade. 
Enyin ará mỉ, nkan wonyi kò yẹ kỉ o rỉ bệ. 

11 Orisun a ha mã sun omi tutủ ati omiró 
jade lati ojusun kanna wá bỉ? 

12 Enyin arả mi, igi opoto ha le so eso olifñ 
bỉ? tabi ajara le so eso opoto? bệlỉ orisun kan 
kò le sun omiró ati omi tutủ. 

13Tali o gbón tỉ o sỉ ni imò ninu nyin? e jẹ 
kỉ o ñi isẹ rè hàn nipa ìwa rere, nipa ìwa tutủ 
tỉ ogbọn. 

14 Sugbọn bị enyin ba ni owủ kikorò ati lja 
li okàn nyin, ẹ máse sefẻfe, ẹ má sỉ seke sỉ 
otito. 

15 Ogbón yi kỉ ise eyiti o tỉ oke sokale wá, 
sugbon tỉ aiye nỉ, tỉ ara nỉ, tỉ emí èsu nì. 

18 Nitori ibiti owd on 1ja bá gbẻ wà, nibè ni 
Tudurudu ati isẹ buburu gbogbo wà. 

1? Sugbọn ogbón tỉ o tỉ oke wá, a kó mó, a 
sỉ ni alafia, a ni ipamora, kì isí isoro lati bè, a 
kủn fun ãnu ati fun eso rere, li aisỉ ègbè, ati 
lalsi agabagebe. 

18 Eso ododo li a ngbìn li alafia fun awon tỉ 
ngỉsẹ alafia. 


1NIBO nỉ ogun tỉ wá, nibo nỉ ija sỉ tỉ wá 

larin nyin? lati inu eyi ha ko? lati inu ife— 
kufẹ ara nyin, tỉ njagun ninu awon èya-ara 
nyin? 

2 Enyin nfẹ, ẹ kò sỉ ni: enyin npa, e sỉ nạe 
llara, ẹ kò sỉ le ni: enyin njà, ẹnyin sỉ njagun; 
ẹ ko nỉ, nitoriti enyin kò bère. 

3 Enyin bère, ẹ kò sỉ ri gbà, nitoriti enyin sì 
1 bère, ki ẹnyin ki o le lò o fun ifekufe ara 
nyin. 

4Enyin pangaga okunrin, ati pansaga 
obinrin, ẹ kò mò pe ìbaré aiye ìsọtá Olorun 


JAKOBU 3—5 
nỉ? nitorina enikeni tỉ o ba fẹ lati jé orẹ aiye đi 
tá Olorun. 

5 Enyin sebi iwe-mimó sọ lasan pe, Emí tỉ 
o f sinu wa njowu gidigidi lori wa? 

§ Sugbọn o nfunni lỉ ore—ofe sỉ ¡. Nitorina li 
o se wipe, Olorun kọ oju ija sỉ awon agberaga, 
sugbọn o ñ ore-ofe fun awon onirele okàn. 

?Nitorina ẹ tẹriba fun Olorun. E kọ oju ïja 
sỉ Èsu, on ó sỉ sá kuro lọdọ nyin. 

8E sunmọo Olorun, on o sỉ sunmọ nyin, Ẹ 
Wwè owó nyin mó, enyin clese; ẹ sỉ se ọkàn 
nyin ni mimó, enyin oniye meji. 

® Ki inu nyin kỉ o baje, kỉ ẹ sỉ gbàwe, kỉ ẹ sỉ 
mã sokun: ẹ jẹ kỉ erín nyin kỉ o di àwe, ati ayÒ 
nyin ki o di ikãnu. 

19 E rè ara nyin sile niwaju Oluwa, on o sỉ 
gbé nyin ga. 

11 Ará, ẹ máse sòrọ ibi sỉ ara nyin. Eniti o 
ba nsòrọ ibi sỉ arakunrin rè, tỉ o sỉ ndá ara— 
kunrin rè lẹjo, o nsòrọ ibi sỉ oñn, o sỉ ndá oñn 
lẹjo; sugbọn bi iwo ba ndá oñn lẹjo, iwo kì ise 
oluse oñn, bikose onidajo. 

12Olofin ati onidajo kansoso nỉ mbẹ, ani 
ẹnìti ó le gbala tỉ o sỉ le parun; sugbọn tani 
iwo tỉ ndá ẹnikeji rẹ lẹjo? 

13E wá nisisiyi, enyin tí nwipe, Loni tabi 
lọla awa ó lọ sỉ iu bayi, a o sỉ se odủn kan 
nỉbẹ, a o sỉ sòWo, a o sỉ jèT€: 

14 Nigbati enyin kò mộ ohun tỉ yio hủ lọla. 
Kili emí nyin? Ikũku sá ni nyin, tỉ o hản nigba 
điẹ, lẹhinna a sỉ tủka lọ. 

15 Eyi tỉ ẹ bá ñ wipe, bi Oluwa ba fẹ, awa o 
Wà lãye, a o Sỉ se eyi tabi eyini. 

18 Sugbọn nisisiyi ẹnyin nseféfe ninu ifon— 
nu nyin: gbogbo irủ iseféfe bệ, ibi ni. 

17? Nitorina eniti o ba mò rere i§e tỉ kò sỉ se, 
èsẹ nỉ fun u. 


1E wá nisisiyi, enyin olorò, ẹ mã sokun 
kỉ ẹ sỉ mã pohunréré ẹkun nỉitori òsi tỉ 
mbòwá ta nyin. 
2 Orò nyin dibaje, kòkoro sỉ tỉ jè asọ nyin. 
3 Wura on fadaka nyin diparà; iparà wọn nỉ 
yio sỉ se eleri sỉ nyin, tỉ yỉo sỉ jẹ eran ara nyin 
bi iná. Enyin ti kó isura jo dè ojo ikebin. 
4Kiyesi i, òya awọon alagbase tỉ nwọn tỉ se 
ikore oko nyin, eyiti ẹ kò san, nke rara; ati 
igbe awon tỉ o se ikore sỉ tỉ wọo inu eti Oluwa 
awon omo-ogun. 
5 Enyin tí jẹ adùn li aiye, ẹnyin sỉ tỉ ñ ara 
nyin fun aiye jije; enyin tỉ bó li ojọ pipa. 
®§ Enyin tỉ da ẹbi fun olododo, ẹ sỉ tỉ pa a; on 
kò kọ oju ïja sỉ nyin. 


I.PETERU 1 

TNitorina ará, ẹ mu sũru tỉti đi ipadawa 
Oluwa. Kiyesi ¡, àgbẹ a mã reti eso iyebiye tỉ 
ilẹ, a sỉ mu sũru de e, titi di igbà akorò ati 
aròkuro ờjo. 

8 Enyin pẹlu ẹ mu sũru; ẹ ñ okàn nyin balè: 
nitori ipadawa Oluwa kù sỉ dẹdẹ. 

9 E máse kùn sỉ omonikeji nyin, ará, kỉ a má 
bã đá nyin lẹbi: kiyesi ¡, onidajo duro li ẹnu 
ilekun. 

19 Ará mi, ẹ ñ awon woli tỉ o tỉ nsòro li 
oruko Oluwa se apere ìya jije, ati sũru. 

11 Sawò o, awa a mã kà awon tỉ o farada ìya 
sỉ ni ibukún. Enyin tỉ gbó tỉ sũru Jobu, enyin 
Sỉ ri igbehin tỉ Oluwa se; pe Oluwa kún fun 
lyónu, o sỉ nỉ ãnu. 

12 Sugbọn jù ohun gbogbo lọ, ará mi, ẹ 
máse búra, iba se iñ orun búra, tabi ilẹ, tabi 
ibura-kibura miran: sugbọn je kỉ bệni nyin je 
bệni; ati bệkọ nyin jẹ bệko; ki ẹ má bã bó sinu 
ẹbi. 

13Inu enikẹni ha baje ninu nyin bi? je ki o 


880 


gbadura. Inu ẹnikeni ha dùn? je kỉ o korin 
mimó. 

14 Enikeni se aisan nỉnu nyin bỉ? ki o pè 
awon àgba ijo, ki nwọn sỉ gbadura sori rè, kỉ 
nwon ñ oróro kùn u lỉ oruko Oluwa: 

15 Adura igbagbó yio si gbà alaisan na là, 
Oluwa yio sỉ gbé e dide; bỉ o ba sỉ se pe o tỉ 
dèsẹ, a o dari jì i. 

18 E jewo èse nyin fun ara nyin, kỉ ẹ sỉ mã 
gbadura fun ara nyin, kỉ a le mu nyin larada. 
lsẹ tỉ adura olododo nse lỉ agbara pupọ. 

17 Enia oniru ìwa bỉ awa nỉ Elijah, o gbadu— 
ra gidigidi pe ki ojo kỉ o máse rò, ojo kò sỉ rò 
sori ilẹ fun odún mẹta on osù mẹfa. 

18 O sỉ tún gbadura, orun sỉ tún ròjo, ilẹ sỉ 
So eSo rTè jade. 

19 Ará, bi ẹnikeni ninu nyin ba sìna kuro 
ninu otito, tỉ enikan sỉ yi ¡ pada; 

29 Je kỉ o mộ pe, eniti o ba yi elẹsẹ kan pada 
kuro ninu ìsina rè, yio gbà ọkàn kan là kuro 
lọwọ ikú, yỉo sỉ bò òpolọpọ èsẹ mọle. 


EPISTELI IKINI TI 


PETERU 


SI ENIA GBOGBO 


1 1PETERU, Aposteli Jesu Kristi, sỉ awon 
ayanfe tỉ nẹe atipo tỉ nwọn tuka kiri sỉ 
Pontu, Galatia, Kappadokia, Asia, ati Bitinia, 

? Gẹge bỉ ìmọtelẹ Olọrun Baba, nipa isọdi— 
mimó Emí, sỉ igboran ati ibuwón èje Jesu 
Kristi: Ki ore-ofe ati alafia ki o mã bỉ si ¡ fun 
nyin. 

3 Olubukún 1i Olorun ati Baba Jesu Kristi 
Oluwa wa, Eniti o tún wa bí, gẹge bi òpolopọ 
anu rè, sỉnu ireti ãye nipa ajinde Jesu Kristi 
kuro ninu okú, 

4Sinu ogún aidibaje, ati ailabawon, ati eyi 
tỉ kì isá, tỉ a tỉ ñ pamó li orun đè nyin, 

5 Enyin tỉ a npamó nipa agbara Olorun nipa 
igbagbó sỉ igbala, tỉ a mura lati ñhàn nỉ igba 
ikehin. 

8 Ninu eyiti enyin nyộ pipo, bỉ o tiẹ se pe 
nỉsisiyi fun igba điẹ, niwonbi o tỉ yẹ, a tỉ fñ 
òpolopo idanwo bà nyin nỉnu je: 

TKi idanwò igbagbó nyin, tỉ o nỉ iye lori jù 
'Wura tỉ isegbe lọ, bỉ o tile se pe iná li a ñ ndán 
a Wwò, kỉ a le ri ¡ fun iyìn, ati olá, ati ninu ogo 
ni igba ifarahàn Jesu Kristi: 


8 Eniti enyin fẹ lairi, eniti ẹnyin gbagbo, bỉ 
o tile sepe ẹ kò ri ¡ nisisiyi, enyin sỉ nyo ayò tỉ 
a kò le ñi ẹnu so, tỉ o sỉ kun fun ogo: 

3 Enyin sỉ ngbà opin igbagbó nyin, anli igbala 
gkàn nyin; 

10 Igbala tỉ awon woli wadi, tỉ nwon sỉ wá 
jinle, awon tỉ nwọon sọ asotele tỉ ore-ofe tỉ 
mbò fun nyin: 

1INwọn nwadi igba wo tabi irú sã wo nỉ 
Emi Kristi tỉ o wà ninu wọn ntóka sỉ, nigbati o 
jcri ìya Kristi telẹ ati ogo tỉ yio tẹlé e. 

12Awon eniti a ñhàn fun, pe kì ise fun 
awon tỉkarawon, bikose fun awa nỉ nwọn se 
iranse ohun wonni, tỉ a ròhin fun nyin nisisi— 
yỉ, lati ọdọ awọon tỉ o tỉ nWwãsu ihinrere fun 
nyin pẹlu Emí Mimó tỉ a rán lati orun wá; 
ohun tỉ awon angeli nfẹ lati wò. 

13 Nitorina ẹ di okàn nyin li amure, ẹ mã 
wa li airekoja, kỉ ẹ sỉ mã reti ore—-ofe nì tỉti de 
opin, eyiti a nmu bò fun nyin wá ni igba ifa— 
rahàn J]esu Kristi: 

14 Bị awon eleti omọ, lỉ aiñi ara nyin dásà bỉ 
ifekufe atijo ninu aimò nyin: 


881 


15Supbọn gẹgẹ bỉ Eni tỉ o pè nyin tỉ je 
mimó, bệni ki enyin na sỉ jẹ mimó ninu ìwa 
nyin gbogbo: 

16 Nitori a tỉ kọ ọ pe, E jẹ mimó; nitoriti mo 
je mimó. 

1? Bi enyin ba sỉ nkepè Baba, eniti nse idajo 
gege bỉ ise olukuluku, li aise ojusaju enia, 
mã lo igba atipo nyin nỉ ìbẹru: 

18 Niwonbi enyin tỉ mò pe, a kò ñ ohun tỉ 
idibaje rà nyin pada, bi fadaka tabi wura, kuro 
niỉnu ìwa asan nyin, tỉ enyin tỉ jogun lati odọ 
awon baba nyin, 

19Bikose èjẹ iyebiye, bi tỉ odo-agutan tỉ 
kò li abuku, tỉ kò sỉ li abawon, ani èje Kristi; 

20 Eniti a tỉ mò tẹlẹ nitõto saju ipilese aiye, 
sugbọn tỉ a fihan nỉ igba ikehin wonyi nitori 
nyin, 

?! Ani enyin tỉ o tỉ ipase rè gbà Olorun gbó, 
ẹniti o jí ¡ đide kuro nỉnu okú, tỉ o sỉ fi ogo fun 
u; ki igbagbó ati ireti nyin ki o le wà lọdọ 
Olorun. 

22 Niwonbi enyin tỉ wè okàn nyin mó nipa 
ìgboran nyin sỉ otito nipa Emí sỉ ifẹ ará tỉ kò li 
ètan, ẹ fe omọnikeji nyin gidigidi lati okàn 
Wá. 

23Bi a tỉ tun nyin bỉ, kì ise lati inu irú tỉ 
idibaje wá, bikose eyiti ki idibaje, nipa òrọ 
Olorun tỉ mbe lãye tỉ o sỉ đuro. 

24 Nitoripe gbogbo eran ara dabi koriko, ati 
gbogbo ogo rè bỉ itanná koriko. Koriko a mã 
gbẹ, itanná rè a sỉ rè sile: 

25 Sugbon òro Oluwa duro tỉti lai. Òro yi na 
sỉ ni ihinrere tỉ a wãsu fun nyin. 

2 1NITORINA e ñ arankàn gbogbo lele li 
apakan, ati ètan gbogbo, ati agabagebe, 
ati ilara, ati sisọ òrọ buburu gbogbo. 

2 Bi omo~owo titun, ki ẹ mã fẹ wàra tỉ Emí 
na eyiti kò li ètan, ki enyin kỉ o le mã tỉ ipasẹ 
rè dàgba sỉ igbala, 

3 Bi enyin ba tỉ tó ọ wò pe, olõre li Oluwa: 

#Eniti enyin ntò bò, bỉ sỉ okuta ãye, tỉ a tỉ 
owó enia kò sile nitõto, sugbọn lọdọ Olorun, 
àsayan, iyebiye, 

5Enyin pẹlu, bỉ okuta ãye, lỉ a kọ ni ile 
emí, alufa mimó, lati mã ru ẹbọ ẹmí, tỉ ise 
itewogbà lọdọ Olorun nipa Jesu Kristi. 

8 Nitori o mbẹ ninu iwe-mimó pe, Kiyesi i, 
Mo ïi pàtaki okuta igunle, àsayan, iyebiye, lele 
ni Sioni: eniti o ba sỉ gbà a gbó oju ki yio tỉ ¡. 

TNitorina fun eẹnyin tỉ o gbagbó, ola nỉ: 
sugbọn fun awon tỉ kò gbagbó, okuta tỉ awon 
omole kò sile, on na lỉ o di pàtaki igunle, 


I.PETERU 1, 2 
8 Ati pẹlu, okuta idigbolu, on apata ikosè. 
Nitori nwon kose nipa sise aigboran sỉ orọ na 
nỉnu eyiti a gbé yàn wọn sỉ pẹlu. 

9 Sugbọn enyin nỉ iran tỉ a yàn, olu-alufa, 
orilẹ-ède mimó, enia òtọ; kỉ enyin ki o le fï 
gia nla eniti o pè nyin jade kuro ninu òkun— 
kun sinu imole iyanu rè hàn: 

19 Enyin tỉ kì ise enia nigbakan rí, sugbọn 
nỉsisiyi enyin di enia Olorun, enyin tỉ kò tỉ ri 
ãnu gbà rỉ, sugbọn nisisiyi ẹ tỉ ri ãnu gbà. 

11 Olufe, mo bè nyin, bỉ alejò ati bi èro, lati 
fà sehin kuro ninu ifekufe ara, tỉ mba okàn 
jagun; 

12 Ki ìwa nyin larin awon Keferi kí o dara; 
pe, bỉ nwọn tỉ nsòro nyin bỉ oluse buburu, 
nipa isẹ rere nyin, tỉ nwọon o mã kiyesi, kỉ 
nwon kỉ o le mã yìn Olorun logo li ojo iIbewo. 

13 E mã tẹriba fun gbogbo ìlana enia nitori 
tỉ Oluwa: ibãse fun oba, bỉ fun olori; 

14 Tabi fun awon bãlẹ, bỉ fun awon tỉ a rán 
lati odọ rè fun igbesan lara awon tỉ nạe bubu— 
Tu, ati fun iyìn awon tỉ nse rere. 

15 Bệ sá ni ife Olorun, pe ni rere ise, kỉ ẹ le 
dá òpe awon wère enia lẹkun: 

16 Bỉ omnira, laisi lo omnira nyin fun ohun 
bibo arakàn nyin mọlẹ, sugbọn bi erú Olorun. 

1? E bòwo fun gbogbo enia. E fẹ awon ará. 
Ẹ bẹru Olorun. Ẹ bòwo fun ọba. 

18 Enyin omọ-òdọ, ẹ mã tẹriba fun awon 
oluwa nyin pẹlu iberu gbogbo; kỉ ise fun 
awon eni rere ati oniwa tutu nikan, sugbọn 
fun awon onrorò pẹlu. 

19 Nitoripe eyi ni ìtewogba, bi enia ba fi ori 
tì ibanuje, tỉ o sỉ njìya laitó, nitori okàn rere sỉ 
Olorun. 

29 Nitori ogo kili o jẹ, nigbati ẹ ba sè tỉ a sỉ 
lù nyin, bi ẹ ba fi sũru gbà a? sugbọn nigbati 
ẹnyin ba nạe rere; tỉ ẹ sỉ njiya, bi enyin ba fi 
sũru gbà a, eyi ni itewogbà lọdọ Olorun. 

21 Nitori inu eyi li a pè nyin sỉ: nitori Kristi 
pẹlu jìya fun nyin, o ñ apere sile fun nyin, ki 
enyin kỉ o le mã tò ipase rè: 

22 Eniti kò dẹsè, bẹni a kò sỉ ri arekereke lì 
ẹnu rè: 

23 Eni, nigbati a kegan rè, tỉ kò sỉ pada kẹ— 
gan; nigbati o jiya, tỉ kò sỉ kilo; sugbọn o ñ 
òran rè le ẹniti nge idajo ododo lọwo: 

24 Eniti on tỉkararè fi ara rè rù èsẹ wa lori 
igi, pe ki awa kỉ o le đi okú sỉ èsẹ kỉ a sỉ đi ấye 
sỉ ododo: nipa ìnà eniti a mu nyin larada. 

25 Nitori enyin tỉ nsako lọ bỉ agutan, sugbọn 
nỉsisiyi enyin pada sỉ ọdọ Oluso-agutan ati 
Bisopu okàn nyin. 


IL.PETERU 3, 4 

3 !BỆ gẹgẹ, enyin aya, ẹ mã tẹriba fun 
awon okọo nyin; pe, bi enikeni bá tilẹ nạe 

aigboran sỉ òrọ na, ki a lè jere wọn li aisoro 

nipa ìwa awon aya wọn, 

2 Nigbati nwọn ba nwò ìwa rere tỉ on tỉ èru 
nyin: 

3Osó eniti kỉ o má je osó ode, tỉ irun điđì, 
ati tỉ wura lilo, tabi tỉ asọ wiwÒ; 

4Sugbọn ki o jẹ tỉ ẹniti o farasin li okàn, 
nỉnu òsó aidibaje tỉ ẹmí irele ati ẹmí tutù, 
eyiti ise iyebiye niwaju Olorun. 

5Nitori bayi li awon obinrin mimó igbãni 
pelu, tỉ nwọn gbẹkele Olorun, fi se ara wọn li 
Òsó, nwọn a mã teriba fun awon okọ tỉiwon. 

5 Gẹgẹ bỉ Sara tỉ gbó tỉ Abrahamu, tỉ o npè 
e li oluwa: omobinrin eniti enyin ise, bi enyin 
ba nạe rere, tỉ ohunkohun kò sỉ dẹruba nyìn. 

7 Bệ gẹge cnyin ko, ẹ mã ñi oye bá awon 
aya nyin gbé, ẹ mã ñi ola fun aya, bỉ ohun èlo 
tỉ kò lagbara, ati pẹlu bi ajumo—jogun ore-ofe 
ìye; ki adura nyin ki o má bã ni ìdena. 

81akotan, ki gbogbo nyin se oninu kan, ẹ 
mã ba ará nyin kẹdun, ẹ nỉ ifẹ ará, ẹ mã se 
ìyonú, ẹ ni emí irele. 

3E máse ñ buburu san buburu, tabi fi ẽbú 
san ẽbú; sugbọn kàka bệ, ẹ mã súre; nitori 
eyi lï a pè nyin sỉ, kỉ enyin ki o le jogún ibu— 
kún. 

10 Nitori, Eniti yio ba fẹ ìye, tỉ yio sỉ ri ojo 
rere, kỉ o pa ahon rè mó kuro ninu ibi, ati ète 
Tệ kuro nỉ sisọ orọ ètan: 

T1 Ki o yà kuro nỉnu ibi, kỉ o sỉ mã se rere; 
kỉ o mã wá alafña, kỉ o si mã lepa rè. 

12 Nitori oju Oluwa mbe lara awon olodo~ 
đo, etí rè sỉ sí sỉ eẹbẹ wọn: sugbọn oju Oluwa 
nwo awon tỉ nạe buburu. 

13 Tani yỉo sỉ se nyin nỉ ibi, bi ẹnyin ba jẹ 
onítara sỉ ohun rere? 

14 Sugbọn bỉ enyin ba jìya nitori ododo, alafia 
nỉ:  máse bẹru wọn, kỉ ẹ má sỉ se kọminu; 

15 Sugbọn ẹ bòwo fun Kristi bi Olưwa lọkan 
nyin: kỉ ẹ sỉ mura tan nigbagbogbo lati dá 
olukuluku lohùn tỉ mbere ireti tỉ o mbẹ ninu 
nyin, sugbọn pẹlu ọkàn tutù ati ìberu. 

16Ki ẹ mã nỉ cri-okàn rere, bỉ nwọn tỉ 
nsòro nyin nỉ ibi, ki oju kỉ o le tỉ awon tỉ nkẹ— 
gan iwa rere nyin nỉnu Kristi. 

1? Nitori o san, bỉ o bá jẹ ifẹ Olorun, kỉ ẹ 
j]ya fun rere ise jù fun buburu ise lọ. 

18 Nitoriti Kristi pelu jìya lệkan nitori èsẹ wa, 
olõto fun awon alaisõto, kỉ o le mu wa de ođọ 
Olorun, eniti a pa ninu ara, sugbọn tỉ a sọ di 
ãye ninu ẹmí: 


882 


18Ninu eyiti o lọ pẹlu, tỉ o sỉ wãsu fun 
awon emií ninu tubu: 

29 Awon tỉ o se alaigboran nigbakan, nigbati 
sũru Olorun duro pẹ nỉ sã kan ni ojo Noa, 
nigbati nwọn ñ nkàn okò ninu eyiti à gba 
okàn die là nipa omi, eyini ni eni mẹjo; 

?1 Apere eyiti ngbà nyin là nisisiyi pẹlu, ani 
baptismu, kì ise ìwẹ ếri tỉ ara nù, bikose 
idahùn okàn rere sipa Olorun, nipa ajinde 
Jesu Kristi: 

?2 Eniti o tỉ lọ sỉ orun, tỉ o si mbe li oọwó 
otún Olorun; awon angeli, ati awon ololá, ati 
awon alagbara sỉ nteriba fun. 


1NIẸ bi Kristi ti jya fun wa nipa tỉ ara, irú 
inu kanna nỉ ki enyin fi hamora: nitori 
eẹniti o ba tỉ jìya nipa tỉ ara, o tỉ bó lọwo èse; 

?Ki enyin kỉ o máse ñ ìgba aiye nyin iyokù 
Wà nỉnu ara mó sỉ ifekufe enia, bikose sỉ ifẹ 
Olorun. 

3Nitori igba tỉ o tỉ koja tỉ to fun sise ife 
awon keferi, rinrìn ninu iwa wobia, ifekufe, 
oti amupara, ìrède oru, kiko ẹgbẹ omuti, ati 
ìborisa tỉ ise ohun irira. 

4 Eyi tỉ o yà wọn lẹnu pe ẹnyin kò ba wọn 
súré sỉnu iru asejù iwa wobia wọn, tỉ nwọn sì 
nsọrọo nyin ni buburu, 

5 Awon eniti yio jihin fun eniti o mura ati 
se idajo ãye on okú. 

SNitori eyi lỉ a sá se wasu ihinrere fun 
awon okú, kỉ a le se idajo wọon gegẹ bỉ enia 
nipa tỉ ara, sugbọn kỉ nwọn kỉ o le wà lãye sỉ 
Olorun nipa tỉ ẹmí. 

? Sugbọn opin ohun gbogbo kù sỉ dèdẹ: ni— 
torina ki eẹnyin ki o wà li airekoja, kỉ ẹ sỉ mã 
§Ọra ninu ađura. 

8 Jù gbogbo rè lọ, ẹ ni ifẹ tỉ o gbóna larin ara 
nyin: nitori ifẹ ni mbò òpolopọ èsẹe mọlẹ. 

9 E mã se ara nyin li alejÒ laisi ikùn sỉnu. 

10 Bỉ olukuluku tỉ ri èbun gbà, bệni ki ẹ mã 
se ipinfunni rè larin ara nyin, bỉ iriju rere tỉ 
onirũru ore-ofe Olorun. 

11Bi enikẹeni ba nsòrọ, kỉ o mã sọ bỉ òrọ 
Olorun; bi ẹnikẹeni ba nạe ise iranse, kỉ o se e 
bỉ agbara tỉ Olorun ñfun u: ki a le mã yìn 
Olorun logo li ohun gbogbo nipa Jesu Kristi, 
eniti ogo ati ìjoba wà fun lai ati lailai. Amin. 

12 Olufe, ẹ máse ka idanwò iná tỉ mbe larin 
nyin eyiti o đe sỉ nyin lati dan nyin wò bỉ eni~ 
pe ohun àjeji li o de bá nyin: 

13 Sugbọn niwonbi enyin tỉ jẹ alabapin lya 
Krist, ẹ mã yò, ki enyin kỉ o le yò ayò pipo 
nigbati a ba ñ ogo rè hàn. 


s83 


14 Bi a ba ngàn nyin nitori oruko Kristi, ẹni 
ibukun ni nyin; nitori Emí ogo ati tỉ Olorun 
bà le nyin: nipa tiwon nwọn nsòrọ rè nỉ ibi, 
sugbon nipa tinyin a nyìn ¡ logo. 

15 Sugbon ẹ má je ki ẹnikeni ninu nyin ki o 
jya bi apania, tabi bi olè, tabi bi oluse-bubu— 
ru, tabi bi eniti ntojubo òran elormiran. 

16 Sugbon bỉ o ba jìya bi Kristiani, ki oju ki o 
máse tì ¡; sugbọn ki o kuku yìn Olorun logo ni 
oruko yi. 

1? Nitoriti ìgba na de, tỉ idajo yio bère lati 
ile Olorun wá: bỉ o ba sỉ tète tỉ odọ wa bère, 
opin awon tỉ kò gbà ihinrere Olorun gbó yÌo 
ha tỉ ri? 

18 Biobasepe agbara káka li a ñ gba olododo 
là, nibo ni alaiwà—bi-Olorun on elese yio gbé 
yọju sĩ? 

19 Nitorina e je ki awon tỉ njìya gege bi ifẹ 
Olorun, fñ okàn wọn le e lọwo pẹlu ni rere 
ise, bỉ ẹnipe fun Elẹda olõtọ. 


1 AWON alàgba tỉ mbẹ lãrin nyin ni mo 
bè, emi eniti ise alàgba bi enyin, ati eleri 
ìya Kristi, ati alabapin ninu ogo tỉ a o ñhàn: 

2 E mã tọoju agbo Olorun tỉ mbe lãrin nyin, ẹ 
mã bojuto o, kì ise afipáse, bikose tifetife; bẹni 
ki ise orọ ère ijekuje, sugbọn pẹlu okàn tỉ o 
mura tan. 

3Bếni ki ise bi ẹniti nlo agbara lori jjọ, 
sugbọn ki ẹ se ara nyin li apere fun agbo. 


I.PETERU 1 
#Nigbati olori Oluso-agutan ba sỉ ñ ara 
hàn, enyin ó gbà ade ogo tỉ kì isá. 

5Bẽ pẹlu, enyin ipệre, ẹ tẹriba fun awon 
àgba. Ani, gbogbo nyin, ẹ mã tẹriba fun ara 
nyin, ki ẹ sỉ ñ irele wÒ ara nyin li aso: nitori 
Olorun kọ oju ija si awon agberaga, sugbọon © 
nñ ore-ofe fun awon onirele. 

5 Nitorina e rè ara nyin silẹ labe ọwó agbara 
Olorun, ki on ki o le gbé nyin ga li akokò. 

7E mã kó gbogbo aniyan nyin le e; nitoriti 
on nse itoju nyin. 

8E mã wà li airekoja, ẹ mã sọra; nitori Èsu, 
otá nyin, bi kiniun tỉ nke ramuramu, o nrìn 
kãkiri, o nwá eniti yio paje kiri: 

3 Eniti ki enyin ki o kọ oju ïja sỉ pẹlu idu— 
Tosinsin ninu igbagbó, ki enyin ki o mò pe ìya 
kanna ni awọon ara nyin tỉ mbe ninu aiye nịẹ. 

10 Olorun ore-ofe gbogbo, tỉ o tỉ pè nyin 
sinu ogo rè tỉ kò nipẹekun ninu Kristi Jesu, 
nigbati enyin ba tỉ jìya diẹ, On tikarãre, yio sỉ 
se nyin li asepé, yio f esẹ nyin mule, yio fun 
nyin l¡ agbara, yio ñ idi nyin kale. 

11 Tirè li ogo ati agbara titi lailai. Amin. 

12 Nipa Silfanu, arakunrin wa olõto gẹgebi 
mo ti ka a sỉ, ni mo kọwe kukuru si nyin, tỉ 
mo nghà nyin niyanju, tỉ mo sỉ njeri pe, eyi ni 
otito ore-ofe Olorun: ẹ đuro sinsin ninu rè. 

13]jo tỉ mbẹ ni Babiloni, tỉ a yàn pẹlu nyin, 
kí nyin; bệ si ni Marku oọmọ mi pẹlu. 

14 E fi ifenukonu ifẹ kí ara nyin. Amin. 


EPISTELI EKEJI TI 


PETERU 


SI ENIA GBOGBO 


1SIMONI Peteru, iranse ati Aposteli 
]esu Kristi, sĩ awon tỉ o tỉ gbà irú iyebiye 
igbagbó kanna pẹlu wa, ninu ododo Olorun 
wa ati tỉ Jesu Kristi Olugbala: 
?2Ki ore—-ofe ati alafia ki o mã bisi ¡ fun nyin 
ninu ìmọo Olorun, ati tỉ Jesu Oluwa wa, 
3Bi agbara rè bi Olorun tỉ fun wa li ohun 
gbogbo tỉ ise tỉ ìye ati tỉ ìwa-bi-Olorun, nipa 
ìmo eniti o pè wa nipa ogo ati olanla rè: 
4Nipa eyiti o tỉ ñ awon ileri rè tỉ o tobi 
pupo tỉ o sỉ se iyebiye fun wa: pe nipa iwonyi 
ni ki enyin ki o le đi alabapin ninu ìwa Olọ— 
run, nigbati enyin bá ti yọ kuro ninu ibaje tỉ 
mbe ninu aiye nipa ifekufe. 


5Ati nitori eyi nã pãpã, ẹ mã se aisimi 
gbogbo, ẹ fñi ìwarere kún igbagbó, ati ìmọ kún 
Ììwarere; 

5 Ati airekoja kún ìmo; ati sũru kún aireko— 
ja; ati ìwa—-bi-Olorun kún sũru; 

7? Ati ife omọonikeji kún ìwa-bi-Olorun; ati 
ifeni kún ife omonikeji. 

8Nitori bi enyin bá ni nkan wonyi tỉ nwọn 
bá sỉ pò, nwọn kì yio je ki ẹ se òlẹ tabi alaileso 
ninu ìmọ Oluwa wa Jesu Kristi. 

#Nitori ẹniti o ba se alaini nkan wonyi, o 
foju, kò le riran li òkẽre, o sỉ tỉ gbagbé pe a tỉ 
wè on nù Kkuro ninu èse rè atijo. 

10 Nitorina, ará, ẹ tubọ mã se aisimi lati sọ 


I.PETERU 1, 2 
Ìpe ati yiyàn nyin di dajudaju: nitori bi enyin 
ba nẹe nkan wonyi, enyin kì yio kose lai. 

T1 Nitori bayi li a ó pese fun nyin lọpolopo 
lati wọ ïjoba ainipekun tỉ Oluwa ati Olugbala 
wa Jesu Kristi. 

12 Nitorina emi ó mã mưra lati mã mu nkan 
wonyi wá sỉ iranti nyin nigbagbogbo bỉ ẹnyin 
tilẹ tỉ mò wọn, tỉ esẹ nyin sỉ mưie niỉnu otito tỉ 
enyin ni. 

13 Emi sỉ rò pe o yẹ, niwon igbati emi ba 
mbe ninu agó yỉ, lati mã ñ iranti rủ nyin soke; 

14 Bi emi tỉ mò pe, bibó agó mi yi silẹ kù sỉ 
đẹde, ani bi Oluwa wa Jesu Kristi tỉ fïhàn mi. 

15 Emi o sỉ mã sãpọn pẹIu, kỉ enyin kỉ o le mã 
ranti nkan wonyi nigbagbogbo lẹhin ikủ mi. 

18 Nitori kỉ ise bỉ eniti ntọ ìtan asan lẹhin tỉ 
a ñ ogbón-kogbọn là sile, li awa fi agbara ati 
wíwá Jesu Kristi Oluwa wa hàn nyin, sugbọn 
cleri olá nla rè li awa ise. 

1? Nitoriti o gbà olá on ogo lati odọ Olorun 
Baba, nigbati irủ ohùn nì fò sỉ ¡ lati inu ogo nla 
na wá pe, Eyi li ayanfe Omo mi, eniti inu mi 
đùn sỉ jojo. 

18 Ohùn yi tỉ o tỉ orun wá li awa sỉ gbó, 
nigbati awa mbẹ pẹlu rè lori òke mimó na. 

19 Awa sỉ ni òro asotele tỉ o fesemule jubếlọ; 
eyii o yẹ ki ẹ kiyesi bi fitila tỉ ntàn ni ibi 
ðkunkun, titi ilẹ yio f mó, tỉ irawo owurò yio sỉ 
yọ lỉ okàn nyin. 

?9 Ki ẹ kó mò eyi, pe kò sỉ òkan ninu asote— 
lẹ inu iwe-mimó tỉ o nỉ itumò ikokọ. 

#1 Nitori asotele kan kò tỉ ipa ifẹ enia wá rỉ; 
sugbọn awon enia nsorọ lati odọ Olorun bỉ a 
tỉ ndari wọn lati ewó Emi Mimó wá. 

2 1 SUGBỌN awon woli eke wà lãrin awon 

enia na pẹlu, gege bỉ awon olukóni eke 
yio tỉ wà larin nyin, awon eniti yio yó mu 
adámo ègbẻ wò inu nyin wá, ani tỉ yio sẻ 
Oluwa tỉ o rà wọn, nwọn o sỉ mu iparun tỉ o 
yara kánkán wá sori ara wọn. 

2 Opolopo nỉ yio sỉ mã tẹle ìwa wobia won; 
nipa awon eniti a o ñ mã sọ orọ-odi sỉ òna 
otito. 

3 Ati ninu ojukòkoro nỉ nwọon o mã ñ nyin 
$e ere je nipa orọ etàn: idajo ẹniti kò falè lati 
gjo ìwa, ìparun wọn kò sỉ tõgbé. 

4Nitoripe bi Olorun kò ba đá awon angeli 
sỉ tỉ nwon sẹ, sugbọn tỉ o sọ wọn sỉ isalẹ orun 
apadi, tỉ o sỉ ñ wọn sinu ogbun òkunkun biri— 
biri awon tỉ a pamó de idajo; 

5 T¡ kò sỉ đá aiye igbãni si, sugbọn o pa Noa 
Pelu awon meje miran mó, oniwasu ododo, 


9884 


nigbati o mu kikun omi wả sori aiye awon 
alaiwà—-bi-Olorun; 

5 Tỉ o sọ awon ilu Sodomu on Gomorra di 6ru, 
nigbati o ñ ifó afobaje đá wọn lẹbi, tỉ o ñ wọn se 
apere fun awon tỉ yio je alaiwà—bi-Olorun; 

7O sỉ yọ Loti olõto, eniti ìwa wobia awon 
enia buburu bà ninu je: 

8(Nitori okunrin olõto nì bỉ o tỉ ngbe ãrin 
Won, tỉ o nri, tỉ o sỉ ngbó, lojojumo nỉ ìwa bu— 
buru wọn mba okàn otito rè jé): 

3 Oluwa mò bỉ ã tỉ íyo awon eni ìwa—bi— 
Olorun kuro ninu idanwo ati bỉ ã tỉ ípa awon 
alaisõto tỉ a njẹ niya mọ đè ojo idajo: 

10 Sugbọn pãpã awon tỉ ntò ara lẹhin ninu 
ifekufe ẽri, tỉ nwon sỉ ngàn awon ijoye, awon 
Òyájủ, ase—tinueni, nwọn kò bèru ati mã sòrọ 
ẹgan sỉ awon oloye. 

11 Beni awon angeli bi nwọn tỉ pò ni agbara 
ati ipả tõ nì, nwọn kò dá wọn lẹjo ègan niwaju 
Oluwa. 

12 Sugbọn awon wonyi, bỉ eranko igbé tỉ kò 
li ero, eranko sa tỉ a đá lati mã mu pa, nwọn 
nsòro ẹgan ninu oran tỉ kò yé wọn; a o pa 
Won run patapata nỉnu ibaje ara wọn. 

13 Nwọn o sỉ jẹ ère aisododo, awon tỉ nwon 
kà a sỉ aiye jije lati mã jẹ adùn aiye lỉ osản. 
Nwọn jẻ abawon ati àbuku, nwọn nịaiye ninu 
asè—ifệ wọn nigbati nwọn ba nịjẹ ase pẹlu nyin; 

14 Awon oloju tỉ o kủn fun pansaga, tỉ kò sỉ 
le dẹkun èse idá; tỉ nàn awon okàn tỉ kò ñ 
ẹsẹ mule jẹ: awon tỉ nwọn nỉ okàn tỉ o tỉ ñ 
ojukòkoro kóra; awon ọmọ ègủn: 

15 Nwọn kò òna tỉ o tó silẹ, nwọn sỉ sako lọ, 
nwon tẹle òna Balaamu oọmọ Beori, ẹniti o fe— 
ràn ère aisododo; 

16 Sugbọn a ba a wi nỉitori irekoja rè: odi 
kẹtekete fi ohùn enia sòrọ, o sỉ ñ opin sỉ were 
WOoÏI na. 

17 Awon wonyïi nỉ kanga tỉ kò li omi, ikũku 
tỉ efũifu ngbá kiri; áwon eẹniti a pa òkunkun 
biribiri mó de tỉtí lai. 

18 Nitori igbati nwọn ba nsòrọ ihalẹ asan, 
ninu ifekufe ara, nipa wobia, nwọon a mã tan 
awon tỉ nwọn fere má tỉ ibọ tan kuro lọwo tỉ 
nwọn wà nỉnu isina. 

18Nwọon a mã se ileri omnira fun wọn, 
nigbati awon pãpã jẹ erủ idibajé: nitori eniti o 
ba segun eni, on na nỉ isi sọ nỉ di ẹrủ. 

28 Nitori lehin tỉ nwọn ba tỉ yọ tan kuro ninu 
ri aiye, nipa mimò Oluwa ati Olugbala wa Jesu 
Kristi, bi nwon ba sỉ tun ñ ara kó o, tỉ a sỉ segun 
Won, igbehin wọn a buru jù tỉ isaju lọ. 

#1 Nitori ìba san fun wọn, ki nwon kỉ o má 


mò òna ododo, jủ lẹhin tỉ nwọon mò ọ tan, kỉ 
nwon kỉ o yipada kuro ninu ofin mimó tỉ a ñ— 
fun won. 

?2 Owe otito nì se sỉ wọn lara, Ajá tủn pada 
sỉ bì ara rè; ati ẹledẹ tỉ a tỉ wè mó sinu àfọ 


nỉnu erè. 

3 1OLUFE, eyi ni iwe keji tỉ mo nkọ sỉ 
nyin; ninu mejeji na li emi nrủ inu fun— 

fun nyin soke nipa riran nyin leti: 

?Ki enyin kỉ o le mã ranti òrọ tỉ a tỉ ẹnu 
awon woli mimó sọ saju, ati oñn Oluwa ati 
Olugbala wa lati odọ awon aposteli nyin: 

3 Ki ẹ kó mò eyi pe, nigba ojo ikehin, awon 
elegan yio de pẹlu ẹgan wọn, nwọn o mã rin 
nipa ifẹ ara wọn, 

4 Nwon o sỉ mã wipe, Nibo nỉ ileri wÍíwa rè 
gbé wà? lati igbati awon baba tỉ sùn, ohun 
gbogbo nlọ bỉ nwọn tỉ wà rỉ lati ìgba ojo ìwa. 

5SNitori eyi ni nwọn mộmo se aifỆmo, pe 
nipa òro Olorun li awon orun tỉ wà lati ìgba 
atijo, ati tỉ Hẹ yori jade ninu omi, tỉ o sỉ duro 
nỉnu omi: 

5 Nipa eyl tỉ omi bo aiye tỉ o wà nigbana, tỉ 
o sỉ segbe: 

7? Sugbọn awon orun ati aiye, tỉ mbẹ nisisi— 
yi, nipa òrọ kanna li a tỉ tojo bỉ isura fun iná, a 
pa wọn mó dè ojo idajo ati iparun awon alai~ 
wa-bi-Olorun. 

8 Sugbọn, olufe, ẹ máse gbagbe ohun kan 
yỉ, pe ojo kan lọdọ Oluwa bỉ egbèrun odún lỉ 
o Tỉ, ati eẹgbèrun odún bỉ ojo kan. 

9 Oluwa kò ñï ileri rè jafara, bỉ awon elomi— 
ran tỉ ikà a sỉ ijafara; sugbọn o nmu sũru fun 


I..JOHANNU †1 
nyin nitori kò fẹ ki enikeni ki o segbé, bikose 
kỉ gbogbo enia kỉ o wá sỉ ironupiwada. 

10 Sugbon ojo Oluwa mbòwá bỉ olè li oru; 
nỉnu eyi tỉ awon orun yio kợja lọ tỉ awon tỉ 
ariwo nla, ati awon imole oju orun yio sỉ tỉ 
inu oru gbigbona gidigidi di yíyo, aiye ati 
awon isẹ tỉ o wà ninu rè yio sỉ jóna luiu. 

TINjẹ bi gbogbo nkan wonyi yio tỉ yó nì, 
irủ enia wo li ẹnyin iba jẹe ninu ìwa mimó 
gbogbo ati ìwa—-bi-Olorun, 

12 Ki ẹ mã reti, ki sỉ mã mura giri de đide 
gjo Olorun, nitori eyiti awon òrun yio gbiná, 
tỉ nwon yỉo di yíyó, tỉ awon imole rè yio sỉ tỉ 
inu õru gbigbona gidigidi di yíyo? 

13Sugbọn gẹgẹ bỉ ileri rè, awa nreti awon 
orun tỉtun ati aiye titun, ninu eyiti ododo ngbé. 

18 Nitorina, olufe, bỉ enyin tỉ nreti irú nkan 
wonyi, ẹ mura giri, ki a le bá nyin li alafa, li 
ailabawon, ati li ailàbuku li oju rè. 

15 Ki ẹ sỉ mã kà a sỉ pe, sũru Oluwa wa igbala 
nỉ; bỉ Paulu pẹlu, arakunrin wa oluf, tỉ kọwe 
sỉ nyin, gẹgẹ bỉ ọgbón tỉ a fifun u; 

16 Bị o tỉ nsòro nkan wonyi pẹlu ninu iwe 
rè gbogbo; nỉnu eyi tỉ ohun miran tỉ o sòrọ iyè 
nì gbé wà, eyiti awon òpe ati awon alaiduro 
nỉibikan nió, bi nwọn tỉ nió iwe mimó iyoku, 
SỈ iparun ara wọn. 

1? Nitorina enyin olufẹ, bỉ enyin tỉ mò nkan 
wonyi tẹlẹ ẹ mã kiyesara, kỉ a má ba ñi ìsina 
awon enia buburu fà nyin lọ, kỉ ẹ sỉ subu kuro 
nỉ iduro singin nyin. 

18 Sugbon ẹ mã dàgba ninu õre-ofe ati ninu 
ìmọ Oluwa ati Olugbala wa Jesu Kristi; eniti 
ogo wà fun nïsisiyi ati tit lai. Amin. 


EPISTELI IKINI TI 


JOHANNU 


SI ENIA GBOGBO 


1 EYITI o tỉ wà li àtetekose, tỉ awa tỉ gbó, 
tỉ awa tỉ ñ oju wa rỉ, tỉ awa sỉ tỉ tejamọ, tỉ 
gowó wa sỉ tỉ đìmu, niti Orọ ìye; 
2(Ìye na sĩ tỉ farahàn, awa sỉ tỉ ri i, awa sỉ 
njeri, awa sỉ nsọ tỉ ìye ainipekun na fun nyin, 
tỉ o tỉ mbẹ lọdọ Baba, tỉ o sỉ farahàn fun wa;) 
3 Eyiti awa tỉ ri, tỉ awa sỉ tỉ gbó li awa nsọ 
fun nyin, ki ẹnyin pẹlu ki o le nỉ ìdapo pẹlu 
wa: nitõto ìđapo wa sỉ mbẹ pẹlu Baba, ati pẹlu 
Omo rè Jesu Kristi. 


4 Awa sỉ kowe nkan wonyỉ sỉ nyin, ki ayò 
nyin kỉ o le đi kikủn. 

5 Eyi sỉ ni isẹ tỉ awa tỉ gbó lẹnu rè tỉ awa sỉ 
njé fun nyin, pe imole li Olorun, òkunkun kò 
sỉ sí lọdọo rè rara. 

5Bi awa ba wipe awa ní ìdapo pẹlu rè, tỉ 
awa sỉ nrìn ninu òkunkun, awa nseke, awa kò 
SỈ se otito: 

? Sugbon bỉ awa ba nrìn ninu imole, bỉ on tỉ 
mbẹ ninu imolẹ, awa ní ìdapo pẹlu ara wa, 


I.JOHANNU 1—3 
èje Jesu Kris Qmo rệ ni nwè wa nù kuro 
nỉnu ese gbogbo. 

8 Bỉ awa ba wipe awa kò li èsẹ, awa tàn ara 
wa je, otito kò sỉ sỉ ninu wa. 

3 Bỉ awa ba jewo èsẹ wa, olõto ati olododo li 
on lati đari ẹsẹ wa jì wa, ati lati wè wa nù 
kuro ninu aisododo gbogbo. 

19 Bỉ awa ba wipe awa kò dẹsè, awa mu tu lỉ 
eke, òro rệ kò sỉ sỉ ninu wa. 


1ENYIN omọ mị, iwe nkan wonyi ni mo 

kọ sỉ nyin, kỉ ẹ má bã dẹsè. Bi enikeni ba 
sỉ dẹsè, awa nỉ alagbawi lọdọ Baba, Jesu Kristi 
olododo: 

?#On sỉ ni ètutu fun èsẹ wa: kì sỉ ise fun 
tiwa nikan, sugbọn fun tỉ gbogbo araiye pẹlu. 

3Nipa eyi li a sỉ mò pe awa mò ọ, bỉ awa ba 
npa oñn rè mó. 

4 Eniti o ba wipe, emi mò ọ, tỉ kò sỉ pa oñn 
Tè mó, eke ni, otitọ kò sỉ sỉ ninu rè. 

5Sugbọn enikeni tí o ba npa oñn rè mó, 
lara rè li a gbé mu ife Olorun pé nitõto. Nipa 
eyi li awa mò pe awa mbe nỉnu rè, 

8 Eniti o ba wipe on nghé inu rè, on na pẹlu 
sỉ yẹ lati mã rìn gegẹ bỉ on tỉ rìn. 

7 Enyin olufẹ, kỉ ise ofin titun ni mo nkọwe 
rè sỉ nyin, sugbọn oñn atijo tỉ ẹnyin tỉ ni li 
àtetekose. Ofin atijo nỉ òrọ na tỉ enyin tỉ gbó. 

8 Èwẹ, ofñn titun ni mo nkowe rè sỉ nyin, 
eyiti ise otito ninu rè ati ninu nyin, nitori 
ðòkunkun nkoja lọ, imole otito sỉ tỉ nàn. 

3 Eniti o ba wipe on mbe nỉnu imole, tỉ o sỉ 
korira arakunrin rè, o mbẹ ninu òkunkun tỉti 
Ñ di isisiyl. 

19 Eniti o ba feran arakunrin rè, o ngbe inu 
imole, kò sỉ sỉ ohun ikosè ninu rè. 

11 Sugbọn eniti o ba korira arakunrin rè o 
ngbe inu òkưnkun, o sỉ nrìn ninu òkunkun, 
kò sỉ mò ibiti on nrè, nitoriti òkunkun tỉ fọ ọ 
1i oju. 

12 Emi nkọwe sỉ nyin, enyin omo mi, nito— 
riti a dari èsẹ nyin jì nyin nitori oruko rè. 

13 Emi nkọwe sỉ nyin, enyin baba, nitoriti 
enyin tỉ mò eniti o wà li àtetekose. Emi nkọ— 
We sỉ nyin, enyin odomokunrin, nitoriti enyin 
tỉ segun eni buburu nì. Emi nkowe sỉ nyin, 
enyin omo mi, nitori enyin tỉ mò Baba. 

14Emi kọwe sỉ nyin, enyin baba, nitoriti 
cnyin tỉ mò eniti o wà li àtetekose. Emi tỉ 
kowe sỉ nyin, enyin odomokunrin, nitoriti 
enyin li agbara, tỉ òrọ Olorun sỉ duro ninu 
nyin, tỉ ẹ sỉ sẹgun eni buburu nì. 

15 E máse feran aiye, tabi ohun tỉ mbẹ ninu 


aiye. Bỉ ẹnikeni ba feran aiye, ifẹ tỉ Baba kò sỉ 
ninu rè. 

16 Nitori ohun gbogbo tỉ mbe li aiye, ifekufe 
ara, ati ifekufe oju, ati irera aiye, kỉ ise tỉ Baba, 
bikose tỉ aiye. 

17 Aiye sỉ nkoja lọ, ati ifekufe rè: sugbọn 
eẹniti o ba nạse ife Olorun nỉ yio duro lailai. 

18 Enyin omo mị, igba ikehin li eyi: bi enyin 
sỉ tỉ gbó pe Asodisi—Kristi mbòwá, ani nisisiyi 
Asodisi-Kristi pupò ni mbẹ; nipa eyiti awa ñ 
mò pe igba ikehin li eyi. 

19 Nwọn tỉ odọ wa jade, sugbọn nwọn kỉ ise 
ará wa; nitori nwọn iba se ará wa, nwọn iba 
bá wa duro: sugbọn nwọn jade ki a le ñ wọn 
hàn pe gbogbo nwọn kỉ ise ará wa. 

29 Sugbọn enyin nỉ ifororo-yan lati odọ Eni 
Mimó nì wá, enyin sỉ mò ohun gbogbo. 

?! Emi kò kowe sỉ nyin nỉitoripe enyin kò 
mò otito, sugbọn nitoriti enyin mò ọ, ati pe kò 
sỉ eke ninu otito. 

22 Tani eke, bikose eniti o ba sé pe Jesu kì 
ise Kristi? Eleyi ni Asodisi—Kristi, eniti o ba sé 
Baba ati Omo. 

?3 Enikeni tỉ o ba sé Omọo, on na nỉ kò gbà 
Baba: sugbọn eniti o ba jewo mo, o gbà Baba 
pẹlu. 

24Sugbọn eẹnyin, ki eyini ki o mã gbe inu 
nyin, tỉ enyin tỉ gbó li àtetekose. Bi eyiti ẹn— 
yin tỉ gbó li àtetekose ba ngbe inu nyin, enyin 
ó sỉ duro pẹlu ninu Omo ati ninu Baba. 

25 Eyi sỉ ni ileri na tỉ o tỉ se fun wa, ani ìye 
ainipekun. 

?26°Nkan wonyi ni mo kọwe sỉ nyin nỉ 
awon tỉ ntàn nyin je. 

?7 Sugbọn ìfororó-yàn tỉ enyin tỉ gbà lọwo 
rè, o ngbe inu nyin, enyin kò sỉ nỉ pe enikan 
nkó nyin: sugbọn ìfororó-yàn na nkó nyin li 
ohun gbogbo tỉ o jẹ otito, tỉ kì sỉ ise èké, ani 
gege bỉ o sỉ tỉ kó nyin, ẹ mã gbe inu rè. 

?8 Ati nisisiyi, ẹnyin omọ mi, ẹ mã gbe inu 
rè; pe, nigbati on o ba farahàn, kỉ a le ni igboiya 
niwaju rè, ki oju má sỉ tì wa niwaju rè nỉ igba 
WiwWá Tè. 

?9Bi enyin ba mò pe olododo nỉ on, ẹ mò 
pe a bỉ olukuiuku eniti nạe ododo nipa rè. 


1E wo irú ifẹ tỉ Baba fi fe wa, tỉ a ñ npè 
wa ni omo Olorun; bệ lỉ a sa je. Nitori eyi 
li aiye kò se mò wa, nitoriti ko mò ọ. 
2 Olufe, omo Olorun li awa ise nisisiyi, a kò 
sỉ tỉ iïhàn bi awa ó tỉ ri: awa mọ pe, nigbati a 
bá fihan, a ó dabi rè; nitori awa o rỉ ¡ ani bỉ on 
tỉ ri. 


987 


3 Olukuluku eniti o ba sỉ ni ireti yỉ ninu rè, 
a wè ara rè mó, ani bỉ on tỉ mó. 

4 Enikeni tỉ o ba ndẹsẹ o nrủ oñn pẹlu: nỉ— 
tori èsẹ ni riru ofin. 

5 Enyin sỉ mò pe, on farahàn lati mu èsẹ 
kuro; èsẹ kò sỉ sỉ ninu rè. 

” § Enikeni tỉ o ba ngbé inu rè ki idese; ẹni— 
kẹni tỉ o ba ndẹse kò rỉ ¡, bệni kò mò ọ. 

7 Enyin omo mi, ẹ máse jẹ ki enikeni kỉ o 
tàn nyin: eniti o ba nạe ododo, o jasi olododo, 
øege bi on tỉ ise olododo. 

8 Eniti o ba ndẹse tỉ Èsu nỉ; nitori lati àte— 
tekose ni Èsu tỉ ndẹsẹ. Nitori eyi li mo Olo— 
run se farahàn, kỉ o le pa isẹ Èsu run. 

9 Enikeni tỉ a tỉ ipa Olorun bị, kỉ idese; ni— 
toriti irủ rè ngbe inu rệ: kò sỉ le dẹse nitoripe 
a tỉ tỉipa Olorun bi i. 

19 Ninu eyi li awon omo Olorun nfarahan, 
ati awon mo Èsu: enikeni tỉ kò ba nẹe odo— 
do kì ise tỉ Olorun, ati eniti kò feràn ara— 
kunrin rè. 

11 Nitori eyi ni ise tỉ enyin tỉ gbó li àtete— 
kose, kỉ awa kỉ o feràn ara wa. 

12 Ki ise bi Kaini, tỉ jé tỉ ẹni buburu nì, tỉ o 
sỉ pa arakunrin rè. Nitori kili o sỉ se pa a? Ni— 
toriti isẹ on jẹ buburu, tỉ arakunrin rè sỉ je 
ododo. 

13 Ki enu kỉ o máse yà nyin, ẹnyin ará mi, 
bỉ aiye ba korira nyin. 

14 Awa mò pe awa tỉ rekoja lati inu ikủ sinu 
ìye, nitoriti awa feràn awon ará. Eniti kò ba nỉ 
ife o ngbé inu ikủ. 

15 Enikeni tỉ o ba korira arakunrin rè apania 
nỉ: enyin sỉ mò pe kò sỉ apania tỉ o nỉ ìye aini— 
pẹkun lati mã gbé inu rè. 

16 Nipa eyi li awa mò ifẹ nitoriti o ñ emí rè 
lele fun wa: o sỉ yẹ kỉ awa fi ẹmí wa lele fun 
awon ará. 

1? Sugbọn eniti o ba ni ohun ini aiye, tỉ o sỉ rỉ 
arakunrin rè tỉ ise alaini, tỉ o sỉ sé ilẹkun ìyónu 
Tè mọ ọ, bawo nỉ ife Olorun tỉ ngbé inu rè? 

18 Enyin ọmo mi, ẹ máse je kỉ a ñ oro tabi 
ahon feran, bikose nỉ ise ati li otito. 

19 Ati nipa eyi li awa ó mò pe awa je tỉ otito, 
ati pe awa o sỉ dá ara wa loju niwaju Tè, 

20 Ninu ohunkohun tỉ okàn wa ba ndá wa 
lẹbi; nitoripe Olorun tobi jù ọkàn wa lọ, o sỉ 
mò ohun gbogbo. 

2! Olufe, bi okàn wa kò ba đá wa lẹbi, njẹ 
awa nỉ igboiya niwaju Olorun. 

22 Ati ohunkohun tỉ awa ba bère, awa ri 
gbà lọdọ rè, nitoriti awa npa ofin rè mó, awa 
Sỉ nse nkan wonni tỉ o dara loju rè. 


I.J.OHANNU 3,4 


23 Eyi sỉ li ofin rệ, pe kỉ awa ki o gbà oruko 
Jesu Kristi Qmọo rè gbó, kỉ a sỉ feràn ara wa, 
gẹgẹ bỉ o tỉ ñ oñn fun wa. 

24 Eniti o ba sỉ pa oñn rè mó ngbé inu rè, ati 
on ninu rè. Ati nipa eyi li awa mò pe o ngbé 


inu wa, nipa Emií tỉ o fñifun wa. 

4 1OLUFE, ẹ máse gbà gbogbo ẹmí gbó, 
sugbọn ẹ dán awon emí wò bỉ nwọn ba 

se tỉ Olorun: nỉtori awon woli eke pupò tỉ 

jade lọ sinu aiye. 

? Eyi li ẹ o ñ mò Emi Olorun: gbogbo emi tỉ o 
ba jewo pe, Jesu Kristi wá ninu ara, tỉ Olorun nỉ: 

3Gbogbo emií tỉ kò sỉ jewo pe, Jesu Kristi 
wá nỉnu ara, kì ise tỉ Olorun: eyi sỉ li ẹmí 
Asodisi—Kristi na, tỉ enyin tỉ gbó pe o mbò, ati 
nỉsisiyi o sỉ tỉ de sinu aiye. 

4 Enyin omọ mị, tỉ Olorun li enyin, enyin sỉ 
tỉ segun wọn: nitori ẹniti mbẹ ninu nyin tobi 
jù ẹniti mbe ninu aiye lọ. 

5 Ti aiye ni nwọn, nitorina ni nwon se nsọ— 
Tọ bỉ ẹni tỉ aiye, aiye sỉ ngbó tỉ wọn. 

8Ti Olorun li awa: eniti o ba mò Olorun o 
nghó tỉ wa: eniti kì ba nge tỉ Olorun kò ngbó tỉ 
wa. Nipa eyi li awa mò emií otito, ati emí eke. 

7Olufe, e jẹ kỉ a feràn ara wa: nitori ifẹ tỉ 
odọ Olorun wá; ati gbogbo eniti o ba nỉ ife, a 
bí ¡ nipa tỉ Olorun, o sỉ mò Olorun. 

8Eniti kò ba ni ife kò mò Olorun: nitoripe 
ifẹ ni Olorun. 

®Nipa eyi li a gbẻ ñ ifẹ Olorun hàn ninu 
wa, nitorii Olorun rán mo bíbi rè nỉ- 
kansoso sỉ aiye, ki awa ki o le yè nipase rè. 

19 Ninu eyi nỉ ife wà, kì ise pe awa fẹ Olọ— 
run, sugbọn on fẹ wa, o sỉ rán Omo tè lati je 
ètutu fun èsẹ wa. 

11 Olufe, bi Qlọorun ba fẹ wa bay, o yẹ kỉ a 
feràn ara wa pẹlu. 

12 Enikeni kò ri Olorun nigba kan ri. Bỉ awa 
ba feràn ara wa, Olorun ngbé inu wa, a sỉ mu 
ifẹ rè pé ninu wa. 

18 Nipa eyi li awa mò pe awa ngbhé inu rè, 
ati on ninu wa, nitoriti o tỉ fñ Emí rè fun wa. 

14 Awa tỉ ri, a sỉ jeri, pe Baba rán mo rè 
lati jé Olugbala fun araiye. 

15 Enikeni tỉ o bajewo pe Jesu Omo Olorun 
ni, Olorun ngbé inu rè, ati on ninu Olorun. 

16 Awa tỉ mò, a sỉ gbà ifẹ tỉ Olorun ní sỉ wa 
gbó. lfẹ ni Olorun; ẹniti o ba sỉ ngbhé inu ife o 
ngbé inu Olorun, ati Olorun ninu rè. 

1? Ninu eyï lỉ a mu ifẹ tỉ o wà ninu wa pé, kỉ 
awa kỉ o le nỉ igboiya li ojo idajo: nitoripe bi 
on tỉ ri, bệli awa sỉ ri li aiye yi. 


II. .JOHANNU 


18 Ìberu kò sỉ ninu ife; sugbọn ife tỉ o pé nié 
iberu jade: nitoriti ìberu nỉ iyà ninu. Eniti o 
bèru kò pé ninu ifẹ. 

19 Awa feran rè nitori on li o kó feran wa. 

20 Bi enikeni ba wipe, Emi feran Olorun, tỉ 
o sỉ korira arakunrin rè, eke nỉ: nitori eniti kò 
feran arakunrin rè tỉ o ri, bawo nỉ yio tỉ se le 
feran Olorun tỉ on kò ri? 

?1 Oñn yi li awa sỉ ri gbà lati owó rè wá, pe 
eniti o ba feran Olorun kỉ o feran arakunrin rè 


pelu. 

5 1OLUKULUKU eniti o ba gbagbó pe jesu 
ni Kristi, a bỉ ¡ nipa tỉ Olorun: ati gbogbo 

eniti o feran eniti o bí ni, o feran eniti a bí ni— 

pase rè pẹlu. 

2Nipa eyi li awa mò pe awa feran awon 
omọ Olorun, nigbati awa feran Olorun, tỉ a sỉ 
npa on rệ mó. 

3Nitori eyi ni ife Olorun, pe kỉ awa kỉ o pa 
oñn rè mó: ofin rè kò sỉ nira. 

#Nitori olukuluku eniti a bí nipa tỉ Qlọrun 
o segun aiye: eyi sỉ nỉ isegun tỉ o sẹgun aiye, 
ani igbagbó wa. 

5Tani eniti o sẹegun aiye, bikose ẹniti o 
gbagbó pe mo Olorun nỉ Jesu ise? 

8 Eyi li eniti o Wá, pẹlu omi ati cjè, ani Jesu 
Kristi, kì ise pẹlu omi nikan, bikose pẹlu omi 
ati èje. Emi lỉ o sỉ njeri, nitoripe otito li Emí. 

TNitoripe awon mẹta li o njeri li orun, Baba, 
Qrò, ati Emi Mimo; awon mẹtếta yï sỉ je òkan 

8Nitoripe awon mẹta li o njẹri, Emí, ati 
omi, ati èjẹ: awon mẹt€ta sì fi ohun sọkan. 

3 Bi awa ba ngbà èrÍ enia, èri Olorun tobi ju: 
nitori eri Olorun li eyi pe O tỉ jeri niti Omo rè. 


10 Eniti o ba gbà mo Olorun gbó, o ni erí 
nỉnu ara rè: eniti kò ba gbà Olorun gbó, o tỉ 
mu tu li eke; nitori kò gbà erỉ na gbó tỉ Olorun 
je ni Qmo rè. 

11 ÈrÏ na sỉ li eyi pe Qlorun fun wa nỉ iye 
ainipekun, ìye yi sỉ mbẹ ninu Omo rè. 

12 Eniti o ba ni Omọ, o nỉ ìye; ẹniti kò ba sỉ 
ni Omo Olorun, kò nỉ ìye. 

13 Nkan wonyi ni mo kowe rè sỉ nyin ani sỉ 
cnyin tỉ o gbả oruko Omo Olorun gbó; kỉ en— 
yin ki o le mộ pe enyin nỉ iye ainipekun, ani 
fun enyin tỉ o gbà oruko mo Olorun gbó. 

14 Eyi sỉ ni igboiya tỉ awa ni niwaju rè, pe bi 
awa ba bère ohunkohun geẹge bỉ ifẹ rè, o ngbọ 
tỉ wa: 

15 Bị awa ba sỉ mộ pe o ngbó tỉ wa, ohun— 
kohun tỉ awa ba bère, awa mò pe awa rí ibere 
tỉ awa tỉ bère lọdọ rè gbà. 

18 Bị enikeni ba ri arakunrin rè tỉ ndá èse tỉ 
kì ise sỉ ikủ, on o bêre, On o sỉ fun nỉ ìye fun 
awon tỉ ndá èse tỉ ki ise sỉ ikú. Esẹ kan mbe sỉ 
ikủ: emi kò wipe ki on ki o gbadura fun eyi. 

17 Gbogbo aisododo nỉ èsẹ: ẹsè kan sì mbẹ 
tỉ ki ise sỉ ikủ. 

18 Awa mò pe enikẹni tỉ a bí nipa tỉ Olọrun 
kì idese: sugbọn eniti a bí nipa tỉ Olorun a mã 
pa ara rè mó, eni buburu nì ki sỉ ifowókàn a. 

19Awa mò pe tỉ Olorun nỉ wa, ati gbogbo 
aiye li o wa ni agbara ẹni buburu nì. 

28 Awa sỉ mò pe Qmo Olorun de, o sỉ tỉ ñ òye 
fun Wa, kỉ awa ki o le mò eniti ise otito, awa sỉ 
mbe nỉnu eniti ise otito, ani ninu Omo rè ]esu 
Kristi. Eyi li Olorun otito, ati ìye ainipekun. 

?! Enyin omọo mi, ẹ pa ara nyin mó kuro 
nỉnu orisa. Amin. 


EPISTELI EKEJI TI 


JOHANNU 


1 EMI alàgba sỉ ayanfe obinrin ololá ati awon 
omo rè, awon tỉ mo fẹ lỉ otito; kì sỉ ise emi 

nikan, sugbọn gbogbo awon tỉ o mò otito pẹlu; 

2#Nitori otito tỉ ngbé inu wa, yỉo sỉ mã ba 
wa ghé titi. 

3 Ore—ofe, ãnu, ati alafia, yio wà pẹlu wa, lati 
odọ Olorun Baba, ati lati odọ Jesu Kristi, Qmo 
Baba, nỉnu otito ati ninu ifẹ. 

#Mo vò gidigidi pe mo tỉ ri ninu awon mo 


rẹ tỉ nrin nỉnu otito, ani bỉ awa ti gbà ofn lati 
gdọ Baba. 

5Njẹ nisisiyi mo bè ọ, obinrin ololá, kì ise 
bỉ enipe emi nkọwe oñn titun kan sỉ ọ, bikose 
eyi tỉ awa tỉ ni li àtetekose, pe ki awa kỉ o 
Íẹràn ara wa. 

5 Eyi sỉ ni ifẹ, pe, ki awa kỉ o mã rìn nipa oñn 
Tè. Eyi li oñn na, ani bi e tỉ gbó li àtetekose, pe, 
kỉ enyin ki o mã rìn nỉnu r. 


889 


7?Nitori eletàn pupò ti jade wá sinu aiye, 
awon tỉ kò jewo pe Jesu Kristi wá ninu ara. 
Eyi li elẹtàn ati Asodisi Kristi. 

8E kiyesara nyin, ki ẹ má sọ ise tỉ awa tỉ se 
nù, sugbọn ki enyin ki o ri ère kíkún gbà. 

8Olukuluku eniti o ba nru oñn tỉ kò sỉ 
duro ninu ekó Kristi, kò gba Olorun. Eniti o 
ba duro ninu eẹkó, on li o gbà ati Baba ati 
Omo. 


JUDA 
18B¡ enikẹeni bá tò nyin wá, tỉ kò si mu ekó 
yi wá, ẹ máse gbà a sỉ ile, ki ẹ má sỉ se kí ¡. 

1Ì Nitori ẹniti o ba ki ¡, o ni owó ninu isẹ 
buburu rè. 

12 Bi mo ti ni ohun pupò lati kowe sỉ nyin, 
emi kò fẹ lo tákàđá ati tàdãwa. Sugbọn emi ni 
ireti lati tọ nyin wá ati lati ba nyin soro loju— 
koju, ki ayò nyin ki o le kún. 

13 Awon omo arabinrin rẹ ayanfe ki ọ. Amin. 


EPISTELI EKẸTA TI 


JOHANNU 


1ALÀGBA sỉ Gaiu olufe, eniti mo fẹ ninu 
otito. 

2 Olufe, emi ngbadura pe ninu ohun gbogbo 
ki o le mã dara fun ọ, kỉ o sỉ mã wà ni ilera, ani 
bỉ o tỉ dara fun okàn rẹ. 

3Nitori mo yò gidigidi, nigbati awon ara— 
kunrin đe tỉ nwọn sĩ jeri sĩ otito rẹ, ani bi iwo 
tỉ nñn ninu otito. 

4 Emi kò ni ayò tỉ o pọjù eyi lọ, ki emi ki o 
mã gbó pe, awon omọ mi nrìn ninu otito. 

5 Olufe, iwo nạe ise igbagbo li ohunkohun 
tỉ o bá nge fun awon tỉ ise ará ati fun awon 
alejÒ; 

8 Ti nwọn jeri ifẹ rẹ niwaju ijo: bi ìwo bá 
npese fun wọn li ọna ajo wọn bỉ o tỉ yẹ nipa tỉ 
Olorun, iwo o se ohun tỉ o dara. 

TNitoripe nitori oruko rè ni nwọn se jade 
lọ, li aigbà ohunkohun lowo awon Keferi. 

8 Njẹ o yẹ ki awa ki o gbà irú awon wọnni, 
ki awa kỉ o le jé alabasisepo pelu otito. 


® Emi kọowe sỉ ïjo: sugbọn Diotrefe, eniti o 
fẹ lati jẹ olori larin wọn, kò gbà wa. 

18 Nitorina bi mo ba de, emi o mu is rè tỉ 
O se Wá sỉ iranti, tỉ o nsọ orọ buburu ati isọ— 
kuso sỉ wa: eyini kò sỉ té ẹ lọrùn, bếni on tỉ— 
kararè kò gbà awon ará, awon ti o si nfẹ gbà 
Wọn, o ndá wọn lẹkun, o sỉ nié wọn jade 
kuro ninu jjọ. 

11Olufe, máse afarawe ohun tỉ ise ibi, 
bikose ohun tỉ ise rere. Eniti o ba nse rere tỉ 
Olorun nỉ: eniti o ba nge buburu kò ri Olọ— 
run. 
12 Demetriu l¡ eri rere lọdọ gbogbo enia ati 
ti otito tikararè pẹlu: nitốto, awa pẹlu sỉ gbà 
erí rè jẹ; ẹnyin sỉ mò pe otito ni erí wa. 

13 Emi ní ohun pupò lati kọwe sỉ ọ, sugbọn 
emi kò fẹ ñ tàdãwa on kalamu kọ wọn. 

14 Sugbọn mo nỉ ireti lati ri ọ laipe, a o sỉ 
sọro li ojukoju. AlaRa fun ọ. Awon oré kí ọ. Kí 
awon oré li okðkan. 


EPISTELI TI 


JTUDA 


SI ENIA GBOGBO 


1JUDA, iranse Jesu Kristi, ati arakunrin Ja— 
kobu, sỉ awon tỉ a pè, olufe ninu Olorun 
Baba, tỉ a sỉ pamó fun Jesu Kristi: 

?Ki ãnu, ati alafia, ati ifẹ ki o mã bi sỉ ¡ fun 
nyin. 
3 Olufe, nigbati mo ñ aisimi gbogbo kọwe 
sỉ nyin niti igbala tỉ ise tỉ gbogbo enia, nko 
gbọdo saima kowé sỉ nyin, ki n sỉ gbà nyin 


niyanju lati mã ja gidigidi fun igbagbó, tỉ a tỉ 
fi lé awon enia mimó lọwo lệkansoso. 

4Nitori awon enia kan mbeẹ tỉ nwọn nyó 
wole, awon eniti a ti yàn lati igbà atijo sỉ 
ẹbi yi, awon alaiwa-bi-Olorun, tỉ nyi 
ore-ofe Olorun wa pada sỉ wobia, tỉ nwon 
sỉ nsé Oluwa wa kansoso na, ani Jesu Kristi 
Oluwa. 


IFIHAN 1 

5 Njẹ emi nfẹ lati rán nyin leti bi ẹnyin tilẹ 
tỉ mò gbogbo rè lệkan ri, pe Oluwa, nigbati o 
tỉ gbà awon enia kan là lati ilẹ Egipti wá, lẹ— 
hinna o run awon tỉ kò gbagbó. 

8 Ati awon angeli tỉ kò tọju ipò ola wọn 
sugbọn tỉ nwọn fi ipò wọn sile, awon nỉ o 
pamó ninu ệwọn ainipekun nỉsale òkunkun 
de idajo ojo nla nì. 

7 Ani bi Sodomu ati Gomorra, ati awon ilu 
agbegbe wọn, tỉ ñ ara wọon fun ägbere ise ba— 
kanna, tỉ nwon sỉ ntele ara ajeji lẹhin, awon li 
a ñ lelẹ bi apere, nwọn nịìya iná ainipekun. 

8 Bakanna ni awon wonyi pẹlu nsọ ara đi 
€ri ninu àlá wọn, nwọn sỉ ngan ijoye, nwọn sỉ 
nsòro buburu sỉ awon ololá. 

9 Sugbọn Mikaell, olori awon angeli, nigbati 
o mba Èạu jà, tỉ o ngì jijakadi nitori okủ Mose, 
kò sỉ gbọdọ sọ òro-odi sỉ ¡, sugbọn o wipe, 
Oluwa ni yio ba ọ wi. 

10 Sugbọn awon wonyi nsòro-òdi sỉ ohun 
gbogbo tỉ nwon kò mò: sugbọn ohun gbogbo 
tỉ nwon mộ nipa da, bỉ eranko tí kò nỉ iyè, 
niỉnu nkan wonyi nỉ nwọn đi eni iparun. 

11 Egbé nỉ fun wọn! nitoriti nwọn tỉ rìn lỉ òna 
Kaini, nwọn sỉ fï iwora sủré sinu ìsina Balaamu 
nitori êre, nwọn sỉ segbé nỉnu isotè Kora. 

12 Awon wonyỉ li o jẹ abawon nỉnu àse ifẹ 
nyin, nigbati nwọn mba nyin jẹ ase, awon 
olusọ-agutan tỉ mbó ara wọn laiberu: ikũku 
laini omi, tỉ a nữ ọwo afefe gbá kiri: awon igi 
alaileso li akoko eso, nwọon kủ lệmeji, a fà 
wọn tu tỉ gbongbo tỉ gbongbo; 

13Omi okun tỉ nrủ, tỉ nhó iföfó itiju ara 
Wọn jade; alarinkiri irawo, awon tỉ a pa 
ðkunkun biribiri mó dè lailai. 

14 Awon wonyỉ pẹlu nỉ Enoku, ẹni keje lati 


890 


odọ Adamu, sọtele fun, wipe Kiyesi ¡, Oluwa 
mbò pẹlu egbegbãrun awon enia rè mimó, 

15 Lati se idajo gbogbo enia, lati dá gbogbo 
awon alaiwa-bi-Olorun lẹbi niti gbogbo ise 
aiwa-bi-Olorun wọn, tỉ nwọn tỉ fi aiwa-bi~ 
Olorun se, ati niti gbogbo òrọ lile tỉ awon 
clese aiwa—bi-Olorun tỉ sọ sỉ i. 

18 Awon wony li awon tỉ nkùn, awon ala~ 
Toye, tỉ nrìn nipa ifekufe ara wọon; ẹnu wọn a 
mã sọ òrọ ìhalẹe, nwọon a mã sojusãjủ nỉtori 
ere. 

17 Sugbọn enyin olufe, ẹ ranti awon òrọ tỉ a 
tỉ sọ §aju lati ọwó awon Aposteli Oluwa wa 
]esu Kristi; 

18 Bị nwọn tỉ wỉi fun nyin pe, awon elegàn 
yio wà nigba ikehin, tỉ nwon o mã rìn gẹgẹ bỉ 
ifekufe aiwa—~bi-Olorun tỉ ara wọn. 

19 Awon wonyi ni awon eniti nya ara wọn 
Sỉ oto, awon eni tỉ ara, tỉ nwon kò nỉ Emí. 

29 Sugbọn enyin, olufe, tỉ ẹ ngbe ara nyin ró 
lori ìgbagbó nyin tỉ o mó julọ, tỉ ẹ ngbadura 
ninu Emí Mimó, 

?1 E mã pa ara nyin mó ninu ifẹ Olorun, ẹ 
mã reti ãnu Oluwa wa Jesu Kristi titi đi iye 
ainipekun. 

?2E mã sãnu awon elomiran, ẹ mã ñ ìyato 
han: 

Z3 E mã ñ èru gba awon elomiran là, ẹ mã fà 
Won yọ kuro ninu iná; ẹ tiệ mã korira èwu tí 
ara tỉ sọ đi ẽri. 

24Njẹ tỉ enit o le pa nyin mó kuro ninu 
ikose, tỉ o sỉ le mu nyin wá siwaju ogo rè lai— 
labuku pẹlu ayọ nla, 

25T¡i Olorun ológbọn nikansoso, Olugbala 
wa, lỉ ogo ati olá nla, ijoba ati agbara, nisisiyi 
ati tit lailai. Amin. 


IFIHÀN (ISIPAYA) TI 


JOHANNU 


1TFIHÀN tỉ Jesu Kristi, tỉ Olorun ñfun u, 
lati ïñhân fun awon iranse rè ohun tỉ kò le 
saise ni lộlQ; o sỉ ranse o sỉ ñ ¡ hàn lati ọwó 
angeli rệ wá fun Johannu, iranse rè: 
? Eniti o jeri òrọ Olorun, ati erí Jesu Kristi, 
ati tỉ ohun gbogbo tỉ o ri. 
3 Olubukủn li eniti nkà, ati awon tỉ o ngbó 
Òrọ isotele yỉ, tỉ o sĩ npa nkan wonni tỉ a kọ 
Sinu rè mó: nitori igba kủ sỉ dèđẹ. 


4]OHANNU sỉ ljọ meje tỉ mbẹ ni Asia: 
Ore-ofe fun nyin, ati alaña, lati ọđọ eniti o 
mbe, tỉ o sỉ tỉ wà, tỉ o sỉ mbòwá; ati lati odọ 
awon Emí meje ti mbẹ niwaju ité rè; 

5 Ati lati odọ Jesu Kristi, eleri olõto, akobi 
nỉnu awon okủ, ati alase awon oba aiye. Eniti 
o Íe wa, tỉ o sỉ wè wa ninu èjẹ rè kuro ninu 
èsẹ wa, 

8 Tỉ o sỉ tỉ ñ wa jệ ọba ati alufa fun Olorun 


891 


ati Baba rệ; tirệ li ogo ati ijoba lai ati lailai. 
Amin. 

?Kiyesi ¡, o mbò ninu awosanma; gbogbo 
oju nỉ yio sỉ ri ¡, ati awon tỉ o gún u li òko 
pelu; ati gbogbo orile-ede aiye nỉ yio si mã 
pohùnrere ekún niwaju rè. Bệna ni. Amin. 

8Emi ni Alfa ati Omega, ipilese ati opin, l¡ 
Oluwa wi, eniti o mbẹ, tỉ o tỉ wà, tỉ o Sỉ 
mbòwá, Olodumare. 

9 Emi Johannu, arakunrin nyin ati alabapin 
pelu nyin ninu wahala ati ijoba ati sũru tỉ mbẹ 
nỉnu Jesu, wà ninu erekusu ti a npè ni Patmo, 
nitori òro Olorun, ati nitori erí Jesu Kristi. 

19 Mo wà ninu Emií li ojo Oluwa, mo sỉ gbó 
ohùn nla kan lẹhin mị, bỉ iró ipè, 

1! O nwipe, Emi ni Alfa ati Omega, ẹni—isaju 
ati eni~ikehin: ohun tỉ iwo ba sỉ ri, kọ ọ sinu 
iwWe, kỉ o sỉ rán a sỉ awon ijo meje; si Efesu, ati 
sỉ Smirna, ati si Pergamu, ati sỉ Tiatira, ati Sỉ 
Sardi, ati s¡ Filadelfia, ati sĩ Laodikea. 

12Mo si yipada lati wò ohùn tỉ mba mi 
sòro. Nigbati mo yipada, mo ri ọpá ñtila wura 
meje; 

13 Ati lãrin awon opá ñtila na, enikan tỉ o 
đabi Omo enia, tỉ a wò li asọ tỉ o kanlè de ẹsẹ, 
tỉ a sỉ ñ àmure wura đì l¡ ẹgbe. 

14 Ori rè ati irun rè funfun bi èpbọn owu, o 
funfun bi sno; oju rè sỉ dabi owó iná; 

15 Ese rè sỉ dabi idẹ daradara, bi ẹnipe a đà 
a ninu ileru; ohùn rè sỉ dabi iró omi pupò. 

16 O sỉ ni irawo meje li owó otún rè; ati lati 
ẹnu rè wá ni iđà oloju meji mimú tỉ jade: oju 
rè si dabi õðrùn ti o nñ agbara rè ràn. 

1? Nigbati mo ri ¡, mo wole li se rè bi eniti 
o kú. O sỉ ñ gwó otún rè le mi, o nwi fun mi 
pe, Máse bèru; Emi ni ẹni—isaju ati ẹni-ikẹ— 
hin: 

18 Emi li eniti o mbe lãye, tỉ o sỉ tỉ kú; sỉ ki— 
yesi ¡, emi si mbe lãye sỉ ¡ titi lai, Amin; mo sỉ 
ní kokoro ikú ati tỉ ipo—oku. 

18Kowe ohun gbogbo tỉ iwo tỉ ri, ati tỉ 
ohun tỉ mbe, ati tỉ ohun ti yio hù lehin eyi; 

?9 Ohun ïjinle tỉ irawo meje na tỉ iwo ri li 
owó otún mi, ati opá wura ñtila meje na. Ira— 
wo meje ni awon angeli ìjọ meje na: ati opá 
fitila meje na tỉ iwo ri ni awon ïjo meje. 


1 SỊ angeli ijo ni Efesu kọwe: Nkan wonyi 

li eniti o mu irawo meje na li owó otún 

rè, eniti nrìn li arin opá wura ñtila meje na 
Wipe, 

2Emi mò isẹ rẹ, ati lãlã re, ati ìfarada rẹ, ati 

bỉ ara rẹ kò tỉ gba awon eni buburu: ati bi iwo 


IFIHÀAN 1, 2 
si tỉ dan awon tỉ npè ara wọn ni aposteli, tỉ 
nwọn kì sì ise bệ wo, tỉ iwo sỉ ri pe eleke ni 
WONn; 

3 Tỉ iwo sỉ farada ìya, ati nitori oruko mi tỉ o 
sỉ ñ aÌya rán, tỉ ãrè kò sĩ mu ọ. 

4 Sugbọn eyi ni mo ri wi sỉ ọ, pe, iwo tỉ ñ ife 
rẹ ỉsaju silẹ. 

SNitorina ranti ibiti iwo gbé tỉ sưbu, kỉ o sỉ 
Tonupiwada, ki o sỉ se isẹ isaju; bi kò sỉ se bệ, 
emi ó sỉ tò ọ wá, emi o sỉ sí opá fitila rẹ kuro 
ni ipò rè, bikose bi iwo ba ronupiwada. 

5Sugbọn eyi ni iwo ní, pe iwo korira ige 
awon Nikolaitani eyiti emi pẹlu sỉ korira. 

? Eniti o ba li etí ki o gbó ohun tỉ Emí nsọ 
fun awon ijo. Eniti o ba segun ni emi o ñ eso 
igi ìye nì fun je, tỉ mbẹ larin Paradise Olorun. 

8Ati si angeli ijo ni Smirna kowe: Nkan 
Wonyi li ẹniti ise ẹni—isaju ati eni—-ikehin wïi, 
eniti o tỉ kú, tỉ o sỉ tun yè: 

9 Emi mò ise rẹ, ati iponju, ati aini re (sugbọn 
olórò ni o) emi si mò òro—~òdi si Olorun tỉ awon 
ti nwipe Ju li awon tikarawon, tỉ nwọn kì sì ise 
bệ, sugbọn tỉ nwọn jé sinagogu tỉ Satani. 

10 Máse bèru ohunkohun tì iwo mbò wá 
jiya rè: kiyesi ¡, Ègu yio gbé ninu nyin jù sinu 
tubu, ki a le dán nyin wò; enyin o sỉ ni iponju 
nỉ ïjo mẹwa: iwo sa se olõto de oju ikú, emi ó 
sỉ ñ ade ìye fun ọ. 

11 Eniti o ba li etí, ki o gbó ohun ti Emí nsọ 
fun awon jjọ. Eniti o ba segun kì yio farapa 
nỉnu ikú keji. 

12 Ati sỉ angeli ijo ni Pergamu kọowe: Nkan 
wonyi li eniti o nỉ idà mimu oloju meji nì 
WIp€, 

13 Emi mò ise rẹ, ati ibiti iwo ngbé, ani ibiti 
ltẹ Satani wà: ati pe iwo đì oruko mi mu 
singin, tỉ iwo kò sĩ sé igbagbó mị, li ojo wọonni 
ninu eyi tỉ Antipa ise olõto ajerikú mi, eniti 
nwon pa ninu nyin, nibiti Satani ngbé. 

14 Sugbọn mo ni nkan die iwi sỉ ọ, nitoriti 
iwo ni awon tỉ o dì ẹkó tỉ Balaamu mu nibè, 
eniti o kó Balaku lati mu ohun ikosè wá siWwa~ 
ju awon omo Israell, lati mã je ohun tỉ a pa 
rubo sỉ orisa, ati lati mã se àgbere. 

15 Bệni iwo si ní awon tỉ o gbà ekọ awon 
Nikolaitani pẹlu, ohun tỉ mo korira. 

16 Ronupiwada; bikose bệ emi ó tò ọ wá 
nisisiyi, emi o sỉ ñ iđà enu mi ba wọn jà. 

1? Eniti o ba li etí, ki o gbó ohun tỉ Emí nsọ 
fun awon ijo. Eniti o ba segun li emi o ñ 
manna tỉ o pamó fun je, emi o sỉ fun u li okuta 
funfun kan, ati sara okuta na oruko titun tỉ a o 
kọ Sĩ ¡, tỉ enikeni kò mò bikose eniti o gbà a. 


IFIHÀN 2, 3 

18 Ati sí angeli ijo ni Tiatira kọwe: Nkan 
Wwonyi li Qmo Olorun wïi, eniti o ni oju rè bi 
owWó iná, tỉ se rè sỉ dabi idẹ daradara; 

18Emi mò ise rẹ, ati ifẹ rẹ, ati igbagbó, ati 
ìsin, ati sũru rẹ; ati pe isẹ rẹ ikehin jù tỉ isaju lọ. 

29 Sugbon eyi ni mo ri wi sỉ ọ, nitoriti iwo ñ 
aye silẹ fun obinrin ni Jesebeli tỉ o pè ara rè ni 
Woli, o sỉ nkọ awon iranse mi o sỉ ntan wọn 
lati mã se ägbere, ati lati mã jẹ ohun tỉ a pa 
rubo sỉ orisa. 

?! Emi sỉ ñ sã fun u lati ronupiwada; kò si fẹ 
ronupiwada agbere rè. 

?2Kiyesi ¡, emi ó gbe e sọ sỉ ori akete, ati 
awon tỉ mba a se pansaga li emi o ñ sinu ipọnju 
nla, bikose bi nwon ba ronupiwada ise wọn. 

23 Emi o si ñ ikú pa awon omo rè; gbogbo 
ïjo ni yio sỉ mò pe, emi l¡ ẹniti nwadi inu ati 
okàn: emi o sỉ ñfun olukuluku nyin gegẹ bi isẹ 
nyin. 

24 Sugbon enyin ni mo nsọ fun, enyin iyokù 
tỉ mbeẹ ni Tiatira, gbogbo ẹnyin tỉ kò ni ekó yi, 
tỉ kò mò ohun ïjinlẹ Satani (bi nwọn tỉ nwi), 
emi kò đi erù miran rủ nyin. 

2 Sugbọn eyi tỉ enyin ni, ẹ di ¡ mu sinsin 
titi emi o ñ de. 

#§ Eniti o ba sĩ segun, ati eniti o ba pa isẹ mi 
mó tỉti de opin, emi o fun u li ase lori awon 
orile-ède: 

??On o sỉ mã fi opá irin se akoso wọn; bi ã 
tỉ fó ohun elo amòkoko li a o fó wọn tũtu: bi 
emi pẹlu tỉ gba lati odọ Baba mi. 

#8 Emi o sỉ ñ irawo owurò fun u. 

#3 Eniti o ba li eti, ki o gbó ohun tỉ Emi nsọ 
fun awon ïjọ. 


1ATI sỉ angeli ijo ni Sardi kọwe: Nkan 

wonyï lỉ eniti o ni Emí meje Olorun, ati 
irawo meje nì wipe; Emi mò ise rẹ, ati pe iwo 
ni oruko pe iwo mbe lãye, sugbọn iwo kú. 

2 Mã sora, kỉ o sỉ ñ ese ohun tỉ o kù mưe, tỉ 
o se tan lati kú: nitori emi kò ri isẹ rẹ ni pipé 
niwaju Olorun. 

3Nitorina ranti bi iwo tỉ gbà, ati bi iwo tỉ 
ghó, ki o sĩ pa a mọ, ki o sỉ ronupiwada. Nịẹ, 
bi iwo kò ba sọora, emi o de sĩ ọ bi olè, ïwo kì 
yio sỉ mò wakati tỉ emi o đe sỉ ọ. 

4 Iwo ni oruko diẹ ni Sardi, tỉ kò ñ asọ wọn 
yỉ ẽri; nwon o sỉ mã ba mi rìn li aso funfun: 
nitori nwọn ye. 

5 Eniti o ba segun, on na li a o ñ asọ funfun 
Wò; emi kì yio pa oruko rè ré kuro ninu iwe 
ìye, sugbọn emi o jewo oruko rè niwaju Baba 
mi, ati niwaju awon angeli rè. 


s92 


8 Eniti o ba li etí, ki o gbó ohun tỉ Emí nsọ 
fun awọon ïjọ. 

? Ati sỉ angeli ijo ni Filadelña kowe: Nkan 
Wonyi li eniti o jẹ mimó ni wi, eniti ise olõto, 
ẹniti o ni kokoro Dafidi, eniti o sí, tỉ kò sĩ eniti 
yio tì; eniti o sĩ tì, tỉ kö sỉ ẹniti yio sí. 

8 Emi mỏ ¡se rẹ: kiyesi ¡, mo gbé ilẹkun tỉ o 
sí kale niwaju rẹ, tỉ kò si eniti o le tì ì: pe iwo 
1i agbara điẹ, ïwo si pa òro mi mó, iwo kò si sé 
oruko mi. 

% Kiyesi i, emi o mú awon tỉ sinagogu Sata— 
ni, awon tỉ nwon nwipe Ju li awon, tỉ nwon kì 
Sỉ Ise bệ, sugbọn tỉ nwọn nseke; kiyesi i, emi 
o mu kỉ nwọn wá wole niwaju ẹsẹ rẹ, kỉ 
nWọn sỉ mọ pe emi tỉ fẹ ọ. 

10 Nitoriti iwo tỉ pa òrọ sũru mi mó, emi 
Ppẹlu yio pa ọ mó kuro ninu wakati idanwo tỉ 
mbòwa de ba gbogbo aiye, lati dán awon tỉ 
ngbe ori ilẹ aiye Wo. 

11Kiyesi ¡, emi mbò nisisiyi: đi eyiti iwo ni 
mu sinsin, ki enikeni ki o máse gbả ade rẹ. 

12 Eniti o ba segun, on li emi o ñ se owòn 
ninu tempili Olorun mi, on kì yio sỉ jade kuro 
nibẹe mó: emi o sỉ kọ oruko Olorun mi sỉ ¡ 
lara, ati oruko ¡lu Olorun mị, tỉ ise Jerusalemu 
titun, tỉ o nti orun sokale lati odọ Olorun mi 
Wá, ati oruko titun tỉ emi tikarami. 

13 Eniti o ba li etí, ki o gbó ohun tỉ Emí nsọ 
fun awon ïjo. 

14 Ati sỉ angeli ijo ni Laodikea kọwe: Nkan 
Wonyi lỉ eniti ijẹ Amin wi, eleri olododo ati 
olõto, olupilesẹ eda Olorun. 

15 Emi mò isẹ rẹ, pe iwo kò gbóna bệni iwo 
kò tutủ: emi iba fe pe ki iwo kuku tutủ, tabi ki 
iwo kuku gbóna. 

18Nje nitoriti iwo se llówowo, tỉ o kò sỉ 
gbóna, bẹni o kò tutủ, emi o pò ọ jade kuro li 
ẹnu mi. 

17 Nitoriti iwo wipe, Emi l¡ orò, emi sỉ npò 
Sỉ ¡ li orò, emi kò sỉ se alaini ohunkohun; tỉ 
iwo kò si mò pe, Òsi ni iwo, ati re, ati talakà, 
ati afoju, ati eni—ìhoho: 

18 Emi fun ọ ni ìmoran pe ki o rà wura lọwo 
mi tỉ a tỉ dã ninu iná, ki iwo ki o le di olórò; 
ati asọ funfun, ki ïwo kỉ o le ñ wọo ara rẹ, ati ki 
itiju ìhoho rẹ ki o má bã hàn, ki o sỉ ñ õgùn 
kùn oju rẹ, ki iwo ki o le riran. 

19 Gbogbo awon tỉ emi ba fe ni mo mbawi, tỉ 
mo sỉ nnà: nitorina ni itara, ki o si ronupiwada. 

29 Kiyesi ¡, mo duro li ẹnu ilẹkun, mo sỉ 
nkànkun, bi enikeni ba gbó ohùn mị, tỉ o sĩ sí 
ilekun, emi o sỉ wole tò ọ wá, emi o sỉ ma baa 
jeun, ati on pẹlu mi. 


s93 


?! Eniti o ba segun li emi o ñfun lati joko 
pẹlu mi lori ité mi, bi emi pẹlu tỉ segun, tỉ mo 
sỉ joko pẹlu Baba mi lori ité rè. 

22 Eniti o ba li etí, ki o gbó ohun tỉ Emí nsọ 
fun awon ljọ. 


1LEHIN nkan wonyi emi wo, sỉ kiyesi ï, 

ilekun kan sí sile li ọrun: ohùn kini tỉ mo 
gbọ bì ohùn ipè tỉ mba mi sòr, tỉ o Wipe, 
Goke wa ìhin, emi o sỉ ñ ohun tỉ yio hù lẹ— 
hin-ola hàn ọ. 

2Lojukanna mo sỉ wà ninu Emí: sỉ kiyesi i, 
a tế ité kan li orun, enikan sỉ joko lori ité na. 

3 Eniti o sỉ joko na đabi okuta jaspi ati sardi 
nỉ wiwo: osumare sỉ ta yi ité na ká, o dabi 
okuta smaragdu nỉ wiwo. 

4Yi itệ na ká sỉ ni ité mẹrinlelogun: ati lori 
awon ité na mo rỉ awon àgba mẹrinlelogun 
joko, tỉ a wÒ li aso àlà; ade wura sỉ Wà lỉ ori 
wọn. 

5 Ati lati ibi itệ na ni mànamảna ati ãrá ati 
ohùn tỉ jade wá: fñtila iná meje sỉ ntàn nibè 
niwaju ité na, tỉ ise Emi meje tỉ Olorun. 

8 Ati niwaju ité na sỉ nỉ okun bỉ đigí, o dabi 
kristali: li arin ité na, ati yi ité na ká, li ẹda 
alãye mẹrin tỉ o kủn fun oju niwaju ati lẹhin. 

7 Eda ikini sỉ dabi kiniun, ẹda keji sỉ dabi 
mo malu, da kẹta sỉ nỉ oju bỉ tỉ enia, ẹda 
kerin sỉ dabi idì tỉ nfò. 

8 Awon da alaye mẹrin na, tỉ olukuluku 
wọn nỉ iyệ mẹfa, kun fun oju yika ati ninu: 
nwọn kò sỉ simi li osán ati li oru, wipe, Mimó, 
mimó, mimó, Oluwa Olorun Olodumare, tỉ o 
tỉ wà, tỉ o sỉ mbẹ, tỉ o sỉ mbòwá. 

8 Nigbati awon eẹda alãye na ba sỉ ñ ogo ati 
giá ati opé fun eniti o joko lori ité, tỉ o mbẹ 
lãye lai ati lailai, 

10 Awon àgba mẹrinlelogun na a sỉ wole 
niwaju eniti o joko lori ité, nwọn a sỉ tẹriba 
fun eniti mbe lãye lai ati lailai, nwọn a sỉ ñ 
ade wọn lele niwaju ité na, wipe, 

11 Oluwa, iwo li o yẹ lati gbà ogo ati olá ati 
agbara: nitoripe iwo li o dá ohun gbogbo, ati 
nỉtori ife inu rẹ ni nwọn ñ wà tỉ a sỉ đá wọn. 
5 1MO sĩ rỉ lỉ wó otún eniti o joko lori ité 

na, iwe kan tỉ a kọ ninu ati lehin, tỉ a sỉ ñ 
èdidi meje dì. 

2Mo sỉ ri angeli alagbara kan, o nñ ohùn 
rara kede pe, Tali o yẹ lati sí iwe na, ati lati tủ 
èdidi rè? 

3 Kò sỉ sỉ enikan li orun, tabi lori ilẹ aiye, tabi 
nisale ilẹ, tỉ o le sí iwe na, tabi tỉ o le wò inu rè. 


IFIHÀAN 3—6 
4 Emi sỉ sọkun gidigidi, nitoriti a kò ri ẹni~ 
kan tỉ o yẹ lati sí ati lati kà iwe na, tabi lati wò 
inu rè. 

5 Okan ninu awon àgba na sỉ wỉ fun mi pe, 
Máse sọokun: kiyesi ¡, Kiniun èya Juda, 
Gbòngbo Dafidi, tỉ bori lati sí iwe na, ati lati 
tủ èdidi rè mejje. 

6Mo sỉ rỉ li arin ité na, ati awvon ẹda alãye 
mnerin na, ati lỉ arin awon àgba na, Qdọ—Agu— 
tan kan dưro bỉ eyiti a tỉ pa, o ni iwo meje ati 
oju meje, tỉ ise Emí meje tỉ Olorun, tỉ a rán 
jade lọ sỉ ori ilẹ aiye gbogbo. 

?O sĩ wá, o sỉ gbà a li owó otủn eniti o joko 
lori itẻ na. 

8Nigbati o sỉ gbà iwe na, awon eda alãye 
mnerin na, ati awon àgba mẹrinlelogun na wolẹ 
niwaju Qdo-Agutan na, olukuluku nwọn nỉ 
dùru ati ago wura tỉ o kún fun turari tỉ ise adu— 
Ta awon enia mimó. 

9 Nwon sỉ nkọ orin titun kan, wipe, Iwo lỉ o 
yẹ lati gbà iwe na, ati lati sí èdidi rè: nitoriti a 
tỉ pa ọ, iWwo sỉ tỉ ñ èjẹ rẹ se ìrapada enia sỉ 
Olorun lati inu ẹyà gbogbo, ati ède gbogbo, 
ati inu enia gbogbo, ati orilẹ-ède gbogbo wá; 

10 Jwo sỉ tỉ se wọn lỉ oba ati alufa sỉ Olorun 
wa: nwọn sỉ njọba lori ilẹ aiye. 

11 Emi sỉ wò, mo sỉ gbó ohùn awon angeli 
pupò yï ité na ká, ati yi awon da alãye na ati 
awon àgba na ká: iye wọn sỉ je ẹgbãrun ọna 
egbãrun ati ẹøgbegbèrun ọna cgbegbèrun; 

12Nwon nwi li ohùn rara pe, Yiye li 
Odo-Agutan na tỉ a tỉ pa, lati gbà agbara, ati 
rò, ati ogbón, ati ipá, ati olá, ati ogo, ati ibu— 
kủn. 

13 Gbogbo eda tỉ o sỉ mbe li orun, ati lori ile 
aiye, ati nisale ilẹ, ati irú awon tỉ mbẹ ninu 
okun, ati gbogbo awon tỉ mbẹ ninu wọn, nỉ 
mo gbó tỉ nwipe, Ki a ñ ibukủn ati giá, ati 
ogo, ati agbara, fun eniti o joko lori ité ati fun 
Odo—Agutan na lai ati lailai. 

14 Awon da alãye mẹrin na wipe; Amin. 
Awon àgba mẹrinlelogun na wolẹ, nwọn sỉ 
foribale fun ẹniti mbe lãye lai ati lailai. 


1EMI sỉ ri nigbati Qdọ-Agutan na $í 
òkan ninu èdidi wọnni, mo sỉ gbó òkan 
ninu awon da alãye mẹrin nì nwi bỉ enipe 
sisan ãrá pe, Wá, wò o. 
2?Mo sỉ wò, sỉ kìyesi i, ẹsin funfun kan: 
eniti o sỉ joko lori rè ni orun kan; a sỉ ñ ade 
kan fun u: o sỉ jade lọ lati isegun de isegun. 
3Nigbati o sỉ sí èdidi keji, mo gbó ohùn eda 
alãye keji nwipe, Wá, wò o. 


IFIHÀAN 6, 7 

4 Esin miran tỉ o pupa sỉ jade: a sỉ fi agbara 
fun eniti o joko lori rè, lati gbà alafia kuro lori 
Hẹ aiye, at pe ki nwon kỉ o mã pa ara wọn: a 
sỉ fi idà nla kan le e lọwo. 

SNigbati o sỉ sí èdiđi kẹta, mo gbó ohùn 
cda alaye kẹta nwipe, Wá, wò o. Mo sỉ wò, sỉ 
kiyesi i, esin dúdu kan; eniti o joko lori rè ni 
osuwon awé meji li owó rè. 

8 Mo sỉ gbó bỉ enipe ohùn kan li arin awon 
da alãye mẹrerin nì tỉ nwipe, Osuwon alika— 
ma kan fun owo idẹ kan, ati osưwon okà barle 
mẹta fun owo idẹ kan; sỉ kiyesi i, ki o má sỉ se 
pa oróro ati ọti—waini lara. 

TNigbati o sỉ sí èđidi kerin, mo gbó ohùn 
da alãye kerin nwipe, Wá wò o. 

8Mo sỉ wò, sỉ kiyesi ¡, esin rọndonrondọn 
kan: oruko enit o joko lori rè ni Ikủ, ati 
Ipò-okủ sỉ tò ọ lẹhin. A sỉ fi agbara fun wọn 
lori idamerin aiye, lati fi idà, ati ebi, ati ikủ, 
ati eranko ori ile aiye pa. 

#Nigbati o sỉ sí èdidi karun, mo ri labe 
P€pe, okàn awon tỉ a tỉ pa nitori òrọ Olorun, 
ati nitori erí tỉ nwọn đìmu: 

10 Nwọn kigbe li ohùn rara, wipe, Yio tỉ pẹ 
to, Oluwa, Eni—Mimó ati olõto, iwo kỉ yio se 
idajo ki o sỉ gbesan èjẹ wa mó lara awon tỉ 
ngbhé ori ilẹ aiye? 

11 A sỉ fi asọ funfun fun gbogbo wọn; a sỉ wi 
fun wọn pe, ki nwọn kỉ o simi di ìgba diẹ na, 
tỉ iye awon iranse elegbẹ ati arakunrin wọn 
tỉ ao pa bi wọn, yỉo fi pé. 

12 Nigbati o sỉ sí èdidi kẹefa mo sỉ ri, sỉ kiyesi 
i, lsẹlẹ nla kan sè; ðrùn sỉ dudu bỉ aso-ofo 
onirun, osupa sỉ dabi èje; 

13 Awon irawo oju orun sỉ subu silẹ gegẹ bi 
Ïgi opoto iti rè àigbó eso rè dànu, nigbati efũfu 
nla ba mì i. 

14A sỉ ká òrun kuro bỉ iwe tỉ a ká; ati oluku— 
luku oke ati erekusu lỉ a sỉ sí kuro ni ipò wọn. 

15 Awon ọba aiye ati awon olglá ati awon 
olori ogun, ati awon olorò ati awon alagbara, ati 
olukuluku erú, ati olukuluku omnira, sỉ ñ ara 
'Wọn pamó ninu ihò-ile, ati ninu àpata ori òke: 

18Nwọon sỉ nwi fun awon òke ati awon 
àpata na pe, Ẹ wólu wa, ki ẹ sỉ fñ wa pamó 
kuro loju ẹniti o joko lori ité, ati kuro ninu 
ibinu Qdo—Agutan na: 

1? Nitori ojo nla ibinu wọn đe; tani sỉ le duro? 


1TLẸHIN eyi nỉ mo rỉ angeli mẹrin đuro 

ni igun mẹrerin aiye, nwọn di afefe mẹ— 
rẹerin aiye mu, ki o máse fé sori ilẹ, tabi sori 
okun, tabi sara igikigi. 


894 


2Mo sỉ ri angeli miran tỉ o ntỉ ha ìla—õrùn 
goke wá, tỉ on tỉ èdiđi Olorun alãye lọwọ: o sĩ 
kigbe li ohùn rara sỉ awon angeli mẹrin na tỉ a 
fifun lati pa aiye ati okun lara, 

3Wipe, Ẹ máse pa aiye, tabi okun, tabi igi 
lara, tỉ awa o ñ ñ èdidi sami sỉ awon iranse 
Olorun wa nỉ iwaju wọn. 

4Mo sỉ gbó iye awon eniti a ñ èdidi sami sỉ: 
awon tỉ a sami sỉ jẹ oké meje o le ẹgbaji lati 
inu gbogbo èya awon omọ Israeli wá. 

5 Lati inu èya Juda a fi èdidi sami si ẹgbã 
mẹfa. Lati inu èya Reubeni a fñi èdidi sami sỉ 
cgbã mẹfa. Lati inu èya Gadi a ñi èdiđi sami sĩ 
eẹgbã mẹfa. 

5Lati inu èya Aseri a ñ èdidi sami sỉ ẹgbã 
mẹfa. Lati inu èya Neftalimu a fñï èdiđi sami sĩ 
egbã mẹfa. Lati inu èya Manasse a fi èdidi 
sami sỉ ẹgbã mẹfa. 

7?Lati inu èya Simeoni a ñ èdidi sami sỉ egbã 
mẹfa. Lati inu èya Lefi a ñ èdidi sami sỉ ẹpbã 
mẹfa. Lati inu èya Issakari a fi èdidi sami sỉ 
ẹgbã mẹfa. 

8T[ati inu èya Sebuloni a ñ èdidi sami sỉ 
egbã mẹfa. Lati inu èya Josefu a fñï èdidi sami 
Si eẹgbã mẹfa. Lati inu èya Benjarnini a fi èdidi 
sami sỉ egbã mẹfa. 

% Lẹhin na, mo rỉ, sỉ kiyesi i, òpolọpo enia tỉ 
enikeni kò le kà, lati inu orilẹ—ède gbogbo, ati 
ya, ati enia, ati lati inu ède gbogbo wá, nwon 
duro niwaju ité, ati niwaju Qdọ—Agutan na, a 
Wò wọn lỉ aso funfun, imò-ope sỉ mbe li owó 
WỌN; 

10 Nwọn sỉ kigbe li ohùn rara, wipe, Igbala 
ni tỉ Olorun wa tỉ o joko lori ité, ati tỉ 
Qdo-Agutan. 

11 Gbogbo awon angeli sỉ duro yi ité na ká, 
ati yÌ awon àgba ati awon eda alãye mẹrin na 
ká, nwon wolẹ nwọn sỉ dojubole niwaju ité 
na nwọn sỉ sìn Olorun, 

12Wipe, Amin: Ibukủn, ati ogo, ati ogbón, 
ati opé, ati apbara, ati ipả fun Olorun wa lai 
ati lailai. Amin. 

13 Okan ninu awon àgba na sỉ dahùn, o bỉ 
mỉ pe, Tali awon wonyi tỉ a wò li aso funfun 
nì? nibo ni nwọn sỉ tỉ wá? 

14Mo sỉ wi fun u pe, Oluwa mi, Iwo li o le 
mò. Ô sỉ wi fun mi pe, Awon wonyi li o jade 
lati inu iponju nla, nwọn sỉ fộ aso wọn, nwon 
Sỉ sọ wọn đỉ funfun ninu èjẹ Qdọ—Agutan na. 

15Nitorina ni nwon se mbẹ niwaju ité 
Olorun, tỉ nwọn sỉ nsìn ¡ li osán ati li oru ninu 
tẹmpili rè: eniti o joko lori ité na yio sỉ siji bò 
wọn. 


18 Ebi kì yio pa wọn mó, bệti ongbe kì yio gbẹ 
'won mó; bệli ðrũn kì yio pa wọn tabi õrukõru. 

17 Nitori Qdọ—Agutan tỉ mbẹ li arin itệ na 
nỉ yio mã se olusọ—agutan wọn, tỉ yio sỉ mã se 
amona won sỉ ibi orisun omi iyè: Olorun yio 
sỉ nủ omije gbogbo nủ kuro lỉ oju wọn. 

8 1NIGBATI o sỉ sí èdidi keje, kéké pa li 
grun niwon àbo wakati kan. 

2Mo sỉ ri awon angeli meje tỉ nwon duro 
niwaju Olorun; a sỉ ñ ipè meje fun wọn. 

3 Angeli miran sỉ wá, o sỉ duro tì pẹpe, o ni 
awo turari wura kan; a sỉ ñ turari pupò fun u, 
ki o le fñi ¡ kủn adura gbogbo awon enia mimó 
lori pẹpẹe wura tỉ mbẹ niwaju ité. 

4 Ati gñn turari na pẹlu adura awon enia 
mimó sỉ gòke lọ siwaju Olorun lati owó angeli 
na wá. 

5 Angeli na sỉ mu awo turari na, o sỉ fòn iná 
ori pẹpẹ kưn u, o sỉ dà a sori ilẹ aiye: a sỉ gbọ 
ohủn, ãra sỉ san, mànamána sỉ kọ, ìselẹ sỉ sè. 

6 Awon angeli meje na tỉ nwọn nỉ ipè meje 
sỉ mura lati fun wọn. 

?Ekini sỉ fun, yinyín ati iná tỉ o dàpò pẹlu 
èjẹ sỉ jade, a sỉ dà wọn sori ilẹ aiye: idameta 
llẹ aiye sỉ jóna, idameta awon igi sỉ jóna, ati 
gbogbo koriko tutủ sỉ jóna. 

8 Angeli keji sỉ fun, a sỉ wó ohun kan bi òke 
nla tỉ njona sọ sinu okun: idameta okun si di 
èj€; 

# Ati idameta awon eda tỉ mbẹ nỉnu okun tỉ 
o nỉ emí sỉ kủ; ati idameta awon okò sỉ baje. 

10 Angeli kẹta sỉ fun, irawò nla kan tỉ njo bỉ 
fitila sỉ bó lati run wá, o sỉ bọ sori idameta 
awon odo sisàn, ati sori awon orisun omi; 

11 A sỉ npè oruko irawo na nỉ Iwo idameta 
awon omi sỉ đi iwo, òpolopọo enia sỉ tỉ ipa 
awon omi na kủ, nitoriti a sọ wọn đi kikorò. 

12 Angeli kẹrin sỉ fun, a sỉ kolu idameta 
õrùn, ati idameta osupa, ati idameta awon 
irawo, ki idameta wọn le sõkun, ki ojọ mase 
mọle fun idameta rè, ati oru bakanna. 

13 Mo sỉ wò, mo sỉ gbó idì kan tỉ níò li ấrin 
orun, o nwi li ohùn rara pe, Egbé, egbé, cgbé, 
fun awon tỉ nghe ori ilẹ aiye nitori ohùn ipè 
iyoku tỉ awon angeli mẹta tỉ mbowá fun. 


1ANGELI karun sỉ fun, mo sỉ ri irawo 
kan bó sỉ ilẹ lati orun wá: a sỉ ñ isika iho 
ogbun fun u. 
2O sỉ sí iho ogbun na; ẽñn sỉ ru jade lati inu 
iho na wá, bi gñn ileru nla; ðrùn ati oju sanma 
sỉ sõkun nitori eñn iho na. 


IFIHÀN 7—9 


3 Ếsủ sĩ jade tỉ inu @ñn na wá sori ilẹ: a sỉ ñï 
agbara fun wọn bi akẽkẽ ilẹ tỉ li agbara. 

4A sỉ sọ fun wọn pe kỉ nwon kỉ o máse pa 
koriko ilẹ lara, tabi ohun tutù kan, tabi igikigi 
kan; bikose awon enia tỉ kò ni èdidi Olọrun nỉ 
iwaju wọn. 

5A sỉ pase fun Won pe, ki nwon kỉ o másc 
pa wọn, sugbon kỉ a dá wọn li oró li osù ma— 
run: oró wọn sỉ dabi oró akekẽ, nigbati o ba ta 
enia. 

§Li ojọ womni li awon enia yio sỉ mã wá 
ikủ, nwọn kì yio sỉ ri i; nwọn o sỉ fẹ lati kủ, 
ikủ yio sỉ sá kuro lọdọ wọn. 

7Iré awon ẽsủ na sỉ dabi awon eẹsin tỉ a 
mưra silẹ fun ogun; ati li ori wọn nỉ bi enipe 
awon ade tỉ o dabi wura wà, oju wọn sỉ dabi 
oju enia; 

8 Nwon sỉ ni irun bỉ irun obinrin, ehin wọn 
sỉ dabi tỉ kiniun. 

®Nwọn sỉ ni awo ìgbàiya, bi awo ìgbàiya 
irin; iró iyé wọn sỉ dabi iró kẹké esin pupò tỉ 
nsủré lọ sỉ ogun. 

10 Nwọon sỉ nỉ ìru ati oró bỉ tỉ akekẽ, ati ni 
ìru wọn nỉ agbara wọn wà lati pa enia lara fun 
osù marun. 

1INwon ni angeli ọgbun na bỉ oba lori 
won, orukọo rè li ede Heberu nỉ Abaddoni, ati 
li ède Griki oruko rè amã jẹ Apollioni. 

12 Egbé kan koja; kiyesi i, egbé meji mbò 
sibe lẹhin eyi. 

13 Angeli kẹefa si fun, mo sỉ gbó ohùn kan 
lati ibi iwo mẹrin pẹpẹ wura wá, tỉ mbẹ nỉ- 
waju Olorun, 

14 Nwi fun angeli kẹfa na tỉ o nỉ ipè na pe, 
Tú awon angeli mẹrin nì sile tỉ a dè lẹba odò 
nla Eufrate. 

15A sỉ tủ awon angeli mẹrin na sile, tỉ a tỉ 
pese tele fun wakati na, ati ojo na, ati osủ na, 
ati odun na, lati pa idameta enia. 

18 lye ogun awon elesin sỉ jẹ ãdọta oké lọna 
igba: mo sỉ gbó iye wọn. 

1? Bayi ni mo sỉ rỉ awon esin na li ojuran, 
ati awon tỉ o gùn wọn; nwọn ni awo ìgbaiya 
iná, ati tỉ jakinti, ati tỉ imí jo: ori awon esin 
na sỉ dabi ori awon kiniun; ati lati enu wọn nỉ 
iná, ati #ñn, ati imí ojo tỉ njade. 

18 Nipa iyonu mẹta wonyï li a tỉ pa idameta 
enia, nipa iná, ati nipa, gñn, ati nipa imí ojo tỉ 
o nữ enu wọn jade. 

19 Nitoripe agbara awon esin na mbe li ẹnu 
won ati ni iru wọn: nitoripe ìru wọn dabi ejò, 
nwon sỉ ni ori, awon wonyi ni nwọn sỉ ñ 
npa—ni-lara. 


IFIHÀN 9— 11 

20 Sugbon awon enia iyokủ, tỉ a kò sỉ tỉ ipa 
lyọnu wonyi pa, kò sỉ ronupiwada isé owWó 
Won, kỉ nwon ki o máse sin awon emi èsu, ati 
ere wura, ati tỉ fadaka, ati tỉ idẹ, ati tỉ okuta, 
ati tỉ igi mó, awon tỉ kò le riran, tabi ki nwon 
gboran, tabi ki nwọn rìn: 

21 Bệni nwon kỏ ronupiwada enia pipa wọn, 
tabi osó wọn, tabi àpbere wọn, tabi olè wọn. 
Í 0 1MO sỉ rỉ angeli miran alagbara o nti 

orun sọkale wá, a ñ awosanma WÒ ọ 
li aso: osumare sỉ mbe li ori rè, oju rè sỉ dabi 
ðrủn, ati esẹ rè bỉ owòn iná: 

2O sỉ nỉ iwe kekere kàn tỉ a sỉ li owó rè: o 
sỉ ñ ẹse rè otun le okun, ati ẹsẹ rè òsỉ le ilẹ, 

3O sỉ ke li ohùn rara, bỉ igbati kiniun ba bủ 
ramuramu: nigbati o sỉ ké, awon ãrá meje na 
fohun. 

4Nigbati awon ãrá meje na fohun, mo 
mura ati kọwe: mo sỉ gbó ohủn lati orun wá 
nwi fun mi pe, Fi èdidi dí ohun tỉ awon ãrá 
meje na sọ, má sỉ se kọ wọn silẹ. 

5 Angeli na tỉ mo ri tỉ o duro lori okun ati 
lori ilẹ, sỉ gbé wó rè sỉ oke orun, 

8O sỉ ñ ẹniti mbẹ lãye lai ati lailai bủra, 
eniti o đá orun, ati ohun tỉ mbe nỉnu rè, ati ilẹ 
aiye, ati ohun tỉ mbẹ ninu rè, ati okun, ati 
ohun tỉ mbe nỉnu rè, pe ìgba kì yio sỉ mó: 

7 §ugbọn li ojo ohùn angeli keje, nigbati yio 
ba fun ipe, nigbana li ohun ijinlẹ Olorun pari, 
gege bỉ ihinrere tỉ o sọ fun awon iranse rè, 
awon woli. 

8 Ohùn na tỉ mo gbó lati orun wá tủún mba 
mi sorọ, o sỉ wipe, Lọ, gbả iwe tỉ o sí nì lọwo 
angeli tỉ o duro lori okun atí lori ilẹ. 

Mo sỉ tò angeli na lọ, mo sỉ wi fun u pe, 
Fun mi ni iwe kekere nì. O sỉ wi fun mi pe, 
Gbà kỉ o sỉ jẹ ẹ tan; yio mu inu rẹ korò, sugbọn 
li enu rẹ yio đabi oyin. 

10 Mo sỉ gbà iwe kekere na li ọwó angeli 
na, mo sỉ je ẹ tan; o sỉ dùn li enu mi bỉ oyin: 
bỉ mo sỉ tỉ je ẹ tan, inu mi korò. 

11A sỉ wï fun mi pe, Iwo o tủn sọ asotele lori 
opolopo enia, ati orile, ati ède, ati awon oba. 
Í Í 1A sỉ ñ ifefe kan fun mi tỉ ó dabi opá: 

o wipe, Dide, sỉ wòn tempili Olorun, 
ati pẹpe, ati awon tỉ nsìn ninu rè; 

2Si ñ agbala tỉ mbẹ lode tẹmpili sile, má sỉ 
se wòn ọ; nitoriti a ñ ¡ fun awon Keferi: ilu 
mimó na li nwọn o sỉ tè mọle lỉ osu mejilelo— 
goji. 

3 Emi o sỉ yọnda fun awon elẹri mỉ mejeji, 


nwọn ó sỉ sọtele fun ẹgbefa ojo o le ogọta 
nỉnu aso-ofo. 

4WOonyi ni igi oróro meji nì, ati opá fñitila 
meji nì, tỉ nduro niwaju Oluwa aiye. 

5 Bỉ enikeni ba sỉ fẹ pa wọn lara, iná a tỉ 
ẹnu wọn jade, a sỉ pa awon otá wọn run: bỉ 
eẹnikeni yio ba sỉ fe pa wọn lara, bayi lỉ o yẹ kỉ 
a pa a. 

5 Awon wonyỉ li o nỉ agbara lati sé orun, tỉ 
ojo kò ñ rộ li gjo asotele won: nwọn sỉ ni agba— 
ra lori omi lati sọ wọn đi èje, ati lati ñ oniruru 
ajakale arun koIu aiye, nigbakugba tỉ nwọn ba 
fẹ 


?Nigbati nwọon ba sỉ tỉ pari erÍ wọn, eranko 
tỉ o ntỉ inu ògbun goke wá nỉ yỉo ba wọn ja— 
gun, yio sỉ sẹgun wọn, yỉo sỉ pa wọn. 

8 Okú wọn yio sỉ wà ni igboro ilu nla nì, tỉ a 
npè nỉ Sodomu ati Egipti nipa tỉ emí, nibiti a 
gbé kàn Oluwa wọn mọ agbelebu. 

® Ati ninu awon enia, ati eya, ati ède, ati 
orilẹ, nwoọn wo okủ wọn fun ijo mẹta on àbo, 
nwọon kò sỉ je kỉ a gbé okủ wọn sinu isà okú. 

10 Ati awon tỉ o ngbé ori ilẹ aiye yio sỉ yÒ le 
wọn lori, nwọn sỉ se ariya, nwọn o sỉ ta ara 
wọn lore; nỉitoriti awon woli mejeji yi dá 
awon tỉ o mbe lori ilẹ aiye loró. 

11 Ati lehin ijọ mẹta on àbọ na, emí ìye lati 
odọ Olorun wá wÒ inu wọn, nwon sỉ dide duro 
li esẹ wọn; èru nla sỉ ba awọn tỉ o rỉ wọn. 

12Nwọn sỉ gbó ohủn nla kan lati orun wá 
nwi fun wọn pe, E gòke wá ìhin. Nwọn sỉ 
gòke lọ sỉ orun ninu awosanma; awon tá 
Won sỉ rỉ wọn. 

13Ni wakati na ìselẹ nla sè, idđamewa ilu na 
sỉ wó, ati ninu ìselẹ na edegbarin enia li a pa: 
èru sỉ ba awon iyokù, nwọn sỉ fi ogo fun Olọ— 
run 0run. 

14Egbé keji koja; sỉ kiyesi i, egbé kẹta sỉ 
mbòwá kánkán. 

15 Angeli keje sỉ fun ipè; a sỉ gbó ohùn nla 
lati orun wá, wipe, ljoba aiye di tỉ Oluwa wa, 
ati tỉ Kristi rệ; on o sỉ joba lai ati lailai. 

16 Awon àgba mẹrinlelogun nì tỉ nwọn joko 
niwaju Olorun lori íte wọn, dojbole, nwọn sỉ 
sìn Olorun, 

17Wipe, Awa ñ opé fun ọ, Oluwa Olorun, 
Olodumare, tỉ mbe, tỉ o sỉ tỉ Wà, tỉ o sỉ ma bò; 
nitoriti iwo tỉ gbà agbara nla rẹ, iwo sỉ tỉ joba. 

18lnu sỉ bi awon orilẹ-ède, ibinu rẹ sỉ de, 
ati igba lati dá awon okủ lẹjọ, ati lati ñi ere fun 
awon iranse rẹ woli ati awon enia mimó ati 
awon tỉ o bèru oruko rẹ, ati ẹni kekere ati eni 
nla; ati lati run awon tỉ npa aiye run. 


s97 


19 A sỉ sí tempili Olorun sile li orun, a sỉ rỉ 
apoti majemu ninu tẹmpili rè: mànamána sỉ 
kọ, a sỉ gbọ ohùn, ãrá sỉ san, ìsele sỉ sè, yinyín 
nla sỉ bọ. 


12.1... 11. 0v. dg 
kan tỉ a ñ õrùn wò li aso, osupa si mbẹ 
labe ese rè, ade onirawo mejila si mbe li ori rè: 

2O sỉ lóyun, o sỉ kigbe ni irobi, o sỉ wà nỉ 
irora ati bimọ. 

3 Àmi miran sỉ hàn li orun; sỉ kiyesi i, dra— 
goni pupa nla kan, tỉ o ni ori meje ati iwo 
mẹwa, ati adé meje li ori rè. 

4Ìru rè sỉ wó idameta awon irawo, o sỉ ju 
Wwọn sỉ ilẹ aiye, dragoni na sỉ duro niwaju 
obinrin na tỉ o fe bímọo, pe nigbati o ba bí, ki o 
le pa om tè je. 

5O sỉ bí omokunrin kan tỉ yio ñ opá irin se 
akoso gbogbo awon orilẹ—-ède: a sỉ gbà ọmọ rè 
lọ soke sỉ odọ Olorun, ati sỉ ori ité rè. 

5Obinrin na sỉ sá lọ sỉ aginjù, nibiti a gbé tỉ 
pèse àye sile dè e lati owó Olorun wá, pe ki 
nwọon kỉ o mã bó ọ nibè li egbefa ojo o le ogọta. 

7?Ogun sỉ mbẹ li orun: Mikaeli ati awon 
angeli rè ba dragoni na jàgun; đragoni sỉ jàgun 
ati awon angeli rè. 

8Nwon kò sỉ le sẹgun; bệni a kò sỉ ri ipo 
wọn mó li orun. 

%A sỉ lé dragoni nla na jade, ejò lailai mì, tỉ a 
npè ni Èsu, ati Satani, tỉ ntàn gbogbo aiye je, a 
sỉ lé e jù sỉ ilẹ aiye, a sỉ le awon angeli rè jade 
pelu rệ. 

18 Mo sỉ gbó ohùn rara lỉ orun, nwipe, 
Nigbayi ni igbala de, ati agbara, ati ijoba Olọ— 
run wa, ati ola tỉ Kristi rệ; nitori a tỉ lé olu— 
fisun awon arakunrin wa jade, tỉ o nñ wọn 
sủn niwaju Olorun wa lọsán ati loru. 

11 Nwọn sỉ segun rệ nitori èJẹ Qdọ—Agutan 
na, ati nitori òrọ ẹrí wọn, nwọn kò si feran 
ẹmi wọn ani titi de ikủ. 

12 Nitorina ẹ mã yò, enyin orun, ati enyin tỉ 
nghé inu wọn. Egbé nỉ fun aiye ati fun okun! 
nitori Èsu sọkale tò nyin wá nỉ ibinu nla, nitori 
o mò pe ìgba kukuru sá lỉ on nỉ. 

13 Nigbati dragoni na ri pe a lé on lọ sỉ ilẹ aiye, 
o se inunibini sỉ obinrin tỉ o bí mokunrin na. 

14A sỉ f apá iyé meji tỉ idì nia na fun 
obinrin na, pe ki o fồ lọ sỉ aginjù, sỉ ipò rè, 
nỉibiti a gbé bó ọ fun akoko kan ati fun awon 
akoko, ati fun idaji akoko kuro lọdọ ejò na. 

15 Ejò na sỉ tủ omi jade lati enu rè wá bỉ odo 
nla sehin obinrin na, ki o le mu kỉ ìsan omi na 
gbá a lọ. 


IFIHAN 11— 13 


16 Jle sỉ ràn obinrin na lọwo, ilẹ sỉ yà ẹnu 
Tè, o sỉ ñ ìsan omi na mu, tỉ dragoni na tủ jade 
lati enu rè wá. 

1? Dragoni na sỉ binu gidigidi sỉ obinrin na, 
o sỉ lọ ba awọon iru-omo rè iyokủ jagun, tỉ 
nwon npa oñn Olorun mó, tỉ nwọn sỉ di erí 


j]esu mu. 
Í 3 1O sỉ duro lori iyanrìn okun, mo sỉ rỉ 
eranko kan ntỉ inu okun jade wá, o nỉ 
ori meje ati iwo mẹwa, ati ade mẹwa lori 
awon iwo na, ati li awon ori rè na ni oruko 
orọ-odi. 

2 Eranko tỉ mo ri na sỉ dabi ẹkùn, ẹsẹ rè sỉ 
dabi tỉ beari, ẹnu rè sỉ dabi tỉ kiniun: dragoni 
na sỉ fun u li agbara rè, ati ite rè, ati olá nla. 

3Mo sỉ ri okan ninu awon ori rệ bi enipe a sá 
a pa, a sỉ tỉ wo ogbẹ asapa rè na san, gbogbo 
aiye sỉ ñ iyanu tẹle eranko na. 

4 Nwon sỉ foribale fun dragoni na nitori o tỉ 
fun eranko na nỉ ola: nwọn sỉ foribale fun 
ẹranko na, wipe, Tali o dabi ẹranko yi? tali o 
sỉ le ba a jagun? 

5A sỉ fun u li ẹnu lati mã sọ ohun nla ati 
grọ-odi; a sỉ fi agbara fun u lati se bẹ ẹ nỉ ogsu 
mejilelogoji. 

8O sỉ yà enu rè nỉ isorò—odi sỉ Olorun, lati 
Sọ orọ-odi sỉ oruko rè, ati sỉ agó rè, ati sỉ 
awon tỉ ngbe orun. 

7A sỉ ñ fun u lati mã ba awon enia mimó 
jagun, ati lati sẹegun wọn: a sỉ ñ agbara fun u 
lori gbogbo eya, ati enia, ati ède, ati orile. 

8 Gbogbo awon tỉ nghe ori ilẹ aiye yio sỉ mã 
sin i, olukuluku eniti a kò kọ orukọ rè sinu 
iwe iyè Qdọ—Agutan tỉ a tỉ pa lati ipilese aiye. 

%Bi enikeni ba li etí ki o gbó. 

10 Bị enikẹni ba níẹ ki a di ẹni igbèkun, 
igbèkun ni yio lọ: bí ẹnikẹni ba níẹ ki a fñi iđà 
pa eni, idà li a o sỉ ñ pa on na. Nihin ni sũru 
ati igbagbó awon enia mimó gbé wà. 

11Mo sỉ rỉ eranko miran goke lati inu ilẹ 
Wá; o sỉ nỉ iwo meji bi odọ-agutan, o sỉ nsòro 
bi dragoni. 

12O sỉ nlò gbogbo agbara eranko ekini nỉ— 
Wwaju rè, o sỉ mu ilẹ aiye ati awon tỉ ngbe inu 
rè foribale fun eranko ekini tỉ a tỉ wo ọgbẹ 
asápa rè san. 

13O sỉ nse ohun iyanu nla, ani tỉ o ñ nmu 
iná sọkale lati orun wá sỉ ilẹ aiye niwaju awon 
enia. 

14 © sỉ ntàn awon tỉ nghe ori ilẹ aiye jẹe nipa 
awon ohun iyanu tỉ a ñ fun u lati se niwaju 
ẹranko na; o nwi fun awon tỉ nghe ori ile aiye 


IFIHÀN 13— 15 


lati ya aworan fun eranko na tỉ o tỉ gbà ogbẹ 
idà, tỉ o sỉ yè. 

15 A sỉ ñ fun u lati ñ emí fun aworan eranko 
na ki o mã sòrọ, ki o sỉ mu kỉ a pa gbogbo 
awon tỉ kò foribale fun aworan eranko na. 

18 O si mu gbogbo wọn, ati kekere ati nla, 
olorò ati talakà, omnira ati erủ, ki a ñ àmi kan 
fun wọn li owó otúủn wọn, tabi ni iwaju wọn: 

17 Ati ki enikeni má le rà tabi ki o tà, bikose 
ẹniti o bá ni ami oruko eẹranko na, tabi iye 
oruko rè. 

18 Nihin ni ogbón gbé wà. Eniti o ba ni oye, 
ki o siro iye tỉ mbẹ lara eranko na: nỉitori iye 
enia nỉ; iye rè na sỉ je òtalelegbeta o le mẹfa. 


Í 4 1Mo sỉ Wò, sỉ kiyesi ¡, Qdo—Agutan 

na duro lori òke Sioni, ati pẹlu rè oké 
meje o le ẹgbaji enia, nwọn ni oruko rè, ati 
oruko Baba rè tỉ a kọ sỉ iwaju wọn. 

2Mo sỉ gbó ohùn kan lati orun wá, bi ariwo 
omi pupò, ati bi sisán ãrá nla: mo sỉ gbó awon 
aludùuru, nwon niù dủru won: 

3 Nwộọn sỉ nkọ bỉ enipe orin tỉtun niwaju ité 
ni, ati niwaju awon eda alãye mẹrin nì, ati 
awon àgba nì: ko sỉ sỉ ẹniti o le kó orin na, 
bikose awon oké meje o le ẹgbaji enia, tỉ a tỉ 
rà pada lati inu aiye wá. 

4Awon wonyỉ li a kò ñ obinrin sọ đi ẽri; 
nitoripe wundia ni nwọn. Awon wonyỉ ni ntộ 
Odo-Agutan na lẹhin nibikibi tỉ o ba nlọ. 
Awon wonyi lỉ a rà pada lati inu awon enia 
Wả, nwọn jé akoso fun Olorun ati fun Qdọ— 
Agutan na. 

5A kò sỉ ri eke li enu wọn, nwọn jẹ alaila— 
buku. 

S5Mo sỉ ri angeli miran nfò li agbedemeji 
orun, tỉ on tỉ ihinrere ainipekun lati wãsu fun 
awon tỉ ngbé ori ilẹ aiye, ati fun gbogbo orile, 
ati eya, ati ède, ati enia, 

7O nưii li ohùn rara pe, E bèru Olorun, kỉ ẹ 
Sỉ ñ ogo fun u; nitoriti wakati idajo rệ de: ẹ sỉ 
foribale fun eniti o đả orun, on aiye, ati okun, 
ati awon orisun omi. 

8 Angeli miran si tèle e, o nwipe, Babiloni 
wỏ, Babiloni tỉ o tobi nì wó, eyiti o tỉ nnủ 
gbogbo orile-ède mu ninu oti—waini ibinu 
àgbere rè. 

9 Angeli kẹta si tẹle wọon, o nwïi li ohùn rara 
pe, Bỉ enikeni ba nforibale fun ẹranko mì, ati 
aworan rè, tỉ o sỉ gbà àmi sỉ iwaju rè tabi sỉ 
QWÓ-Ttè, 

10Ón pẹlu yỉo mu ninu oti—waini ibinu 
Olorun, tỉ a tủ jade li aini àbula sinu ago irunu 


Tờ; a o sỉ ñ iná ati sulfuru da a loró niwaju 
awon angeli mimó, ati niwaju Qdọ-Agutan: 

11 Êfñin oró wọn sỉ nlọ soke titi lailai, nwọn 
kò sỉ ni isimi li osán ati li oru, awon tỉ nfori— 
balẹ fun eranko na ati fun aworan rè, ati eni— 
keni tỉ o ba sỉ gbà àmi oruko rè. 

12 Nihin ni sũru awon enia mimó gbé wà: 
awon tỉ npa oñn Olorun ati igbagbó Jesu mó. 

13 Mo sỉ gbó ohùn kan lati run wá nwi fun 
mỉ pe, Kowe rè, Alabukún fun li awon okủ tỉ 
o kủ nipa tỉ Oluwa lati ìhin lọ: Bẹni, li Emí wi, 
ki nwon kỉ o le simi kuro ninu lãlã wọn, nitori 
isẹ wọon ntò wọn lẹhin. 

14Mo sỉ Wò, sỉ kiyesi i¡, awosanma funfun 
kan, ati lori awosanma na ẹnikan joko tỉ o 
dabi Omo-enia, tỉ on tỉ ade wura li ori rè, ati 
dòjé mimủ li ọwó rè. 

15 Angeli miran sỉ tỉ inu tẹmpili jade wá tỉ 
nke li ohùn rara sỉ eniti o joko lori awosanma 
Pe, Tè doje rẹ bò ọ, ki o sỉ mã kore: nitori 
akokò ati kore de, nitori ikorè aiye tỉ gbó tan. 

18 Eniti o joko lori awosanma na sỉ tè doje 
rè bò ori ilẹ aiye; a sỉ $e ikore ilẹ aiye. 

17 Angeli miran si tỉ inu tẹmpili tỉ mbẹ H 
orun jade wá, tỉ on tỉ doje mỉmu. 

18 Angeli miran sỉ tỉ ibi pẹpẹ jade wá, tỉ o ni 
agbara lori iná; o sỉ ke li ohùn rara sỉ ẹniti o ni 
doje mỉimu, wipe, Tè doje rẹ mimu bò ọ, kỉ o sỉ 
Té awon idi ajara aiye, nỉtori awon eso rè tỉ pón. 

19 Angeli na sỉ tè doje rè bò ilẹ alye, o sỉ ké 
ajara ilẹ aiye, o sỉ kó o lọ sinu ifủnti, ifủnti nla 
ibinu Olorun. 

29 A sỉ tè ifũnti na lehin odi ilu na, èje sỉ tỉ 
inu ifũnti na jade, ani tỉ o tó okửùn ijanu ẹsin 


]inna to egbejo furlongi. 

Í 5 1MO sỉ ri àmi miran li orun tỉ o tobi 
tỉ o sỉ yanilenu, awon angeli meje tỉ o 

ni awon iyọnu meje ikehin, nitori ninu won 

nỉ ibinu Olorun de opín. 

2Mo sỉ ri bỉ enipe òkun digí tỉ o dàpọ pẹlu 
iná: awon tỉ o sỉ duro lori okun digi yi jẹ awon 
tỉ nwọn tỉ sẹegun eranko na, ati aworan rè, ati 
ami rè ati iye oruko rè, nwọn ni dùru Olorun. 

3Nwọn sỉ nkọ orin tỉ Mose, iranse Olorun, 
ati orin tỉ Qdo-Agutan, wipe, Titobi ati iyanu 
nỉ awon isẹ rẹ, Oluwa Olorun Olodumare; 
ododo ati otito li òna rẹ, iwo QỌba aWon ori— 
lẹ-ede. 

4 Tani kì yỉo bèru, Olưwa, tỉ kì yio sỉ ñ ogo 
fun oruko rẹ? nỉtori iwo nikansoso nỉ mimó: 
gbogbo awon orile-ède nỉ yio sỉ wá, tỉ yio sỉ 
foribale niwaju rẹ; nitori a tỉ ñ idajo rẹ hàn. 


s99 


5 Lẹhin na mo sỉ wỏ, sỉ kiyesi ¡, a sí tempili 
agó erí lỉ orun sile: 

§ Awon angeli meje na sỉ tỉ inu tẹmpili jade 
wá, nwọon nỉ iyonu meje nì, a wò wọn li asọ 
ogbọ funfun tỉ ndan, a sỉ ñ àmure wura dì 
wọn li õkan àiya. 

7 Ati okan ninu awon eda alãye mẹrin nì ñ 
ìgo wura meje fun awon angeli meje na, tỉ o 
kún fun ibinu Olorun, ẹniti mbẹ lãye lai ati 
lailai. 

8Tẹmpili na sỉ kủn fun gñn lat inu ogo 
Olorun ati agbara rè wá; ẹnikeni kò sỉ le wò 
inu tẹmpili na lọ ti a ñ mu iyọnu mejeje 


awon angeli meje na sẹ. 
Í ó 1MO sỉ gbó ohủn nla kan lati inu 
tẹmpili wá, nwi fun awon angeli 
meje nì pe, E lọ, ẹ sỉ tủ ìgo ibinu Olorun 
womni sỉ orỉ ilẹ aiye. 

?Ekini sỉ lọ, o sỉ tủ ìgo tirè sỉ ori ilẹ aiye; 
egbò kikè tỉ o sỉ dibaje sỉ đá awon enia tỉ o ni 
àmi eranko na, ati awon tỉ nforibale fun awo—~ 
Tan rè. 

3 Ekeji sỉ tủ ìgo tirệ sinu okun; o sỉ dabi èje 
okủ enia: gbogbo gkân alãye sỉ kủ ninu okun. 

4 Ekẹta sỉ tủ ìgo tirè sinu odò, ati sỉ orisun 
awon omi; nwọn sỉ di èje. 

5 Mo sỉ gbó angeli tỉ omi nì wipe, Olododo 
ni Iwo Eni-Mimó, eniti o mbe, tỉ o sỉ tỉ wà, 
nitoriti iwo se idajo bayi. 

8 Nitoriti nwọn tỉ ta èjẹ awon enia mimó ati 
tỉ awon woli sile, iwo sỉ ñ èje fun wọn mu; 
eyiyi li o ye wọn. 

7?Mo sỉ gbó pẹpẹ nke wipe, Bẹni, Oluwa 
Olorun Olodumare, otito ati ododo nỉ idajo rẹ. 

8 Ekerin sỉ tủ igo tirè sori ðrùn; a sỉ yonda 
fun u lati ñ iná jó enia lara. 

%A sỉ ñ õru nla jo awon enia lara, nwọn sỉ 
sòro~òdi sỉ oruko Olorun, ẹniti o lỉ agbara lori 
iyonu wonyi: nwọn kò sỉ ronupiwada lati ñ 
oøo fun u. 

10 Ekarun sỉ tu ìgo tirè sori itẹ ẹranko na; 
llẹe-oba rệ sỉ sokunkun; nwọn sỉ nge ahon 
wọn je nitori irora. 

1!1Nwọn sỉ sòro-òdi sỉ Olorun ọrun nỉtori 
irora won ati nitori egbò wọn, nwọn kò sỉ To— 
nupiwada ise wọn. 

12 Ekefa sỉ tủ ìgo tirệ sori odò nla Eufrate; 
omi rè sỉ gbẹ, kỉ a le pese ọna fun awon ọba 
ati ìla-õrùn wá. 

13Mo sỉ rỉ awon emi aimó mẹta bỉ òpoló, 
nwọn tỉ enu dragoni na ati eẹnu ẹranko na ati 
ẹnu woli eke na jade wá. 


IFIHẢAN 158— 17 
14 Nitori emi èsu ni wọn, tỉ nse ise—iyanu, 
awon tỉ njade lọ sọdọ awon oba gbogbo ilẹ 
aiye, lati gbá wọn jo sỉ ogun ojo nla Olọorun 
Olodumare. 

15 Kiyesi ¡, mo mbò bỉ olè. Ibukủn ni fun 
eẹniti nsọna, tỉ o sỉ npa asọ rè mó, kỉ o má bã 
Tìn ni Ihoho, nwọn a sỉ ri itiju rệ. 

18O sỉ gbá wọn jo sỉ ibikan tỉ a npè nỉ 
Har-mageddoni li ède Heberu. 

1?Ekeje sỉ tủ ìgo tirệ sỉ oju run; ohủn nla 
kan sỉ tỉ inu tẹmpili jade lati ibi ité, wipe, O 
pari. 

18 Mànamána sỉ kọ, a sỉ gbó ohủn, ãrá sỉ 
san, ìsele nla sỉ sè, iru eyiti kò sè ri lati igbati 
enia tỉ wà lori ilẹ, iru ìselẹ nla bệ, tỉ o sỉ lagbara 
tobỹ. 

19]lu nla na sỉ pin sỉ ipa mẹta, awon ori— 
lẹ-ède sỉ subu: Babiloni nla sỉ wá sỉ iranti ni— 
waju Olorun, lati fi ãgo ọti~waini tỉ irunu ibinu 
Tè fun u. 

?0 Olukuluku erekusu sỉ salo, a kò sỉ ri 
awon òke nla mó. 

2IYinyín nla, tỉ okộkan rè to talenti nỉ 
ìwòn, sỉ bó lù awon enia lati ọrun wà: awon 
enia sỉ sòro—òdi sỉ Qlorun nitori yọnu yinyin 
na; nitoriti iyonu rè na pò gidigidi. 


Í 7 1OKAN nỉinu awon angeli meje na tỉ 

o nỉ ìgo meje wonni sỉ wá, o sỉ ba mỉ 
sọoro wipe, Wá nihin; emi o sỉ ñ idajo agbere 
nla nì tỉ o joko lori omi pupò han ọ: 

2 Eniti awon oba aiye ba se àgbere, tỉ a sỉ tỉ 
fi ọti-waini àgbere rè pa awon tỉ ngbe inu 
aiye. 

3O sỉ gbe mi ninu Emí lọ sỉ aginjù: mo sỉ rỉ 
obinrin kan o joko lori eranko alawò odòdó 
kan tỉ o kún fun oruko orọ-odi, o nỉ ori meje 
ati iwo mẹwa. 

4A sỉ ñ aso elese aluko ati asọ odòdỏ wọ 
obinrin na, a sỉ ñ wura ati okuta iyebiye ati 
perli se e lọsó, o nỉ ago wura kan lỉ owó rè, tỉ 
o kún fun irira ati fun ẹgbin àgbere rè: 

5 Ati niwaju rè ni oruko kan tỉ a kọ, QHUN 
IINLẸ, BABILONI NLA, IYA AWVON PANSAGA 
ATI AWVOQN OHUN IRIRA ATYE. 

5Mo sỉ rỉ obinrin na mu èjẹ awon enia 
mimó, ati èjẹ awon ajerikủ Jesu li amuyo: 
nigbati mo sỉ rỉ i, enu yà mi gidigidi. 

? Angeli sỉ wi fun mi pe, Nitori kili enu se 
yà ọ? emi o sọ tỉ ijinlẹ obinrin na fun ọ, ati tỉ 
eranko tỉ o gủn, tỉ o ni ori meje ati iwo mẹwa. 

8 Eranko tỉ iwo rỉ nì, o tỉ wà, kò sỉ sí mộ: yio 
sỉ tỉ inu ogbun gòke wả, yio sỉ lọ sinu egbẻ: 


IFIHAN 17, 18 
enu yỉo sỉ yà awon tỉ ngbhé ori ilẹ aiye, oruko 
awon eniti a kò tỉ kọ sinu iwe ìye lati ipilese 
aiye, nigbati nwon nwò eranko tỉ o tỉ Wà, tỉ kò 
Sỉ sỉ mó, tỉ o sỉ mbòwá. 

8Nihin ní itumo ti o li ogbón wà. Ori meje 
nì oke nla meje ni, lori eyi tỉ obinrin na joko. 

10 Oba meje sỉ ni nwọn: awon marun subu, 
okan mbe, okan iyokũ kò sỉ ti ide; nigbati o ba 
s¡ de, yio duro fun igba kukuru. 

11 Eranko tỉ o sĩ tỉ wà, tỉ kò sỉ sí, on na sĩ ni 
ẹkejo, o sỉ tỉ inu awon meje na wá, o sỉ lọ sỉ 
iparun. 

12Ïwo mẹwa tỉ iwo si ri nì oba mẹwa ni 
nwon, tỉ nwọn kò iti gba ijoba; sugbọn nwọon 
gba ola bi ọba pẹlu eranko na fun wakati kan. 

13 Awon wonyi ni inu kan, nwọn o si ñ 
agbara ati ola wọn fun eranko na. 

14 Awon wonyỉ ni yio sỉ mã ba Odo—-Agutan 
jagun, Qdo-Agutan na yio sỉ segun wọn: ni— 
tori on ni Oluwa awon oluwa, ati Oba awon 
oba: awon tỉ o sỉ wà pẹlu rè, tỉ a pè, tỉ a yàn, tỉ 
nwọn sỉ je olõto yio si segun pẹlu. 

15 O sĩ wi fun mi pe, Awon omi tỉ iwo ri nì, 
nibiti àgbere nì joko, awọon enia ati ẹya ati 
orile ati oniruru ède ni wọn. 

18 Ati iwo mẹwa tỉ iWo ri, ati eranko na, 
awon wonyi ni yio korira àgbere na, nwọn o 
sỉ sọ Ọ di ahoro ati eni ìhoho, nwọn o sỉ j 
ẹran ara rè, nwọn o sỉ fi iná sun u patapata. 

17? Nitori Olorun tỉ fñ sinu ọkàn wọn lati mu 
ife rệ sẹ, lati ni inu kan, ati lati ñi ijoba wọn 
fun eranko na, titi òro Olorun yio fñï se. 

18 Obinrin tỉ iwo ri ni ilu nla nì, tỉ njoba lori 
awon oba ilẹ aiye. 


Í 8 1LEẸHIN nkan wonyi mo sỉ ri angeli 
miran, o ntỉ orun sọkale wá tỉ on tỉ 
agbara nla; ilẹ aiye si tỉ ipa ogo rè mọle. 

2O sĩ kigbe li ohủn rara, wipe, Babiloni nla 
subu, o subu, o sỉ đi ibujoko awon ẹmi èsu, 
ati ihò ẹmí aimó gbogbo, ati ile eiyẹ aimó 
gbogbo, ati tỉ eiye irira. 

3Nitori nipa ọti—waini irunu àgbere rè ni 
gbogbo awon orile-ede subu, awon oba aiye 
sỉ tỉ ba a se àgbere, ati awon onisowo aiye sỉ 
đi olorò nipa òpolopọ wobia rè. 

4 Mo sĩ gbó ohùn miran lati orun wá, nwi— 
pe, E tỉ inu rè jade, enyin enia mi, ki ẹ má bã 
se alabapin ninu èse rè, ki ẹ má bã sỉ se gbà 
niỉnu iyonu rè. 

5 Nitori awon èse rệ gá ani de orún, Olorun 
sỉ tỉ ranti aisedẽdẽ rè. 

6San a fun u, ani bi on tỉ san fun-—ni, ki o sỉ 


9oo 


se e ni ilopo meji fun u gege bỉ isẹ rệ: ninu ago 
na tỉ o tỉ kùn, on nỉ kỉ ẹ sỉ kủn fun u ni meji. 

TNiwon bi o tỉ yin ara rè logo to, tỉ o sỉ 
huwa wobia, niwon bệ ni ki ẹ đa a loro ki e sỉ 
fủn u nỉ ibanuje: nitoriti o wi li okàn rè pe, 
mo joko bi obabinrin, emi kì sỉ ise opó, emi ki 
yio sĩ ri ibinuje lai. 

8 Nitorina ni ïjo kan ni iyọnu rè yio đe, ikủ, 
ati ibinuje, ati ìyan; a o sĩ ñ iná sun u patapa— 
ta: nitoripe alagbara ni Oluwa Olorun tỉ nse 
idajo rè. 

9 Ati awon oba aiye, tỉ o tỉ mba a se agbere, 
tỉ nwon si mba a hu iwà wobia, yio si pohù— 
nrere ekủn le e lori, nigbati nwọon ba wo ñn 
ijona rệ. 

10 Nwon o đuro li okere rére nitori iberu 
isẹ orỏ rè, nwon o mã wipe, Egbé, Egbẻ ni 
fun ilu nla na, Babiloni, ¡lu alagbara ni! nitori 
ni wakati kan nỉ idajo rẹ de. 

11 Awon onisowo aiye si nsokun, nwọn sỉ 
ngòfo lori rệ; nitoripe enikeni kò rà ojà wọn 
mó: 

12 Oja wura, ati tỉ fadaka, ati tỉ okuta iyebi— 
ye, ati tỉ perli, ati tỉ aso ọgbọ wÍwe, ati tỉ elese 
aluko, ati tỉ sédà, ati tỉ ododỏ, ati tỉ gbogbo ¡gi 
olõrun didun, ati tỉ olukuluku ohun èlo tỉ 
ehin-erin, ati tỉ olukuluku ohun èlo tỉ a ñ igi 
iyebiye se, ati tỉ idẹ, ati ti irin, ati tỉ okuta 
marbili, 

13 Ati tỉ kinamoni, ati tỉ oniruru ohun olõ— 
run đidun, ati tỉ ohun ikunra, ati tỉ turari, ati 
tỉ oti—waini, ati tỉ oróro, ati ti iyefun daradara, 
ati tỉ alikama, ati tỉ ẹranlá, ati tỉ agutan, ati tỉ 
ẹsin, ati tỉ kẹké, ati tỉ erủ, ati tỉ okàn enia. 

14 Ati awon eso tỉ okàn rẹ nse ifekufe sỉ, sì 
lọ kuro lọdọ rẹ, ati ohun gbogbo tỉ o dùn tỉ o 
Sỉ dara segbe mọ ọ loju, a kì yio sỉ tủn ri won 
mó lai. 

15 Awon onisowo nkan wonyi, tỉ a tỉ ipa rè 
sọ đi olorò, yio duro li ökere rére nitori iberu 
se orỏ rè, nwọon o mã sọokun, nwọn o sỉ mã 
sòfo, 

18 Wipe, Ègbé, egbé ni fun iu nla nì, tỉ a wÒ 
li asọ ogbo wiwe, ati tỉ elese aluko, ati tỉ odo— 
đó, ati tỉ a sỉ fi wura se lọsỏ, pelu okuta iyebi— 
ye ati perli! 

17 Nitoripe ni wakati kan ni orò tỉ o pò tobẽ 
đi asan. Ati olukuluku olori ọkò, ati olukuluku 
eniti nrin oju omi lọ sỉ ibikibi, ati awon tỉ 
nạsise, ninu okò, ati awon ti nsowo oju okun 
duro lỉ ökere rére, 

18 Nwon sỉ kigbe nigbati nwọn ri gñn jijona 
rè, wipe, lu wo li o dabi ilu nla yi? 


901 


19 Nwọn sỉ kù ekuru sỉ ori wọn, nwọn kigbe, 
nwon sokun, nwọn sỉ ngọfọ, wipe, Egbé, Egbé 
nỉ fun ilu nla na, ninu eyi tỉ a sọ gbogbo awon tỉ 
o ni okò li okun đi olorò nipa ohun iyebiye rè! 
nitoripe ni wakati kan a sọ ọ đi ahoro. 

20Yò lori rè, iwo orun, ati ẹnyin aposteli 
mimó ati woli; nitori Olorun tỉ gbesan nyin 
lara rè. 

?! Angeli alagbara kan sỉ gbé okuta kan 
soke, o dabi olọ nla, o sỉ jù u sinu okun, wipe, 
Bayi li a o fñi agbara nla bì Babiloni ilu nla nì 
wó, a kì yio sỉ ri ¡ mó lai. 

22 Ati ohùn awon aludùru, ati tỉ awon olo— 
rin, ati tỉ awon afunfère, ati tỉ awon afunpè 
ni a kì yio sỉ gbó ninu rẹ mó rara; ati oluku— 
luku onisonà ohunkohun ni a kì yỉo sỉ ri ninu 
rẹ mó lai; ati iró olọ li a kì yio sỉ gbó mó ninu 
rẹ lai; 

23 Ati imole fitila nỉ kì yio sỉ tàn ninu rẹ mó 
lai; a ki yio sỉ gbó ohùn ọkọ iyawo ati tỉ iyawo 
nỉnu rẹ mó lai: nitoripe awon onisowo rẹ lỉ 
awon eni nla aiye; nitoripe nipa osó rẹ li a fi 
tàn orilẹe-ède gbogbo je. 

24 Ati ninu rè lỉ a gbé rỉ èje awon woli, ati tỉ 
awon enia mimó, ati tỉ gbogbo awon tỉ a pa 


lori ilẹ aiye. 

Í Ọ !LẸHIN nkan wonyi mo gbó ohùn 
nla li orun bi enipe tỉ òpolopọ enia, 

nwipe Halleluiah; tỉ Olưwa Olorun wa nỉ igba— 

la, ati olá agbara. 

2Nitori otito ati ododo mi idajo rệ: nitori o tỉ 
se idajo àpbere nla nì, tỉ o fi àpbere rè ba ilẹ aïye 
je, o sỉ tỉ gbesan èje awon iranse rè lọwo rè. 

3 Ati lệkeji nwon wipe, Halleluiah. Ệñn rè 
sỉ gòke lọ lai ati lailai. 

4 Awon àgba mẹrinlelogun nì, ati avon eda 
alãye mẹrin nì sỉ wolẹ, nwọn sỉ foribale fun 
Olorun tỉ o joko lori itẻ, wipe, Amin; Halle— 
luiah. 

5 Ohùn kan sỉ tỉ ibi ité na jade wá, wipe, E 
mã yìn Olorun wa, enyin iranse rè gbogbo, 
cnyin tỉ o bèru rè, ati ewe ati àgba. 

8 Mo sĩ gbó bỉ enipe ohùn òpolọpọ enia, ati 
bỉ irỏ omi pupò, ati bi irỏ ãrá nlanla, nwipe 
Halleluiah: nitori Oluwa Olorun wa, Olodu— 
mare, njoba. 

7Eje ki ayò, ki inu wa ki o sỉ dùn gidigidi, kỉ 
a sỉ ñ ogo fun u: nitoripe igbeyawo Qdo—Agu— 
tan de, aya rè sỉ ti mura tan. 

8On nỉ a sỉ fifun pe ki o wọ asọ ogbọ WÍwe 
tỉ o funfun gbõ: nitoripe asọ ọgbọ wiwe nì ni 
se ododo awon enia mimó. 


IFFIHÀAN 18—20 
®O si wi fun mi pe, Kọowe rè, I[bukủn nỉ fun 
awon tỉ a pè sỉ àse—ale igbeyawo Qdo—Agutan. 
O sỉ wi fun mi pe, Wonyï ni ðòrọ otite Olorun. 

10 Mo sỉ wole li ese rè lati foribale fun u. Ò 
sỉ wi fun mi pe, Wò o, mảse bệ: iranse elegbe 
rẹ li emi, ati tỉ awon arakunrin rẹ tỉ nwọon di 
crí Jesu mu: foribale fun Olorun: nitoripe erí 
Jesu li mi isọotele. 

1! Mo sĩ ri orun sí sile, sĩ wo o, esin funfun 
kan; eniti o sỉ joko lori rè nỉ a npe ni Olododo 
ati Olõto, ninu ododo li o sỉ nẹe idajo, tỉ o sỉ 
njagun. 

12Oju rè dabi ọwo iná, ati li ori rè ni ade 
pupộ wà; o sỉ ni oruko kan tỉ a kọ, tỉ ẹnikeni 
kò mò, bikose on tikararè. 

13A sỉ wộ Q li asọ tỉ a tè bộ inu èje: a sỉ npè 
oruko rè ni Òro Olorun. 

14 Awon ogun tỉ mbe li orun tỉ a wò li asọ 
ogbọ wíwe, funfun ati mimó, sỉ ntọ ọ lẹhin 
lori esin funfun. 

15 Ati lati ẹnu rè ni iđà mimu tỉ njade lọ, ki 
o le mã ñï isá awon orilẹ-ède: on o sỉ mã ñ 
Qpá irin se akoso wọn: o sỉ ntẹ ifúnti irunu ati 
ibinu Olorun Olodumare. 

16 O sỉ ni lara aso rè ati ni itan rè oruko kan 
tỉ a kọ: OBA AWON OBA, ATI OLUWA AWON 
OLUWA. 

1?MO sĩ ri angeli kan duro nỉnu õðrùn; o sỉ ñ 
ohùn rara kigbe, o nwi fun gbogbo awon eiye 
tỉ nfò li agbedemeji ọrun pe, Ệ wá, ẹ sỉ kó ara 
nyin jo pò sỉ àse-ale nla Olorun; 

18 Ki enyin ki o le je eran-ara awon oba, ati 
eran-ara awon olori ogun, ati eran-ara awon 
enia alagbara, ati eran awon esiỉn, ati tỉ awon 
tỉ o joko lori wọn, ati eran-ara enia gbogbo, 
ati tỉ omnira, ati tỉ rủ, ati tỉ ewe ati tỉ àgba. 

19Mo sỉ rỉ eranko na ati awon oba aiye, ati 
awon ogun wọn tỉ a gbájo lati ba eniti o joko 
lori esin na ati ogun Tệ jagun. 

?0 A si mu eẹranko na, ati woli eke nì pẹlu 
rè, tỉ o tỉ nse isẹ iyanu niwaju rè, eyiti o tỉ ñ 
n†àn awon tỉ o gbà àmi eranko na ati awon tỉ 
nforibale fun aworan rè je. Awon mejeji yï li 
a sọ lãye sinu adagun iná tỉ nñ sulfuru jò. 

?! Awon iyokù lỉ a sỉ ñ idà eniti o joko lori 
ẹsìn na pa, ani idà tỉ o tỉ enu rè jade: gbogbo 
awon ciye sỉ tỉ ipa eran-ara wọn yó. 


20 1 MO sĩ ri angeli kan nti orun sọkale 
wá, tỉ on tỉ ìsika ọgbun mì, ati èwon 
nla kan li owó rè. 

. ?O sỉ di dragoni na mu, ejò atijo nì, tỉ ise 
Eạu, ati Satani, o sỉ dè e li egbèrun odủn. 


IFIHẢAN 20, 21 


3O sĩ gbé e sọ sinu ogbun na, o sỉ tỉ i, o sỉ ñ 
èdidi di ¡ lori rè, ki o má bã tan awon ori— 
lẹ-ède jẹ mó titi eẹgberun odún na yio fi pé: 
lẹhin eyi, a kò le sai tu u sile fun igba điẹ. 

®Mo sĩ ri awon ìté, nwon sỉ joko lori wọn, 
a sĩ ñi idajo fun won: mo sỉ ri okàn awon tỉ a tỉ 
bề lori nitori erí Jesu, ati nitori òrọ Olorun, ati 
awon tỉ kò sỉ foribale fun eẹranko na, ati fun 
aworan rè, tabi tỉ kò sỉ gbà àmi rè nỉ iwaju 
Won ati li owó wọn; nwọn sỉ wà lãye, nwon sỉ 
joba pẹlu Kristi li egberun odủn. 

5Awon okú iyokủ kò wà lãye mó titi 
cgbèrun odủn na yio fi pé. Eyi li ajinde ekini. 

8 Olubukun ati mimó nỉ eniti o ni ipa ninu 
ajinde ekini na: lori awon wonyi ikủ ekeji kò 
li agbara, sugbọn nwon o je alufa Olorun ati tỉ 
Kristi, nwon o sỉ mã joba pẹlu rè li ẹgbèrun 
odún. 

TNigbati ẹgberun odủn na ba sỉ pé, a o tủ 
Satani sile kuro nỉnu tubu rè. 

8 Yïo sỉ jade lọ lati mã tàn awon orilẹ—-ède tỉ 
mbe nỉ igun mẹrerin aiye jẹ, Gogu ati Mago— 
øu, lati gbá wọn jo sỉ ogun: awon tỉ iye won 
dabi iyanrìn okun. 

9Nwọn sỉ göke lọ la ibủ aiye ja, nwọn sỉ yi 
ibudo awon enia mimó ká ati ilu ayanfe na: 
iná sỉ tỉ orun sọkale wá, o sỉ jo wọn run. 

10A sỉ wó Èsu tỉ o tàn wọn je lọ sinu ada— 
gun iná ati sulfuru, nibiti eranko ati woli eke 
nì gbé wà, a o si mã dá wọn loro tQsan~t°oru 
lai ati lailai. 

!† Mo sỉ ri itệ funfun nla kan, ati eni tỉ o 
joko lori rè, niwaju eniti aiye ati orun fò lọ; a 
kò sỉ rỉ ãye fun wọn mó. 

!2MO sỉ ri awon okủ, ati ewe ati àgba, 
nwon duro niwaju ite; a sỉ sỉ awon iwe sile; a 
SỈ sỉ awon iwe miran kan silẹ tỉ se iwe ìye: a 
SỈ se idajo fun awon okủ lati inu ohun tỉ a tỉ kọ 
Sinu awon iwe na, gegẹ bỉ isẹ wọn. 

13 Okun sĩ jọ awon okú tỉ mbẹ nỉnu rè lọwo; 
ati ikủ ati ipo-okú sỉ jo okủ tỉ o wà ninu wọn 
lọwo: a sỉ se idajo wọn olukuluku gege bỉ isẹ wọn. 

14 Ati ikủ ati ipo—okú Hi a sỉ sọ sinu adagun 
iná. Eyi ni ikủ keji. 

15 Bi a ba sỉ ri enikeni tỉ a kò kọ oruko rè 
Sỉnu ïwe ye, a sọ ọ sinu adagun iná. 

21 1 MO sĩ ri orun titun kan ati aiye tỉ— 
tun kan: nitoripe orun tỉ isaju ati aiye 
isaju tỉ koja lọ; okun kò sỉ sỉ mó. 

2 Mo sỉ ri ilu mimó nì, Jerusalemu tỉtun nti 


orun sọkale lati ọdọ Olorun wá, tỉ a mura sile 
bỉ iyawo tỉ a se losó fun okọ rè. 


9o2 


3Mo sỉ gbó ohùn nla kan lati ori ité nì wá, 
nwipe, Kiyesi ¡, agó QOlorun wà pẹlu awon 
enia, on ó sỉ mã ba won gbé, nwọn o sỉ mã jẹ 
enia rè, ati Olorun tikararè yio wà pẹlu wọn, 
yio sỉ mã je Olorun wọn. 

3 Olorun yio si nủ omije gbogbo nủ kuro li 
oju wọn; kì yio sỉ sỉ ikủ mó, tabi ofọ, tabi 
ekủn, bệni ki yio sỉ irora mó: nitoripe ohun 
atijo tỉ koja lọ. 

5 Eniti o joko lori itệ nì sỉ wipe, Kiyesi ¡, mo 
sọ ohun gbogbo di otún. O sỉ wi fun mi pe, 
Kowe rè: nitori òrọ wonyi ododo ati otito nỉ 
nwọon. 

5O sĩ wi fun mi pe, O pari. Emi ni Alfa ati 
Omega, ipilese ati opin. Emi ỏ sỉ ñ omi fun 
eniti ongbe ngbẹ lati orisun omi ìye lọfẽ. 

7 Eniti o ba segun ni yio jogún nkan wọn— 
yỉ; emi o sỉ mã jẹ Olorun rè, on o sỉ mã jẹ 
omo mi. 

8Sugbon awon ojo, ati alaigbagbó, ati ẹni 
irira, ati apania, ati àgbèrè, ati osó, ati aborisa, 
ati awvon eke gbogbo, nỉ yio ní ipa tiwon ninu 
adagun tỉ nñi iná ati sulfuru jö: eyi tỉ ise ikủ 
keji. 

9Okan ninu awon angeli meje ni, tỉ nwon 
nỉ ìgo meje nì, tỉ o kủn fun iyọnu meje ikẹhin 
Sỉ Wá, o sỉ ba mỉ sòro wipe, Wá nihin, emi o ñ 
iyawo, aya Qdo-Agutan, hàn ọ. 

10O sỉ mu mi lọ ninu Emí sỉ òke nla kan tỉ o 
Sỉ ga, o sỉ Ñ ilu nì hàn mi, Jerusalemu mimó, tỉ 
ntỉ run sokale lati odọ Olorun wá, 

11Tï o ni ogo Olorun: imole rè sỉ dabi okuta 
iyebiye gidigidi, ani bi okuta jasperi, o mó bỉ 
kristali; 

12O sỉ ni odi nla ati giga, o sỉ ni eẹnubode 
mejila, ati ni awon enubode na angeli mejila 
ati oruko tỉ a kọ sara wọn tỉ ise oruko awon 
èya mejila tỉ awon omọ Israeli: 

t3Ni ìha lla-õrủn eẹnubode mẹta; nỉ ìha 
ariwa enubode mẹta; ni ìha gusù ẹnubode 
mẹta; ati ni ìha ìwo—õrùn eẹnubode mẹta. 

14 Odi ilu na sỉ ni ipile mejila, ati lori wọn 
oruko awon Aposteli mejila tỉ Odọ—Agutan. 

15 Eniti o sỉ mba mi sòrọ nỉ ifefe wura kan 
fun iwon lati ñ wòn ilu na ati awon ẹnubode 
rè, ati odi rệ. 

16llu na sỉ lelẹ ni ibú mẹrin li ọgbogba, 
gigùn rè ati ibủ rè sỉ dọgba: o sỉ ñi ifefe nì wòn 
ilu na, o je ẹgbata osuwon furlongi: gigùn rè 
ati ibủ rè ati gìga rè sỉ dógba. 

!7O si wòn odi rè, o je ogoje igbonwo le 
mẹrin, gẹgẹ bỉ osuwon enia, eyini nỉ, tỉ an— 
geli na. 


9o3 


18 Ohun tỉ a sì ñ mọ odi na ni jasperi: ilu na 
Sỉ je kìki wura, o dabi đigf tỉ o mó kedere. 

1A ñ onirũru okuta iyebiye se ipile ogiri 
ilu na lósọ. Ipile ikini je jasperi; ekeji, sañru; 
ẹketa, kalkedoni; ekerin, smaragdu: 

20 Ekarun, sardoniki; ekefa, sardiu; ekeje, 
krisoliti; ẹkẹjo berili; ẹkẹsan, topasi; ẹkẹewa, 
krisoprasu; ẹkokanla, hỉakinti; ekejila, ame— 
tisti. 

2! Enubode mejejila je perli mejila: oluku— 
luku enubode je perli kan; òna igboro ilu na sỉ 
je kìki wura, o dabi digí đidán. 

22Emi kò sỉ ri tẹmpili ninu rè: nỉitoripe 
Oluwa Olorun Olodumare ni tẹmpili rè, ati 
Qdo-Agutan. 

23 llu na kò sỉ nỉ iwá õrùn, tabi osupa, lati 
mã tan imọole sỉ i: nitoripe ogo Olorun li o 
ntàn imole sỉ i, Odo-Agutan sỉ ni fitila rè. 

24 Awon orile-ède yio sỉ mã rìn nipa imolẹ 
rệ: awon oba aiye sỉ nmu ogo wọn wá sỉnu rè. 

25A kì yỉo sỉ sé awon eẹnubode rè rara li 
gsán: nitori kì yio sỉ oru nibè. 

2® Nwọn o sỉ ma mu ogo ati olá awon ori— 
lẹ-ède wá sinu rè. 

27 Ohun alaimó kan kì yio sỉ wò inu rè rara, 
tabi ohun tỉ ngỉse irira ati eke; bikose awon tỉ 
a kọ sinu iwe ìye Qdọ—-Agutan. 

22 1O sỉ fi odò omi ìye kan han mi, tỉ o 
mó bỉ kristali, tỉ nti ibi ité Olorun ati 
tỉ Qdo—Agutan jade wá. 

2 Li ãrin igboro rè, ati niha ikini keji odò na, 
Tỉ igi iye gbé wà, tỉ ima so onirũru eso mejila, 
a sỉ mã so eso rệ li osõsù: ewé igi na sỉ ni fún 
mimủ awon orile-ède larada. 

3 bgún kì yio sỉ sỉ mó: ité Olorun ati tỉ Qdọ— 
Agutan nỉ yỉo sỉ mã wà nibè; awon iranse rè 
yio sỉ ma sìn ï: 

4Nwọn o sỉ mã rỉ oju rè; oruko rè yio sỉ mã 
Wà nỉ iwaju wọn. 

5Oru kì yio sỉ sỉ mó; nwon kò sỉ ni iwá 
imole fñitila, tabi imole ðrùn; nitoripe Oluwa 
Olorun nỉ yio tan imolẹ fun wọon: nwọn o sỉ 
mã joba lai ati lailai. 

6O sỉ wi fun mi pe, ododo ati otito li òrọ 
wonyi: Oluwa Olorun emi awon woli lỉ o sỉ 
rán angeli rè lati fi ohun tỉ kò le saisẹ kánkán 
hàn awon iranse rè. 


IFIHÀN 21, 22 
? Kiyesi ¡, emi mbò kánkán: ibukủn nỉ fun 
ceniti npa òrọ isotele inu iwe yi mó. 

8 Emi Johannu li ẹniti o gbó tỉ o sỉ rỉ nkan 
wonyi. Nigbati mo sỉ gbó tỉ mo sỉ rỉ, mo wole 
lati foribale niwaju se angeli na, tỉ o f nkan 
Wwonyỉ hàn mi. 

3Nigbana li o wi fun mi pe, Wo o, máse bệ: 
iranse clegbe rẹ lỉ emi, ati tỉ awon arakunrin 
rẹ woli, ati tỉ awon tỉ npa òro inu iwe yỉ mó: 
foribale fun Olorun. 

10O sỉ wi fun mi pe, Máse fi èđidi dí òrọ 
isotele tỉ inu iwe yi: nitori ìgba kù sỉ dèdệ. 

11 Eniti ise alaisõto, ki o mã se alaisõto ngó: 
ati eniti ise elẹgbin, kỉ o mã se elẹgbin ngó: ati 
eniti ise olododo, kỉ o mã se olododo ngó: ati 
eniti ise mimó, kỉ o mã se mimó ngó. 

12 Kiyesi ¡, emi mbò kánkán; ère mỉ sỉ mbẹ 
pẹlu mi, lati san an fun olukuluku gegẹ bỉ isẹ 
rè ylo tỉ ri. 

13 Emi ni Alfa ati Omega, ẹni isaju ati ẹni 
ikehin, ipilesè ati opin. 

14Ibukủn ni fun awon tỉ nfộ asọ wọn, kỉ 
nwon kỉ o le ni anfani lati wá sỉ ïbi igi ìye na, 
ati ki nwon kỉ o le gba awon enubode wọ inu 
ilu na. 

t5SNitori li ode ni awon ajá gbé wà, ati 
awon osó, ati awon àgbere, ati awon apania, 
ati awon aborisa, ati olukuluku eẹniti o feran 
eke tỉ o sỉ nhuwa eke. 

16 Emi Jesu li o rán angeli mi lati jẹri nkan 
wonyỉ fun nyin niti awon ijo. Emi nỉ gbòngbo 
ati iru-omo Dafidi, ati irawo owurò tỉ ntàn. 

17 Ati Emí ati iyawo wipe, Mã bộ. Ati eniti 
o nghó kỉ o wipe, Mã bộ. Ati eniti ongbe ngbẹ 
kỉ o Wá. Enikeni tỉ o ba sỉ fẹ, kỉ o gbà omi ìye 
na lọfẹ. 

18 Emi njeri fun olukuluku eniti o gbó òrọ 
isotele iwe yi pe, Bi ẹnikeni ba ñ kủn wọn, 
Olorun yio fñi kủn awon iyonu tỉ a kọ sỉnu iwe 
yỉ fun u. 

19Bi enikeni ba sỉ mu kuro ninu òrọ iwe 
isotele yi, Olorun yio si mụ ipa tirệ kuro ninu 
iwe ìye, ati kuro nỉnu ilu mimó nì, ati kuro 
ninu awọon ohun tỉ a kọ sinu iwe yi. 

20 Eniti o jeri nkan wonyi wipe, Nitõto emi 
mbộ kánkán; Amin. Mã bò, Jesu Oluwa. 

2! Ore—-ofe Jesu Oluwa ki o wà pẹlu gbogbo 
awon enia mimó. Amin. 


